ANG BANAL NA KURAN 


Sa pagsasalin ni 


ABDUL RAKMAN H. BRUCE 


Copyright 1982 
By 


ABDUL RAKMAN H. BRUCE 


2'4 Edition January 2012 


PAMBUNGAD 


Mahirap mapagtakipang ang Banal na Kuran sa Wikang Arabika o Wikang Ingles o alinmang 
isinalin sa wikang banyaga ay mahirap maunawaan ng karamihan sa karaniwang Pilipinong Muslim sa 
Mindanao o sinumang Pilipino sa alinmang panig ng Pilipinas dahil sa paggamit ng malalim at 
matalinghagang mga salita sa pagsasalin ng Banal na Kuran sa ibang wikang banyaga o sa Wikang 
Arabikang nangangailangan ng marubdob na pagsusuri bago ito lubusang maunawaan. Ito rin marahil 
ang dahilan kung bakit may ilang napapalayong Pilipinong Muslim sa Mindanao sa alituntunin ng 
tunay na Muslim ayon sa Banal na Kuran. 


Bilang isang Muslim, ang pagsasalin ng Banal na Kuran sa Wikang Pilipino ay aking 
pinaghirapang ginawa upang ang sinumang karaniwang Pilipinong may pagkakaunawa ng kanyang 
sariling Wikang Pambansa ay makabatid ng alituntunin ng isang tunay na Muslim na napapaloob sa 


Banal na Kuran. 


Ang Nagsalin 


ABDUL RAKMAN H. BRUCE 
CAPTAIN PN (Ret) 


SURA 


XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII 
XXVIII 
XXIX 
XXX 
XXXI 
XXXII 
XXXII 


TALAAN NG NILALAMAN 


PAMAGAT 


Ang Pasimula 

Ang Baka 

Ang Mag-Anak ni Imran 
Ang Mga Kababaihan 
Ang Mantel 

Bakahan 

Ang Kataasan 

Mga Samsam Sa Labanan 
Pagsisisi 

Hona 

Hud 

Hosep 

Ang Kulog 

Abraham 

Ang Mabatong Lupain 
Ang Bubuyog 

Ang Mga Anak Ni Israel 
Ang Yungib 

Maria 

Ta Ha 

Ang Mga Propeta 

Ang Pilgrimahe 

Ang Mga Naniniwala 
Liwanag 


Ang Batayan (Ng Wasto at Mali) 


Ang Mga Makata 

Ang Langgam 

Ang Kasaysayan 

Ang Gagamba 

Ang Mga Romano 

Lukman 

Ang Pagdapang Nakatungo 
Ang Mga Lipi 


PAHINA 


115 
122 
135 
144 
155 
164 
169 
173 
179 
190 
199 
208 
215 
224 
232 
238 
246 
252 
258 
269 
276 
284 
290 
294 
297 
300 


SURA 


XXXIV 
XXXV 
XXXVI 
XXXVII 
XXXVIII 
XXXIX 
XL 

XLI 
XLII 
XLII 
XLIV 
XLV 
XLVI 
XLVII 
XLVIII 
XLIX 


TALAAN NG NILALAMAN 


PAMAGAT 


Siyeba 

Ang Mga Anghel 

Ya Sin 

Ang Mga Yaong Nagtakda Ng Mga Tungkulin 
Sad 

Ang Mga Pangkat 

Ang Naniniwala 

Sila Ay Ipinaliwanag 

Tagapayo 

Mga Gintong Palamuti 

Usok 

Tumutungo 

Ang Nililok Ng Hanging Mga Bulubunduking Buhangin 
Muhamad 

Pagwawagi 

Ang Mga Pansariling Silid 

Kap 

Ang Pumapagaspas Na Mga Hangin 
Ang Bundok 

Ang Bituin 

Ang Buwan 

Ang Mapagbigay 


Ang Pangyayari 
Bakal 


Siyang (Babaeng) Nakipagtalo 
Pagpapatapon Sa Malayong Lupain 
Siyang (Babaeng) Susubukan 

Ang Mga Katungkulan 

Ang Pagtitipon 

Ang Mga Mapagpanggap 
Gantihang Walang Pagkamalikmata 
Paghiwalay Sa Asawa 


PAHINA 


307 
311 
316 
321 
330 
335 
342 
349 
353 
358 
364 
367 
370 
373 
376 
379 
381 
384 
387 
390 
393 
396 
400 
405 
408 
410 
413 
414 
416 
417 
418 
419 


SURA 


LXVI 
LXVII 
LXVIII 
LXIX 
LXX 
LXXI 
LXXII 
LXXIII 
LXXIV 
LXXV 
LXXVI 
LXXVII 
LXXVIII 
LXXIX 
LXXX 
LXXXI 
LXXXII 
LXXXIII 
LXXXIV 
LXXXV 
LXXXVI 
LXXXVII 
LXXXVIII 
LXXXIX 
XC 
XCI 
XCII 
XCIII 
XCIV 
XCV 
XCVI 
XCVII 
XCVIII 


TALAAN NG NILALAMAN 


PAMAGAT 


Pagbabawal 

Ang Nasasakupan 

Ang Pluma 

Ang Katunayan 

Ang Paakyat Na Mga Hagdanan 
Noa 

Ang Diwang Makalupa 
Ang Isang Binalot 

Ang Isang Nakakapa 
Ang Pagkabuhay 
“Panahon” O “Tao” 

Ang Mga Tagahatid 
Ang Mga Pambugad 
Ang Mga Yaong Humila Sa Pangmasid 
“Siya Ay Sumimangot” 

Ang Pagbabagsak 

Ang Paghahati 

Pandaraya 

Ang Paghihiwalay 

Ang Mga Malalaking Tahanan Ng Mga Bituin 
Ang Pang-umagang Bituin 
Ang Pinakamataas 

Ang Nakapangyayari 

Ang Bukang Liwayway 

Ang Lungsod 

Ang Araw 

Ang Gabi 

Ang Umagang Mga Oras 
Pagkaaliw Sa Kapighatian 
Ang (Punongkahoy Na) Pig 
Ang Namumuong Bunton 
Ang Maliwanag Na Katibayan 


PAHINA 


421 
422 
424 
427 
430 
432 
434 
436 
437 
440 
442 
444 
446 
448 
451 
453 
454 
455 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
464 
465 
466 
467 
467 
468 
468 
469 
470 


TALAAN NG NILALAMAN 


PAMAGAT 


Ang Lindol 

Ang Mga Nagpapatungo 

Ang Sakuna 
Pag-aaway Sa Makadaigdig Na Pagdami 
Ang Pababang Araw 

Ang Naninira Ng Puri 

Ang Elepante 

“Taglamig” o “Kurais” 
Maliit Na Mga Kabaitan 
Kasaganaan 

Ang Mga Hindi Naniniwala 
Saklolo 

Hibla Ng Palma 

Ang Pag-iisa 

Ang Pagkabasag Ng Araw 
Sangkatauhan 


PAHINA 


470 
471 
471 
472 
472 
473 
473 
474 
474 
474 
475 
475 
475 
476 
476 
476 


SURA I 
ANG PASIMULA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang papuri ay maging kay Allah, 
Panginoon ng mga Daigdig. 


2. Ang Mapagbigay, ang Maawain. 


3. May-ari ng Araw ng Paghuhukom. 


4. Ikaw (lamang) ang aming sinasamba; 
Ikaw (lamang) ang hinihingan namin ng 
tulong. 


5. Ipakita sa amin ang tuwid na landas, 


6. Ang landas ng mga yaong lyong 
tinangkilik: 


7. Hindi (ang landas) ng mga yaong 
kumita ng Iyong galit o ng mga yaong 
pumunta sa pagkaligaw. 


SURA Il 
ANG BAKA 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip. Lam. Mim. 


2. Ito ay ang Kasulatang doon ay walang 
pag-aalinlangan, isang batayan sa mga 
nagtatakwil (sa masama). 


3. Na naniniwala sa hindi nakikita at 
nagtaguyod ng pagsamba, at gumugol niyang 
Aming ipinagkaloob sa kanila, 


4. At naniniwala diyan sa isiniwalat sa iyo 
(Muhamad) at diyan sa isiniwalat bago sa iyo, 
at tiyak sa Kabilangbuhay. 


5. Ang mga ito ay umaasa sa batayan 
galing sa kanilang Panginoon. Sila ay ang 
matagumpay. 


6. Para sa mga hindi naniniwala, balaan 
mo man sila o hindi mo sila balaan itong lahat 
ay isa para sa kanila, sila ay hindi naniniwala. 


7. Tinakipan ni Allah ang kanilang 
pandinig at ang kanilang mga puso, at sa 
kanilang mga mata ay may isang takip. Ang 
kanila ay magiging isang nakahihindik na 
wakas. 


8. At sa Sangkatauhan ay ilang nagsabi: 
Kami ay naniniwala kay Allah at sa Huling 
Araw, samantalang sila ay hindi naniniwala. 


9. Sila ay nag-isip na gumanyak kay Allah 
at sa mga yaong naniniwala, at sila ay 
gumanyak sa wala maliban sa kanilang mga 
sarili, nguni't hindi sila nakatanto. 


10. Sa kanilang mga puso ay isang sakit, 
at pinarami ni Allah ang kanilang sakit. Isang 
masakit na wakas ang kanila sapagka't sila 
ay nagsinungaling. 


11. At nang sinabi sa kanila: Huwag 
gumawa ng kasamaan sa lupa, sila ay 
nagsabi: Kami ay mga tagapamayapa 
lamang. 


12. Hindi ba sila talaga ay ang mga 
gumagawa ng kasamaan? Nguni't hindi sila 
makatanto. 


13. At nang sinabi sa kanila: Maniwala 
tulad sa paniniwala ng mga tao, sabi nila: 
Kami ba ay maniniwala tulad sa paniniwala 
ng walang isip? Hindi kaya silang talaga ay 
ang walang isip? Nguni't hindi nila alam. 


14. At nang sila ay humanay kasama ang 
mga yaong naniniwala, sila ay nagsabi: Kami 
ay naniniwala, nguni't nang sila ay 
pumuntang magkahiwalay patungo sa 
kanilang mga demonyo sila ay nagpahayag: 
O! kami ay kasama ninyo: talagang kami ay 
nangutya lamang. 


15. Si Allah (Kanyang Sarili) ay nangutya 
sa kanila, iniwan sila sa paglalagalag na 
bulag sa kanilang hindi pagsunod. 


16. Ang mga ito ay silang bumili ng 
pagkakamaling kabayaran ng batayan, kaya 
ang kanilang pangangalakal ay hindi 
umunlad, o sila ay pinatnubayan. 


17. Ang katulad nila ay tulad sa isang 
nagsindi ng apoy; at nang ito ay magbigay ng 
liwanag nito sa palibot niya, kinuhang palayo 
ni Allah ang kanilang liwanag at iniwan sila sa 
kadiliman: doon sila ay hindi makakita. 


18. Bingi, pipi, at bulag; at sila ay hindi 
bumalik. 


19. O tulad sa isang bagyong ulan mula 
sa langit, sa loob noon ay kadiliman, kulog at 
kislap ng kidlat. Inilalagay nila ang kanilang 
mga daliri sa kanilang mga tenga dahil sa 
mga tunog ng kulog, sa takot nila sa 
kamatayan. Si Allah ay pumapalibot sa mga 
hindi naniniwala (sa Kanyang batayan). 


20. Ang kidlat ay halos kumuhang palayo 
sa kanilang paningin sa kanila. Kasingdalas 
ng kislap nito sa pangmasid para sa kanila, 
sila ay lumakad sa loob noon, at nang ito ay 
dumilim laban sa kanila, sila ay nakatayo 
lamang. Kung inibig ni Allah, maaari Niyang 
sirain ang kanilang pandinig at kanilang 
paningin. O! si Allah ay Kayang gumawa ng 
lahat ng mga bagay. 


21. O Sangkatauhan! Sambahin ang 
inyong Panginoon, Siyang gumawa sa inyo at 
mga yaong bago sa inyo, upang inyong 
itakwil (ang masama), 


22. Siyang nagtakda sa daigdig bilang 
isang lugar na pahingahan, at sa langit bilang 
bubong, at gumawang ang tubig ay dumaloy 


pababa galing sa langit, sa gayon gumagawa 
ng mga bungangkahoy bilang pagkain para 
sa inyo. At huwag magtaguyod ng mga 
kaagaw ni Allah dahil sa higit mong alam. 


23. At kung ikaw ay may alinlangan 
tungkol diyan sa Aming isiniwalat sa Aming 
tagapaglingkod (Muhamad), sa gayon 
gumawa ng isang surang katulad roon, at 
tumawag ng inyong mga saksi bukod kay 
Allah kung kayo ay matapat. 


24. At kung ito ay hindi ninyo gawin - at 
hindi ninyo talaga ito magagawa - sa gayon 
bantayan ang inyong mga sarili laban sa apoy 
na inihanda para sa mga hindi naniniwala, na 
ang panggatong ay sa mga tao at mga bato. 


25. At magbigay ng masayang mga 
pambungad (O Muhamad) sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawa, na ang kanila ay mga Harding sa ilalim 
ay mga ilog na dumadaloy, na tuwing sila ay 
pinagbibiyayaan ng pagkain ng mga 
bungangkahoy doon, sila ay nagsasabi: Ito ay 
ang anong ibinigay sa atin noong araw, at ito 
ay ibinibigay sa kanila sa katularan. Doon 
para sa kanila ay dalisay na mga kasama: 
doon sila mamamalagi magpakailanman. 


26. O! si Allah ay hindi masisiphayo sa 
paghahalintulad ng katularan kahi't sa isang 
napakaliit na kulisap o pinakamaliit na bagay 
sa ibabaw nito. Ang mga yaong naniniwala ay 
alam na ito ay ang katotohanan galing sa 
kanilang Panginoon, nguni't ang mga yaong 
hindi naniniwala ay nagsabi: Anong mithi ni 
Allah na (magturo) sa pamamagitan ng 
ganyang isang katularan? Siya ay nagligaw 
sa marami sa gayon, at Siya ay pumatnubay 
sa marami sa gayon, at Siya ay nagligaw sa 
gayon sa mga hindi naniniwala lamang, 


27. Ang mga yaong sumira sa kasunduan 
ni Allah matapos pagtibayin ito, at naghiwalay 
niyang ipinag-utos ni Allah na pagbuklurin, at 
(mga) gumawa ng kasamaan sa lupa: Ang 
mga yaon ay silang mga talunan. 


28. Paanong hindi kayo maniniwala kay 
Allah samantalang dati kayong patay at Siya 
ay nagbigay sa inyo ng buhay! Pagkatapos 
bibigyan kayo Niya ng kamatayan, pagkatapos 
buhay na mag-uli, at pagkatapos sa Kanya 
kayo ay babalik. 


29. Siya itong lumikha para sa inyo ng 
lahat na nasa lupa. Pagkatapos Siya ay 
pumihit sa langit, at humubog nito bilang 
pitong mga langit. At Siya ay Tagaalam ng 
lahat ng mga bagay. 


30. At nang ang inyong Panginoon ay 
nagsabi sa mga anghel: O! Ako ay maglalagay 
ng isang sugo sa lupa, sila ay nagsabi: Ikaw 
ba ay maglalagay sa loob noon ng isang 
makasasakit sa loob noon at magpapadanak 
ng dugo, samantalang kami, kami ay umaawit 
ng lyong papuri at nananalig sa lyo? Siya ay 
nagsabi: Sa katunayan Aking alam iyang hindi 
ninyo alam. 


31. At Kanyang tinuruan si Adan ng lahat 
ng mga pangalan, pagkatapos ipinakita sila sa 
mga anghel, sinasabi: Ipaalam sa akin ang 
mga pangalan ng mga ito kung kayo ay 
matapat. 


32. Sila ay nagsabi: Maging pinarangalan! 
Wala kaming alam maliban diyan sa itinuro Mo 
sa amin. O! Ikaw, Ikaw lamang ay ang 
Tagaalam, ang Paham. 


33. Siya ay nagsabi: O Adan! Ipaalam mo 
sa kanila ang kanilang mga pangalan, at nang 
maipaalam niya sa kanila ang kanilang mga 
pangalan, Siya ay nagsabi: Hindi ba sinabi Ko 
sa iyong alam Ko ang lihim ng mga langit at ng 
lupa? At alam Ko iyang inyong isiniwalat at 
iyang inyong itinago. 


34. At nang Aming sinabi sa mga anghel: 
ldapang tungo ang inyong mga sarili sa 
harapan ni Adan, sila ay bumagsak na 
nakadapang tungo, lahat maliban kay Iblis. 
Siya ay sumalungat sa pamamagitan ng 
pagpapahalaga, at sa gayon ay naging isang 
hindi naniniwala. 


35. At Aming sinabi: O Adan! Mamalagi ka 
at ang iyong asawang babae sa Hardin, at 
kumain kayong malaya (ng mga 
bungangkahoy) doon hanggang ibig ninyo, 
nguni't huwag pumuntang malapit sa 
punongkahoy na ito kung hindi kayo ay 
magiging mga gumagawa ng mali. 


36. Nguni't si Satanas ay gumawa sa 
kanilang tumiwalag doon at nag-alis sa kanila 
sa (masayang) kalagayang kanilang 
pinanggalingan, at Kami ay nagsabi: Mahulog 
pababa, isa sa inyo ay isang kalaban sa isa 
pa! Doon magkakaroon para sa inyo sa lupa 
ng isang pinamamalagian at laang 
pangkinabukasan para sa isang panahon. 


37. Pagkatapos si Adan ay tumanggap 
galing sa kanyang Panginoon ng mga 
pananalita (ng pagsisiwalat), at Siya ay 
nahabag sa kanya. O! Siya ay ang Mahabagin, 
ang Maawain. 


38. Aming sinabi: Pumunta sa ibaba, lahat 
kayo, simula ngayon, nguni't talagang may 


nanggaling sa Aking para sa inyong isang 
batayan, at sinumang sumunod sa Aking 
batayan, walang pangambang sasaklaw sa 
kanila o sila ay maghihinagpis. 


39. Nguni't silang hindi naniniwala, at 
nagtatwa sa Aming mga isiniwalat, ang 
ganyan ay makatarungang mga may-ari ng 
Apoy. Sila ay mamamalagi sa loob noon. 


40. O Mga Anak ni Israel! Alalahanin ang 
Aking tulong na sa pamamagitan noon Ako ay 
tumulong sa inyo, at tuparin ang inyong 
(bahagi ng) kasunduan, tutuparin Ko ang 
Aking (bahagi ng) kasunduan, at matakot kayo 
sa Akin. 


41. At maniwala diyan sa Aking isiniwalat, 
na nagpapatunay niyang inyong 
pinanghahawakan na (sa Kasulatan), at 
huwag maunang hindi maniwala sa loob noon, 
at huwag humiwalay sa Aking mga isiniwalat 
dahil sa maliit na halaga, at tuparin ang inyong 
tungkulin sa Akin. 


42. Huwag isama ang katotohanan sa 
kasinungalingan, o alam na itago ang 
katotohanan. 


43. Magtaguyod ng pagsamba, magbayad 
ng nararapat sa mahirap, at itungo ang inyong 
mga ulo kasama ng mga yaong tumutungo (sa 
pagsamba). 


44. Humimok ba kayo sa katuwiran sa 
sangkatauhan samantalang kayong inyong 
mga sarili ay nakalimot (na gumawang 
kaugalian ito)? At kayo ay mambabasa ng 
Kasulatan! Kayo ba sa gayon ay walang isip? 


45. Maghanap ng tulong sa pamamagitan 
ng tiyaga at dalangin, at sa katotohanan ito ay 
mahirap maliban sa hindi mayabang ang isip, 


46. Na nakaaalam na sila ay 
makipagtatagpo sa kanilang Panginoon, at sa 
Kanya sila ay bumabalik. 


47. O Mga Anak ni Israel! Alalahanin ang 
Aking tulong na sa pamamagitan noon Ako ay 
tumulong sa inyo at paanong Ako ay pumili sa 
inyo sa (lahat ng) mga nilikha. 


48. At bantayan ang inyong mga sarili 
laban sa isang araw na walang kaluluwang 
tutulong kahi't kaunti sa isa pa, o ang 
pamamagitan ay hindi tatanggapin galing dito, 
o ang kabayaran ay hindi tatanggapin galing 
dito, o sila ay tutulungan. 


49. At (alalahanin) nang Kami ay nagligtas 
sa inyo sa katao ng Parao na nagbibigay sa 
inyo ng nakatatakot na parusa, pumapaslang 
sa inyong mga anak na lalaki at bumubuhay 
sa inyong mga babae: lyan ay isang 
napakalaking pagsubok galing sa inyong 
Panginoon. 


50. At (alalahanin) nang Kami ay nagdala 
sa inyo sa dagat at nagligtas sa inyo, at 
lumunod sa mga katao ng Parao sa paningin 
ninyo. 


51. At (alalahanin) nang Kami ay nagtakda 
para kay Moses ng apatnapung gabi (ng pag- 
iisa), at pagkatapos kayo ay pumili sa batang 
baka, nang siya ay makaalis sa inyo, at mga 
gumagawa ng mali. 


52. Sa gayon kahi't pagkatapos niyan, 
Kami ay nagpatawad sa inyo upang sana kayo 
ay magbigay ng pasasalamat. 


53. At (alalahanin) nang Kami ay nagbigay 
kay Moses ng Kasulatan at ng Batayan (ng 
wasto at mali), upang kayo sana ay 
mapasunod ng tuwid. 


54. At (alalahanin) nang sabihin ni Moses 
sa kanyang mga tao: O aking mga tao! Kayo 
ay nagkamali sa inyong mga sarili sa 
pamamagitan ng inyong pagpili sa batang 
baka (upang sambahin), kaya pumihit na 
nagsisisi sa Lumikha sa inyo, at paslangin ang 
inyong (makasalanang) mga paghahangad. 
lyan ay magiging pinakamabuti para sa inyo 
sa Lumikha sa inyo at Siya ay mahahabag sa 
inyo. O! Siya ay ang Mahabagin, ang 
Maawain. 


55. At (alalahanin) nang inyong sinabi: O 
Moses! Kami ay hindi maniniwala sa iyo 
hanggang sa aming makitang lantaran si Allah: 
at kahi't habang kayo ay nakatingin, kinuha 
kayo ng kidlat. 


56. Pagkatapos Kami ay bumuhay sa inyo 
matapos ang inyong paglaho, upang kayo 
sana ay magbigay ng pasasalamat. 


57. At Kami ay gumawang ang puting ulap 
ay tumakip sa inyo at nagpadalang pababa sa 
inyo ng mana at ng mga pugo, (sinasabi): 
Kumain sa mabuting mga bagay kasama 
doon, na Aming ipinagkaloob sa inyo - Kami 
ay hindi nagkamali sa kanila, nguni't talagang 
sila ay nagkamali sa kanilang mga sarili. 


58. At (alalahanin) nang Aming sinabi: 
Pumunta sa kabayanang ito at malayang 
kumain niyang nasa loob noon, at pumasok sa 
pintuang nakadapang tungo, at magsabi: 
"Pagsisisi." Kami ay magpapatawad sa inyo ng 
inyong mga kasalanan at magdaragdag (ng 
gantimpala) para sa mga gumagawa ng 
matuwid. 


59. Subali't ang mga yaong gumawa ng 
mali ay nagbago ng salitang sinabi sa kanila 
para sa isa pang sinasabi, at Kami ay 
nagpadalang pababa sa mga gumagawa ng 
masama ng poot mula sa Langit para sa 
kanilang ginagawang masama. 


60. At (alalahanin) nang si Moses ay 
humingi ng tubig para sa kanyang mga tao, 
Aming sinabi: Pukpukin ng iyong tungkod ang 
bato. At doon bumulwak palabas ang 
labindalawang mga bukal (upang malaman ng 
bawa't lipi ang kanilang pag-iinuman). Kumain 
at uminom niyang ipinagkaloob ni Allah, at 
huwag kumilos ng masama, gumagawa ng 
kasamaan sa lupa. 


61. At (alalahanin) nang inyong sinabi: O 
Moses! Kami ay sawa na sa isang uri ng 
pagkain, kaya tumawag sa iyong Panginoon 
para sa amin upang Siya ay magdala sa 
pangmasid para sa amin niyang tumutubo sa 
lupa - sa mga pagkaing damo nito at mga 
pipino nito at mais nito at patani nito at sibuyas 
nito. Sinabi niya: Makipagpapalit ba kayo 
niyang higit na mataas para diyan sa higit na 
mababa? Pumuntang pababa sa lupaing may 
naninirahan, sa gayon makukuha ninyo ang 
inyong hinihiling. At kahihiyan at pagkahamak 
ay itinatak sa kanila at sila ay dinalaw ng poot 
galing kay Allah. Iyan ay sapagka't sila ay 
hindi naniwala sa mga isiniwalat ni Allah at 
pumatay sa mga propetang may kamalian. Ito 
ay dahil sa hindi nila pagsunod at pagsuway. 


62. O! ang mga yaong naniniwala (diyan 
sa isiniwalat sa iyo, Muhamad), at yaong mga 
Hudyo: at mga Kristiyano, at mga Sabayano - 
sinumang naniniwala kay Allah at sa Huling 
Araw at gumagawa ng matuwid - talagang 
ang kanilang gantimpala ay nasa kanilang 
Panginoon, at doon ay walang pangambang 
darating sa kanila o sila ay maghihinagpis. 


63. At (alalahanin, O Mga Anak ni Israel!) 
nang Kami ay gumawa ng isang kasunduan sa 
inyo at gumawa sa Bundok na tumaas sa 
ibabaw ninyo, (sinasabi): Hawakang mahigpit 
iyang Aming ibinigay sa inyo, at alalahanin 
iyang nasa loob noon, upang kayo ay 
makapagtakwil (sa masama). 


64. Pagkatapos, kahi't pagkaraan niyan, 
kayo ay pumihit palayo, at kung hindi sa 
biyaya ni Allah at sa Kanyang awa kayo ay 
kasama ng mga talunan. 


65. At inyong alam ang mga yaon sa 
inyong sumira ng Sabado, kung paano Namin 
sinabi sa kanila: Maging mga bakulaw kayo, 
hinamak at kinapootan! 


66. At Aming ginawang isang halimbawa 
ito sa kanilang sarili at sa mga sumusunod na 
mga salinlahi, at isang pagpapaalaala sa 
natatakot sa Maykapal. 


67. At (alalahanin) nang sinabi ni Moses 
sa kanyang mga tao: O! si Allah ay nag-utos 
sa inyong kayo ay maghandog ng isang baka, 
sila ay nagsabi: Ikaw ba ay gumawa ng laro sa 
amin? Siya ay sumagot: Si Allah ay nagbawal 
na ako ay maging sa mga nasisiraan ng bait! 


68. Sila ay nagsabi: Dumalangin para sa 
amin patungo sa iyong Panginoon upang 
Kanyang magawang maliwanag sa amin kung 
ano (ang bakang) ito. (Si Moses ay) sumagot: 
O! Siya ay nagsabi: Talagang ito ay hindi 
bakang may anak o napakabata: (ito ay) sa 
pagitan ng dalawang kalagayan, kaya gawin 
iyang ipinag-utos sa inyo. 


69. Sila ay nagsabi: Dumalangin para sa 
amin patungo sa iyong Panginoon upang 
Kanyang magawang maliwanag sa amin kung 
anong kulay ito. (Si Moses ay) sumagot: O! 
Siya ay nagsabi: Talagang ito ay isang dilaw 
na baka. Matingkad ang kulay nito, 
nakapagpapasigla sa mga nakamamasid. 


70. Sila ay nagsabi: Dumalangin para sa 
amin patungo sa iyong Panginoon upang 
Kanyang magawang maliwanag sa amin kung 
ano (ang bakang) ito. O! ang mga baka ay 
halos magkakatulad sa amin, at O! kung inibig 
ni Allah, kami ay dadalhin sa matuwid. 


71. (Si Moses ay) sumagot: O! Siya ay 
nagsabi: Talagang ito ay bakang walang 
sakbat sa leeg, ito ay hindi nag-aararo ng lupa 
o nagdidilig ng binungkal, buo at walang tatak. 
Sila ay nagsabi: Ngayon ikaw ay nagdala ng 
katotohanan. Kaya sila ay naghandog nito, 
bagama't muntik nang hindi nila ginawa. 


72. At (alalahanin) nang kayo ay 
pumaslang ng isang tao at nakipagtalo tungkol 
dito at si Allah ay nagdala sa pangmasid 
niyang inyong itinatago. 


73. At Kami ay nagsabi: Pukulin siya ng 
bahagya dito. Kaya si Allah ay nagdala sa 
patay sa pagkabuhay at nagpakita sa inyo ng 


Kanyang mga kababalaghan upang kayo ay 
makaunawa. 


74. Pagkatapos, kahi't pagkaraan niyan, 
ang inyong mga puso ay pinatigas at naging 
tulad sa mga bato, o masahol pa sa mga bato, 
sa katigasan. Sapagka't sa katunayan ay may 
mga bato, sa labas nito ay mga ilog na 
bumubulwak, at sa katunayan ay may mga 
batong nahahating hiwalay upang ang tubig ay 
dumaloy galing sa kanila. At sa katunayan 
may mga batong nahuhulog dahil sa takot kay 
Allah. Si Allah ay hindi walang pagkabatid ng 
anong inyong ginagawa. 


75. Kayo ba ay may alinmang pag-asang 
sila ay magpapakatotoo sa inyo samantalang 
may isang bahagi sa kanilang dating nakikinig 
sa Salita ni Allah, pagkatapos ay dating 
nagbabago nito, pagkaraang maunawaan nila 
ito, may kaalaman? 


76. At nang sila ay humanay kasama ng 
mga yaong naniniwala, sila ay nagsasabi: 
Kami ay naniniwala. Nguni't kapag sila ay 
naghiwalay, isa sa isa pa, sila ay nagsasabi: 
Pabiro bang magsasalita kayo sa kanila 
niyang ipinagtapat ni Allah sa inyo upang sila 
ay makilaban sa inyo sa harapan ng inyong 
Panginoon tungkol dito? Kayo ba sa gayon ay 
walang pag-iisip? 


77. Hindi ba nila nararamdamang alam ni 
Allah iyang kanilang itinago at iyang kanilang 
inihayag? 


78. Sa kanila ay kataong walang panitik na 
hindi nakaaalam ng Kasulatan maliban sa 
napakinggang sinabi. Sila ay nanghula 
lamang. 


79. Kung gayon kapighatian ay maging sa 
mga yaong sumulat ng Kasulatan sa 
pamamagitan ng kanilang mga kamay at 
pagkatapos ay nagsabi: "Ito ay galing kay 
Allah," upang sila ay makabili ng maliit na kita 
sa pamamagitan noon. Kapighatian sa kanila 
para diyan sa sinulat ng kanilang mga kamay, 
at kapighatian sa kanila para sa kanilang kinita 
sa gayon. 


80. At sila ay nagsabi: Ang apoy (ng 
parusa) ay hindi dadampi sa amin maliban 
para sa isang tiyak na bilang ng mga araw. 
Sabihin: Natanggap ba ninyo ang kasunduang 
galing kay Allah - talagang si Allah ay hindi 
sisira sa Kanyang kasunduan - o kayo ba ay 
nagsabi tungkol kay Allah niyang hindi ninyo 
alam? 


81. Hindi, nguni't sinumang gumawa ng 
masama at ang kanyang kasalanan ay 
pumalibot sa kanya: ang ganyan ay 
makatarungang mga may-ari ng Apoy: sila ay 
mamamalagi sa loob noon. 


82. At ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa: ang 
ganyan ay makatarungang mga may-ari ng 
Hardin. Sila ay mamamalagi sa loob noon. 


83. At (alalahanin) nang Kami ay gumawa 
ng isang kasunduan sa Mga Anak ni Israel, 
(sinasabi): Sambahin ang wala maliban kay 
Allah (lamang), at maging mabuti sa mga 
magulang at sa kamag-anak at sa mga ulila at 
nangangailangan, at magsalitang may 
kabaitan sa sangkatauhan, at magtaguyod ng 
pagsamba at magbayad ng nararapat sa 
mahirap. Pagkatapos, pagkaraan niyan, kayo 
ay nagpadulas pabalik, maliban sa isang 
kaunti sa inyo, naging salungat. 


84. At (alalahanin) nang Kami ay gumawa 
sa inyo ng kasunduan (sinasabi): Huwag 
magpadaloy ng dugo ng inyong mga tao o 
magpihit (ng isang bahagi) sa inyong mga 
taong palabas sa inyong mga 
pinamamalagian. Pagkatapos inyong 
pinagtibay (ang Aming kasunduan) at kayo ay 
naging mga saksi (doon). 


85. Subali't kayo itong pumaslang sa 
bawa't isa at nagtaboy palabas sa isang 
bahagi sa inyong mga tao galing sa kanilang 
mga tahanan, nagtutulungan ang bawa't isa 
laban sa kanila sa pamamagitan ng kasalanan 
at pagsuway - at kung sila ay dumating sa 
inyo bilang mga bihag kayo ay tutubos sa 
kanila, samantalang ang kanilang pag-alis ay 
hindi makatarungan sa sarili nila para sa inyo 
- Naniniwala ba kayo sa bahagi ng Kasulatan 
at hindi kayo naniniwala sa bahagi doon? At 
ano ang gantimpala sa mga yaong gumagawa 
sa gayon maliban sa kahihiyan sa buhay sa 
daigdig? - at sa Araw ng Pagkabuhay sila ay 
ilalaan sa pinakamahirap na wakas! Sapagka't 
si Allah ay hindi walang pagkaalam ng anong 
inyong ginagawa. 


86. Ang ganyan ay mga yaong bumili ng 
buhay sa daigdig, kapalit ng Kabilangbuhay. 
Ang kanilang kaparusahan ay hindi 
pagagaanin, o sila ay magkakaroon ng tulong. 


87. At sa katunayan Kami ay nagbigay kay 
Moses ng Kasulatan at Kami ay gumawang 
sumunod pagkatapos niya ang magkakasunod 
na mga mensahero, at Kami ay nagbigay kay 
Hesus, anak na lalaki ni Maria, ng maliwanag 
na mga katibayan (ng nasasakupan ni Allah), 
at Kami ay tumulong sa kanya sa 
pamamagitan ng Banal na Diwa. Ito ba ay 
talagang gayon, na kapag dumating sa inyo 
ang isang mensahero (galing kay Allah) 
kasama iyang kayong inyong mga sarili ay 
hindi nagmithi, kayo ay lumaking 


mapagmataas, at ang ilan ay hindi ninyo 
pinaniniwalaan at ang iba ay inyong 
pinapaslang? 


88. At sila ay nagsabi: Ang aming mga 
puso ay pinatigas. Hindi, nguni't si Allah ay 
nasuklam sa kanila dahil sa kanilang hindi 
paniniwala. Kaunti iyang kanilang 
pinaniniwalaan. 


89. At nang may dumating sa kanilang 
isang Kasulatan galing kay Allah, na 
nagpapatunay niyang nasa kanilang 
pinanghahawakan - kahi't bago pa diyan sila 
ay humihingi bilang hudyat ng pagwawagi sa 
ibabaw ng mga yaong hindi naniniwala - at 
nang may dumating sa kanilang iyang alam 
nila (na ang Katotohanan), sila ay hindi 
naniniwala sa loob noon. Ang pagkasuklam ni 
Allah ay sa mga hindi naniniwala! 


90. Ang masama ay iyang para diyan sila 
ay nagbili ng kanilang mga kaluluwa: upang 
sila ay hindi maniwala diyan sa isiniwalat ni 
Allah, nagagalit na si Allah ay magsisiwalat ng 
Kanyang biyaya sa Kanyang ibig sa Kanyang 
mga tagapaglingkod. Sila ay tumanggap ng 
galit kasunod ng galit. Sa mga hindi naniniwala 
ay isang nakahihiyang wakas. 


91. At nang sinabi sa kanila: Maniwala 
diyan sa isiniwalat ni Allah, sila ay nagsabi: 
Kami ay naniniwala diyan sa isiniwalat sa 
amin. At sila ay hindi naniniwala diyan sa 
dumating pagkatapos nito, kahi't ito ay ang 
katotohanang nagpapatunay diyan sa kanilang 
pinanghahawakan. Sabihin (sa kanila, O 
Muhamad): Bakit sa gayon pinaslang ninyo 
ang mga Propeta ni Allah noong araw, kung 
kayo ay (tunay na) mga naniniwala? 


92. At si Moses ay dumating sa inyong 
may maliwanag na mga katibayan (ng 
nasasakupan ni Allah), subali't, habang siya ay 
nasa malayo, kayo ay pumili sa batang baka 
(sa pagsamba) at kayo ay mga gumagawa ng 
mali. 


93. At (alalahanin) nang Kami ay gumawa 
sa inyo ng kasunduan at gumawa sa Bundok 
na tumaas sa ibabaw ninyo, (sinasabi): 
Humawak na mahigpit sa pamamagitan niyang 
Aming ibinigay sa inyo, at makinig (sa Aming 
Salita), sila ay nagsabi: Kami ay nakarinig at 
kami ay naghimagsik. At ang (pagsamba sa) 
batang baka ay ginawang lumubog sa 
kanilang mga puso dahil sa kanilang hindi 
pagtanggap (ng kasunduan). Sabihin (sa 
kanila): Kasamaan ay iyang ang inyong 
paniniwala ay humimok sa inyo, kung kayo ay 
mga naniniwala. 


94. Sabihin (sa kanila): Kung ang 
pinamamalagian sa Kabilangbuhay sa laang 
pangkinabukasan ni Allah ay talagang para sa 
inyo lamang at hindi para sa mga iba sa 
sangkatauhan (tulad sa kayo ay nagpanggap), 
kung gayon magmithi ng kamatayan 
(sapagka't dapat kayong magmithi ng 
kamatayan) kung kayo ay matapat. 


95. Subali't sila ay hindi kailanman 
maghahanap nito, dahil diyan sa ipinadala ng 
kanilang sariling mga kamay bago sa kanila. Si 
Allah ay Nakababatid sa mga gumagawa ng 
masama. 


96. At iyong matatagpuan silang 
pinakasakim sa sangkatauhan para sa buhay 
at (higit na sakim) kaysa mga sumasamba sa 
huwad. (Bawa't) isa sa kanila ay ibig 
mapagbigyang mabuhay ng isang libong taon. 
At ang mabuhay (ng isang libong taon) ay 
hindi sa anumang pamamaraan mag-aalis sa 


10 


kanya sa wakas. Si Allah ay Tagamasid sa 
anong kanilang ginagawa. 


97. Sabihin (O Muhamad, sa 
sangkatauhan): Sino man ang isang kaaway 
kay Gabriel! Talagang siya itong nagsiwalat 
(ng Kasulatang ito) sa iyong puso sa 
pamamagitan ng pahintulot ni Allah, 
nagpapatunay diyan (sa isiniwalat) bago dito, 
at isang batayan at masayang mga 
pambungad sa mga naniniwala, 


98. Sino man ang isang kaaway kay Allah, 
at sa Kanyang mga anghel at Kanyang mga 
mensahero, kay Gabriel at Miguel! Kung 
gayon, O! si Allah (Kanyang Sarili) ay isang 
kaaway sa mga hindi naniniwala. 


99. Sa katunayan Kami ay nagsiwalat sa 
iyo ng maliwanag na mga palatandaan at ang 
mga kalaban lamang ang hindi maniniwala sa 
mga ito. 


100. Talaga kayang gayong kapag kayo ay 
gumawa ng kasunduan isang bahagi sa inyo 
ang nagtakda nito sa tabi? Ang katotohanan, 
ang marami sa kanila ay hindi naniniwala. 


101. At nang may dumating sa kanilang 
isang mensaherong galing kay Allah, 
nagpapatunay diyan sa kanilang 
pinanghahawakan, isang bahagi sa mga 
yaong tumanggap ng Kasulatan ang naghagis 
ng Kasulatan ni Allah sa kanilang mga likurang 
tulad sa hindi nila alam. 


102. At sila ay sumusunod dlyan sa maling 
isinalaysay ng mga demonyo laban sa 
kaharian ni Solomon. Si Solomon ay naniwala: 
nguni't ang mga demonyo ay hindi naniwala, 


nagtuturo sa sangkatauhan ng salamangka at 
diyan sa isiniwalat sa dalawang anghel sa 
Babel, Harut at Marut. Silang (dalawang 
anghel) ay hindi rin nagturo nito sa alinman 
hanggang kanilang sinabi: Kami ay isang 
tukso lamang, kaya huwag hindi maniwala (sa 
batayan ni Allah). At galing dito sa dalawa (na 
mga anghel) napag-aralan ng mga tao iyang 
sa pamamagitan noon kanilang ginawa ang 
paghahati sa pagitan ng lalaki at asawang 
babae: subali't sila ay walang sinaktan sa 
gayon maliban sa pamamagitan ng pahintulot 
ni Allah. At sila ay natuto niyang nakasasama 
sa kanila at hindi sila tutubo. At sa katunayan 
alam nilang siyang nagpipigil sa loob noon ay 
hindi magkakaroon ng (masayang) bahagi sa 
Kabilangbuhay, at sa katunayan ang 
kasamaan ay ang kabayaran para doong sila 
ay nagbili ng kanilang mga kaluluwa, kung 
alam lamang nila. 


103. At kung sila ay naniwala at lumayo sa 
masama, isang kabayaran galing kay Allah 
ang magiging higit na mabuti, kung alam 
lamang nila. 


104. O kayong naniniwala, huwag sabihin 
(sa Propeta): "Makinig sa amin" kundi sabihin 
"Tumingin sa amin" at kayo ay maging mga 
tagarinig. Para sa mga hindi naniniwala ay 
isang masakit na wakas. 


105. Hindi ang mga yaong hindi naniniwala 
sa Mga Tao ng Kasulatan o ang mga 
sumasamba sa mga huwad ang may ibig na 
may ipadalang pababa sa inyong alinmang 
magandang bagay galing sa inyong Maykapal. 
Nguni't si Allah ay pumili para sa Kanyang awa 
ng Kanyang ibig, at si Allah ay sa walang 
katapusang biyaya. 


106. Ang ganyan sa Aming mga isiniwalat 
na Aming pinawalang bisa o ginawang 


makalimutan, Kami ay nagdala (bilang kapalit) 
ng isang higit na mahusay o katulad roon. 
Hindi mo ba alam na si Allah ay Kayang 
gumawa ng Lahat ng mga bagay? 


107. Hindi mo ba alam na si Allah itong 
nagmamay-ari ng nasasakupan ng mga langit 
at ng lupa, at kayo ay walang alinmang 
kaibigan o katulong bukod kay Allah? 


108. O tatanungin ba ninyo ang inyong 
mensahero tulad sa pagtatanong kay Moses 
noong araw? Siyang pumili sa hindi paniniwala 
sa halip na pananalig, sa katunayan siya ay 
pumunta sa pagkaligaw galing sa isang pantay 
na daan. 


109. Marami sa Mga Tao ng Kasulatan 
ang nagmithing gumawa sa inyong mga hindi 
naniniwala matapos ang inyong paniniwala, 
dahil sa inggit sa kanilang sariling bilang, 
matapos na ang katotohanan ay maging 
hayag sa kanila. Magpatawad at maging 
maunawain (sa kanila) hanggang sa si Allah 
ay magbigay ng utos. O! si Allah ay Kayang 
gumawa ng lahat ng mga bagay. 


110. Magtaguyod ng pagsamba, at 
magbayad ng nararapat sa mahirap, at 
anumang mabuting ipadala ninyo bago (sa 
inyo) para sa inyong mga kaluluwa, makikita 
ninyo itong kasama ni Allah. O! si Allah ay 
Tagamasid ng anong inyong ginagawa. 


111. At sila ay nagsabi: Walang pumasok 
sa Paraiso maliban sa siya ay naging isang 
Hudyo o isang Kristiyano. Ang mga ito ay 
kanilang sariling mga mithi. Sabihin: Magdala 
ng inyong katibayan (diyan sa anong inyong 
isinaad) kung kayo ay matapat. 


11 


112. Hindi, nguni't sinumang magsuko ng 
kanyang kadahilanan kay Allah habang 
gumagawa ng mabuti, ang gantimpala niya ay 
nasa kanyang Maykapal, at walang 
pangambang darating sa kanila o sila ay 
magphihinagpis. 


113. At sabi ng mga Hudyong ang mga 
Kristiyano ay walang sinunod (na totoo), at 
sabi ng mga Kristiyanong ang mga Hudyo ay 
walang sinunod (na totoo); subali't kapwa sila 
mga nagbabasa ng Kasulatan. Tulad sa gayon 
nagsalita ang mga yaong hindi nakaaalam. Si 
Allah ay maghuhukom sa pagitan nila sa araw 
ng Pagkabuhay tungkol diyang sa loob noon 
sila ay nagkaiba. 


114. At sinong gumawa ng higit na 
malaking kamalian kaysa kanyang nagbawal 
sa paglapit sa mga banal na sambahan ni 
Allah maliban kung ang Kanyang pangalan ay 
babanggitin sa loob noon, at nagsikap sa 
kanilang pagkasira? Para sa ganyan, ito ay 
hindi kailanman pinakahulugang sila ay dapat 
pumasok sa mga ito maliban sa pangamba. 
Ang kanila sa daigdig ay kahihiyan at ang 
kanila sa Kabilangbuhay ay isang nakahihindik 
na wakas. 


115. Kay Allah ang pagmamay-ari ng 
Silangan at ng Kanluran, at saanmang panig 
kayo pumihit, doon ay ang pagsang-ayon ni 
Allah. O! si Allah ay Sakop ang Lahat, Alam 
ang Lahat. 


116. At sila ay nagsabi: Si Allah ay 
kumuha sa Kanyang Sarili rig isang anak na 
lalaki. Parangalan Siya! Hindi, subali't 
anumang nasa mga langit at sa lupa ay 
Kanya. Lahat ay palasunod sa Kanya. 


117. Ang Tagapagpasimula ng mga langit 
at ng lupa! Kapag ipinag-utos Niya ang isang 
bagay, Kanyang sasabihin dito lamang: 
Maging ganyan! at ito ay ganyan. 


118. At sabi ng mga walang kaalaman: 
Bakit si Allah ay hindi nakipag-usap sa amin, o 
ilang palatandaan ang dumating sa amin? 
Kahi't gayon, ngayong sila ay nagsalita, 
nagsalita ang mga yaong nauna sa kanila. Ang 
kanilang mga puso ay magkakatulad lahat. 
Aming ginawang maliwanag ang mga 
isiniwalat para sa mga taong nakatitiyak. 


119. O! Kami ay nagpadala sa iyo (O 
Muhamad) kasama ang katotohanan, isang 
tagadala ng masayang mga pambungad at 
isang tagapagbabala. At ikaw ay hindi 
tatanungin tungkol sa mga may-ari ng 
Impiyernong Apoy. 


120. At ang mga Hudyo ay hindi 
masisiyahan sa iyo, o kaya ay ang mga 
Kristiyano, hanggang ikaw ay sumunod sa 
kanilang kautusan. Sabihin: O! ang batayan ni 
Allah (Kanyang Sarili) ay ang Batayan. At kung 
ikaw ay susunod sa kanilang mga mithi 
matapos ang kaalamang dumating sa iyo, sa 
gayon hindi ka magkakaroon galing kay Allah 
ng tagapagtanggol na kaibigan o katulong. 


121. Ang mga yaong Aming pinagbigyan 
ng Kasulatan, na bumasa nito ng wastong 
pagbabasa, ang mga yaon ay naniniwala dito. 
At sinumang hindi naniniwala dito, ang mga 
yaon ay silang mga talunan. 


122. O Mga Anak ni Israel! Alalahanin ang 
Aking tulong na sa pamamagitan noon Ako ay 
tumulong sa inyo at paanong Ako ay nagtangi 
sa inyo sa (lahat ng) mga nilikha. 


123. At bantayan (ang inyong mga sarili) 
laban sa isang araw na ni isang kaluluwa ay 
hindi makagagamit ng tulong ng isa pa, o kaya 
ay makatatanggap ng kabayaran galing dito, o 
kaya ay makagagamit ng tagapamagitan dito, 
o sila ay tutulungan. 


124. At (alalahanin) nang ang kanyang 
Panginoon ay sumubok kay Abraham ng 
(Kanyang) mga utos, at siya ay tumupad sa 
mga ito, Kanyang sinabi: O! Ako ay pumili sa 
iyong maging isang pinuno para sa 
sangkatauhan. Sinabi (ni Abraham): At sa 
aking supling (may magiging mga pinuno ba)? 
Kanyang sinabi: Ang Aking Kasunduan ay 
hindi nagsasali ng mga gumagawa ng mali. 


125. At (alalahanin) nang Aming ginawa 
ang Tahanan (sa Meka) bilang isang 
pahingahan para sa sangkatauhan at isang 
sambahan, (sinasabi): Kunin bilang inyong 
lugar ng pagsamba ang lugar na pinagtayuan 
ni Abraham (sa pagdalangin). At Kami ay 
nagpatupad ng tungkulin kay Abraham at 
Ismael, (sinasabi): Linisin ang Aking Tahanan 
para sa mga yaong nagpupunta sa palibot at 
sa mga yaong dumadalangin sa loob noon at 
sa mga yaong yumuyukong pababa at 
idinadapang tungo ang kanilang mga sarili (sa 
pagsamba). 


126. At (alalahanin) nang si Abraham ay 
dumalangin: Aking Panginoon! Gawin itong 
isang pook ng katiwasayan at ipagkaloob sa 
mga tao nito ang mga bungangkahoy, ang 
ganyan sa kanilang naniniwala kay Allah at sa 
Huling Araw. Sagot Niya: Para sa kanyang 
hindi naniniwala, iiwanan Ko siya sa 
katiwasayan para sa isang sumandali, 
pagkatapos ay pipilitin Ko siya sa wakas ng 
Apoy - isang katapusan ng masaklap na 
paglalakbay. 


127. At (alalahanin) nang si Abraham at si 
Ismael ay nagtatayo ng mga tuntungan ng 
Tahanan, (si Abraham ay dumalangin): Aming 
Panginoon! Tanggapin galing sa amin (itong 
tungkulin). O! Ikaw, Ikaw lamang, ay ang 
Tagarinig, ang Tagaalam. 


128. Aming Panginoon! At gawin kaming 
sumusuko sa lyo at sa aming mga binhi isang 
bansang sumusuko sa lyo, at ipakita sa amin 
ang aming mga landas ng pagsamba, at 
mahabag sa amin. O! Ikaw, Ikaw lamang, ay 
ang Mahabagin, ang Maawain. 


129. Aming Panginoon! At itaas sa 
kanilang abot ng tanaw ang isang mensahero 
galing sa kanilang bibigkas sa kanila ng lyong 
mga isiniwalat, at magtuturo sa kanila sa 
Kasulatan at sa katalinuhan, at magpaparami 
sa kanila. O! Ikaw, Ikaw lamang, ay ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


130. At sino ang nagpabaya sa pagsamba 
ni Abraham maliban sa kanyang sumira sa 
kanyang sarili? Sa katunayan pinili Namin siya 
sa daigdig, at O! sa Kabilangbuhay siya ay sa 
matuwid. 


131. Nang ang kanyang Panginoon ay 
nagsabi sa kanya: Sumuko! siya ay nagsabi: 
Ako ay sumuko sa Maykapal ng mga Daigdig. 


132. Katulad ang ipinagawang paghimok 
ni Abraham sa kanyang mga anak na lalaki, at 
kay Hakob din, (sinasabi): O aking mga anak 
na lalaki! O! si Allah ay pumili para sa inyo ng 
(tunay na) pagsamba, kaya huwag mamatay 
maliban bilang mga sumusuko (sa Kanya). 


13 


133. O naroroon ba kayo nang ang 
kamatayan ay dumating kay Hakob, nang siya 
ay nagsabi sa kanyang mga anak na lalaki: 
Anong inyong sasambahin pagkatapos ko? 
Sila ay nagsabi: Kami ay sasamba sa iyong 
Maykapal, ang Maykapal ng iyong mga ama, 
si Abraham at si Ismael at si Isaak, - Isang 
Maykapal, at sa Kanya kami ay sumuko. 


134. Ang mga yaon ay isang mga taong 
dumaang palayo. Kanila iyang kanilang kinita, 
at inyo iyang inyong kinita. At kayo ay hindi 
tatanungin ng anong kanilang dating 
ginagawa. 


135. At sila ay nagsabi: Maging mga 
Hudyo o mga Kristiyano, kayo ay wastong 
papatnubayan. Sabihin (sa kanila, O 
Muhamad): Hindi, nguni't (kami ay sumunod) 
sa pagsamba ni Abraham, ang nakatayong 
matuwid, at siya ay hindi sa mga sumasamba 
sa huwad. 


136. Sabihin (O mga Muslim): Kami ay 
naniniwala kay Allah at diyan sa isiniwalat sa 
amin at diyan sa isiniwalat kay Abraham, at 
kay Ismael, at kay Isaak, at kay Hakob, at sa 
mga lipi, at diyan sa tinanggap ni Moses at ni 
Hesus, at diyan sa tinanggap ng mga Propeta 
sa kanilang Panginoon. Hindi kami gumawa ng 
kaibahan sa pagitan ng alinman sa kanila, at 
sa Kanya kami ay sumuko. 


137. At kung sila ay naniniwala sa katulad 
niyang inyong pinaniniwalaan, sa gayon sila ay 
wastong pinatnubayan. Nguni't kung sila ay 
pumihit palayo, sa gayon sila ay nasa 
pagkahiwalay, at si Allah ay magiging sapat sa 
iyo (bilang tagapagtanggol) laban sa kanila. 
Siya ay ang Tagarinig, ang Tagaalam. 


138. (Kinuha namin ang aming) kulay kay 
Allah, at sino ang higit na magaling kay Allah 
sa pagkukulay? Kami ay Kanyang mga 
sumasamba. 


139. Sabihin (sa Mga Tao ng Kasulatan): 
Kinakalaban ba ninyo kami tungkol kay Allah 
samantalang Siya ay aming Panginoon at 
inyong Panginoon? Amin ang aming mga 
gawa at inyo ang inyong mga gawa. Kami ay 
tumitingin sa Kanya lamang. 


140. O sinabi ba ninyong si Abraham, at si 
Ismael, at si Isaak, at si Hakob at ang mga lipi 
ay mga Hudyo o mga Kristiyano? Sabihin: 
Kayo ba ay pinakanakaaalan, o si Allah? At 
sino ang higit na hindi makatarungan kaysa 
kanyang nagtago ng isang patunay na 
kanyang tinanggap galing kay Allah? Si Allah 
ay walang hindi pagkabatid ng anong inyong 
ginagawa. 


141. Ang mga yaon ay isang mga taong 
dumaang palayo, kanila iyang kanilang kinita 
at inyo iyang inyong kinita. At kayo ay hindi 
tatanungin sa anong kanilang dating 
ginagawa. 


142. Ang walang isip sa mga tao ay 
magsasabi: Ano ang nagpapihit sa kanila 
galing sa Kiblang dati nilang sinusunod? 
Sabihin: Kay Allah ang pagmamay-ari ng 
Silangan at ng Kanluran. Siya ay 
pumapatnubay sa Kanyang ibig patungo sa 
isang tuwid na landas. 


143. Sa gayon Kami ay humirang sa inyo 
ng isang gitnang bansa, upang kayo ay 
maging mga saksi laban sa sangkatauhan, at 
upang ang mensahero ay maging isang saksi 
laban sa inyo. At Kami ay humirang ng Kiblang 


dati ninyong sinusunod lamang upang Aming 
malaman siyang sumusunod sa mensahero, 
sa kanyang pumihit sa kanyang mga sakong. 
Sa katunayan ito ay isang mahirap (na 
pagsubok) maliban sa mga yaong 
pinatnubayan ni Allah. Nguni't hindi 
pagnanasa ni Allah na ang inyong pananalig 
ay maging walang saysay, sapagka't si Allah 
ay Puno ng Habag, Maawain sa 
sangkatauhan. 


144. Aming nakita ang pagpihit ng iyong 
mukha sa langit (para sa batayan, O 
Muhamad). At ngayon talagang Aming 
gagawing ikaw ay pumihit (sa dalangin) 
patungo sa isang Kiblang mahal sa iyo. Kaya 
pihitin ang iyong mukhang patungo sa Banal 
na Lugar ng Pagsamba, at kayo (O mga 
Muslim), saan man kayo naroroon, pihitin ang 
inyong mga mukha (kung kayo ay dumalangin) 
patungo dito. O! ang mga yaong tumanggap 
ng Kasulatan ay alam (na ang isiniwalat na ito 
ay) ang Katotohanang galing sa kanilang 
Panginoon. At si Allah ay walang hindi 
pagkabatid ng anong kanilang ginagawa. 


145. At kahi't iyong dalhin sa mga yaong 
tumanggap ng Kasulatan ang lahat ng mga uri 
ng mga kababalaghan, hindi sila susunod sa 
iyong Kibla, o ikaw ay maging isang tagasunod 
sa kanilang Kibla; o ang ilan sa kanila ay mga 
tagasunod sa Kibla ng mga iba. At kung ikaw 
ay susunod sa kanilang mga ninanasa 
matapos ang kaalamang dumating sa iyo, sa 
gayon tunay na ikaw ay sa mga gumagawa ng 
masama. 


146. Ang mga yaong pinagbigyan Namin 
ng Kasulatan ay nakakakilala (nitong 
pagsisiwalat) tulad sa pagkakakilala nila sa 
kanilang mga anak na lalaki. Nguni't O! isang 
bahagi sa kanila ang may kaalamang nagkubli 
ng katotohanan. 


147. Ito ay ang Katotohanan galing sa 
iyong Panginoon (O Muhamad), kaya huwag 
kang maging isa sa mga nagtatalong-isip. 


148. At ang bawa't isa ay may isang 
mithiing patungo doon siya ay pumihit, kaya 
makipagpaligsahan sa isa at isa sa mabuting 
mga gawa. Saan man kayo naroroon, si Allah 
ay magdadala sa inyong lahat samasama. O! 
si Allah ay Kayang gumawa ng lahat ng mga 
bagay. 


149. At kailanmang ikaw ay dumating sa 
pangmasid (para sa pagdalangin, O 
Muhamad) pihitin ang iyong mukhang patungo 
sa Banal na Lugar ng Pagsamba. O! ito ay ang 
Katotohanang galing sa iyong Panginoon. Si 
Allah ay walang hindi pagkabatid ng anong 
iyong ginagawa. 


150. At kailanmang ikaw ay dumating sa 
pangmasid pihitin ang iyong mukha patungo 
sa Banal na Lugar ng Pagsamba, at saanman 
kayo naroroon (O mga Muslim) pihitin ang 
inyong mga mukhang patungo dito (kapag 
kayo ay dumalangin) upang ang mga tao ay 
walang pakikipagtalo laban sa inyo, maliban 
sa ganyan sa kanilang gumagawa ng hindi 
makatarungan - Huwag matakot sa kanila, 
nguni't matakot sa Akin! - at sa gayon Aking 
mabuo ang Aking biyaya sa inyo, at sa gayon 
kayo ay mapatnubayan, 


151. Tulad sa Kami ay nagpadala sa inyo 
ng isang mensaherong galing sa inyo, na 
bumigkas sa inyo ng Aming mga isiniwalat, at 
gumawa sa inyong lumaki, at nagturo sa inyo 
ng Kasulatan at katalinuhan, at nagturo sa 
inyo niyang hindi ninyo alam. 


15 


152. Sa gayon Ako ay alalahanin, Ako ay 
makaaalaala sa inyo. Magbigay ng 
pasasalamat sa Akin, at huwag Akong itakwil. 


153. O kayong naniniwala! Hanapin ang 
tulong sa pagkamatatag at dalangin. O! si 
Allah ay sa matatag. 


154. At huwag tawaging patay ang mga 
yaong pinaslang sa landas ni Allah. Hindi, sila 
ay buhay, kaya lamang ay hindi ninyo 
nadarama. 


155. At tunay Naming susubukan kayo sa 
ilang bagay sa pangamba at gutom, at 
pagkawala ng kayamanan at mga buhay at 
mga pananim: nguni't magbigay ng masayang 
mga pambungad sa matatag, 


156. Na nagsabi, kapag ang isang 
kamalasan ay tumama sa kanila: O! kami ay 
kay Allah at O! sa Kanya kami ay bumabalik. 


157. Ang ganyan ay silang sa kanila ang 
mga pagpapala ay galing sa kanilang 
Panginoon, at pagkaawa. Ang ganyan ay ang 
wastong pinatnubayan. 


158. O! ang (mga bundok) Al-Sapa at Al- 
Marwa ay kasama ng mga tanda ni Allah. 
Kaya hindi kasalanan para sa kanyang nasa 
pilgrimahe sa Tahanan (ng Maykapal), o 
dumalaw dito, na pumunta sa palibot nila 
(tulad sa pag-uugali ng pagano). At siyang 
gumawa ng kabutihan sa kanyang sariling 
mithi (para sa kanya), O! si Allah ay 
Sumasagot, Nakababatid. 


159. Ang mga yaong nagtago ng mga 
katibayan at ng batayang Aming isiniwalat, 
matapos Naming gawin itong maliwanag sa 
sangkatauhan sa Kasulatan: ang ganyan ay 
mga kinasuklaman ni Allah at kinasuklaman ng 
mga yaong may kapangyarihang masuklam, 


160. Maliban sa ganyan sa kanilang 
nagsisi at nagbago at gumawang hayagan 
(ang katotohanan). Ang mga ito itong patungo 
sa kanila Ako ay nahabag. Ako ay ang 
Mahabagin, ang Maawain. 


161. O! ang mga yaong hindi naniniwala, 
at namatay habang sila ay mga hindi 
naniniwala, sa kanila ay ang pagkasuklam ni 
Allah at ng mga anghel at ng lahat ng 
sangkatauhan. 


162. Sila ay palaging mamamalagi sa loob 
noon. Ang wakas ay hindi pagagaanin para sa 
kanila, o sila ay pawawalan ng salang 
pansamantala. 


163. Ang inyong Maykapal ay Isang 
Maykapal, walang Maykapal maliban sa 
Kanya, ang Mapagbigay, ang Maawain. 


164. O! sa paglikha ng mga langit at ng 
lupa, at ang kaibahan ng gabi at araw, at ang 
mga sasakyangdagat na tumatakbo sa dagat 
na may paggamit sa sangkatauhan, at ang 
tubig na ipinadalang pababa ni Allah galing sa 
langit, sa gayon binubuhay muli ang lupa 
matapos ang kamatayan nito, at ikinakalat ang 
lahat ng mga uri ng mga hayop sa loob noon, 
at (sa) pag-uutos ng mga hangin, at ang mga 
ulap na masunurin sa pagitan ng langit at lupa: 
ay mga tanda (ng nasasakupan ni Allah) para 
sa mga taong may isip. 


165. Subali't sa sangkatauhan ay may 
ilang kumuha sa kanilang sarili ng (mga bagay 
ng pagsambang kanilang hinirang bilang) mga 
kaagaw ni Allah, minamahal sila ng isang 
pagmamahal tulad (niyang nararapat) kay 
Allah (lamang) - Ang mga yaong naniniwala 
ay higit na masidhi sa kanilang pagmamahal 
para kay Allah - O! na ang mga yaong 
gumagawa ng masama ay kung nalalaman 
lamang, (sa araw) nang kanilang 
mapagmasdan ang wakas, na ang 
kapangyarihan ay pag-aaring buo ni Allah, at 
si Allah ay masidhing magparusa! 


166. (Sa araw) nang ang mga yaong 
sinunod ay hindi umari sa mga yaong 
sumusunod (sa kanila): kanilang 
napagmasdan ang wakas, at lahat ng kanilang 
mga mithiin ay bumagsak kasama nila. 


167. At ang mga yaong mga tagasunod 
lamang ay magsasabi: Kung may isang 
pagbabalik na maaari para sa amin, hindi 
namin sila aariin tulad sa hindi nila pag-aari sa 
amin. Sa gayon si Allah ay magpapakita sa 
kanila ng kanilang sariling mga gawa bilang 
kasiphayuan para sa kanila, at sila ay hindi 
makaaahon galing sa Apoy. 


168. O sangkatauhan! Kumain diyan sa 
makatarungan at mabuti sa lupa, at huwag 
sundin ang mga hakbang ng paa ng demonyo. 
O! siya ay isang bukas na kalaban para sa 
inyo. 


169. Siya ay humimok sa inyo lamang ng 
masama at ng marumi, at upang kayo ay 
dapat magsabi tungkol kay Allah niyang hindi 
ninyo alam. 


170. At nang sinabi sa kanila: Sundin 
iyang isiniwalat ni Allah, sila ay nagsabi: Kami 
ay sumunod diyang sa loob noon aming 
natagpuan ang aming mga ama. Ano! Kahi't 
na ang kanilang mga ama ay buong walang 
katalinuhan at walang batayan? 


171. Ang katulad ng mga yaong hindi 
naniniwala (sa kalagayan ng mensahero) ay 
ang katulad ng isang tumawag diyan sa hindi 
nakaririnig maliban sa isang pagtawag at 
pagsigaw. Bingi, pipi, bulag, sa gayon sila ay 
walang pakiramdam. 


172. O kayong naniniwala! Kumain ng 
mabuting mga bagay na doon Kami ay 
naglaan ng pangkinabukasan sa inyo, at 
magbigay ng pasasalamat kay Allah kung 
(talagang) Siya ang inyong sinasamba. 


173. Siya ay nagbawal sa inyo lamang ng 
naaagnas na laman, at dugo, at laman ng 
baboy, at iyang inihain sa (pangalan ng) iba 
maliban kay Allah. Subali't siyang itinulak ng 
pangangailangan, hindi ng pagkaibig o 
pagsuway, hindi ito kasalanan para sa kanya. 
O! si Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


174. O! ang mga yaong nagtago ng 
anuman sa Kasulatang isiniwalat ni Allah, at 
bumili ng maliit na tubo sa pamamagitan noon, 
sila ay kumain sa loob ng kanilang mga tiyan 
ng wala maliban sa apoy. Si Allah ay hindi 
kakausap sa kanila sa Araw ng Pagkabuhay, o 
Siya ay gagawang sila ay lumaki. Ang kanila 
ay magiging isang masakit na wakas. 


175. Ang mga yaon ay silang bumili ng 
kamalian kapalit ng batayan, at pagpapahirap 
kapalit ng pagpapatawad. Gaano sila katapat 
sa kanilang labanan sa pag-abot ng apoy! 


17 


176. Iyan ay sapagka't si Allah ay 
nagsiwalat ng Kasulatan kasama ang 
katotohanan. O! ang mga yaong nakatagpo 
(ng isang dahilan) ng hindi pagkakaunawaan 
sa Kasulatan ay nasa bukas na paghihiwalay. 


177. Hindi matuwid na kayo ay pumihit ng 
inyong mga mukha sa Silangan at sa 
Kanluran, nguni't matuwid siyang naniniwala 
kay Allah at sa Huling Araw at sa mga anghel 
at sa Kasulatan at sa mga Propeta, at 
nagbibigay ng kanyang kayamanan, para sa 
pagmamahal sa Kanya, sa kataong kaanak at 
sa mga ulila at sa nangangailangan at sa 
naglalakbay at sa mga yaong humihingi, at 
nagpapalaya ng mga alipin, at sumusunod sa 
angkop na pagsamba at nagbabayad ng 
nararapat sa mahirap, at sa mga yaong 
tumutupad sa kanilang pinagkasunduan kapag 
gumawa sila ng isa, at ang matiyaga sa 
paghihinagpis at kamalasan at sa buong 
panahon ng kagipitan, ang ganyan silang mga 
matapat. Ang ganyan ay ang Takot-sa- 
Maykapal. 


178. O kayong naniniwala! Ang pagbawi 
ay iniutos para sa inyo sa bagay ng pinaslang, 
ang malayang lalaki para sa malayang lalaki, 
at ang alipin para sa alipin, at ang babae para 
sa babae. At para sa kanyang pinatawad ng 
ilang ano ng kanyang (sinaktang) kapatid na 
lalaki, pag-uusig ayon sa kaugalian at 
pagbabayad sa kanya sa kabaitan. Ito ay 
isang kabawasan at isang pagkaawa galing sa 
iyong Maykapal. Siyang sumuway matapos 
nito ay magkakaroon ng isang masakit na 
wakas. 


179. At may buhay para sa inyo sa 
pagbawi, O mga taong nakauunawa, upang 
kayo ay makapagtakwil (sa masama). 


180. Ito ay iniutos para sa inyo, kapag ang 
isa sa inyo ay nalalapit sa kamatayan, kung 
siya ay mag-iwan ng kayamanan, na 
magkaloob siya sa mga magulang at malapit 
na mga kamag-anak sa kabaitan. (Ito ay) 
isang tungkulin para sa lahat ng mga yaong 
nagtakwil (sa masama). 


181. At sinumang magbago (ng Kasulatan) 
matapos niyang marinig ito - ang kasalanan 
doon ay sa mga yaong nagbago nito lamang. 
O! si Allah ay Tagarinig, Tagaalam. 


182. Subali't siyang takot sa isang 
tagapagpatunay sa ilang hindi makatarungan o 
makasalanang bagay, at gumawa ng 
kapayapaan sa magkabilang panig, (ito ay 
magiging) hindi kasalanan para sa kanya. O! si 
Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


183. O kayong naniniwala! Ang pag- 
aayuno ay ipinag-utos para sa inyo, tulad sa 
ito ay ipinag-utos para sa mga yaong bago sa 
inyo, upang kayo ay makapagtakwil (sa 
masama), 


184. (Mag-ayuno ng) isang tiyak na bilang 
ng mga araw, at (para) sa kanyang maysakit 
sa inyo, o nasa isang paglalakbay, (katulad 
ng) bilang ng ibang mga araw, at para sa mga 
yaong may kaya dito may isang pagtubos: ang 
pagpapakain ng isang nangangailangan — 
Nguni't sinumang gumawa ng mabuti sa 
kanyang sariling mithiin, ito ay higit na mabuti 
para sa kanya, at ang kayo ay mag-ayuno ay 
higit na mabuti para sa inyo kung inyo lamang 
alam - 


185. Ang buwan ng Ramadang diyan ay 
isiniwalat ang Kuran, batayan para sa 
sangkatauhan, at maliwanag na mga 


katibayan ng batayan, at ang Pinagbatayan 
(ng wasto at mali). At sinuman sa inyong 
narito, pabayaan siyang mag-ayuno sa buwan, 
at sinuman sa inyong maysakit o nasa isang 
paglalakbay, (pabayaan siyang mag-ayunong 
katulad ng) bilang ng ibang mga araw. Si Allah 
ay nagmithi para sa inyo ng kaluwagan, Siya 
ay hindi nagmithi ng kahirapan para sa inyo, at 
(Siya ay nagmithing) ikaw ay makatapos ng 
Panahon, at kayo ay dapat magbigay ng 
luwalhati kay Allah sa pagpatnubay sa inyo, at 
sana kayo ay maging mapagpasalamat. 


186. At nang ang Aking mga 
tagapaglingkod ay nagtanong sa iyo tungkol 
sa Akin, sa gayon talagang Ako ay malapit. 
Ako ay sumagot sa dalangin ng humihingi 
kapag siya ay tumawag sa Akin. Kaya 
pabayaan silang makinig ng Aking tawag at 
pabayaan silang magtiwala sa Akin, upang sila 
ay mapasunod sa matuwid. 


187. Ginawang makatarungan para sa 
inyong magpunta sa inyong mga asawang 
babae sa gabi ng pag-aayuno. Sila ay damit 
para sa inyo at kayo ay damit para sa kanila. 
Si Allah ay Nakababatid na kayo ay dumadaya 
sa inyong mga sarili tungkol dito at Siya ay 
pumihit sa awa patungo sa inyo at 
nagpaginhawa sa inyo. Kaya makiasawa sa 
kanila at hanapin iyang ipinag-utos ni Allah 
para sa inyo, at kumain at uminom hanggang 
ang puting sinulid ay maging iba sa inyo sa 
itim na sinulid ng bukangliwayway. 
Pagkatapos sunding mabuti ang pag-aayuno 
hanggang pagbaba ng gabi, ngun't huwag 
salangin, ang mga asawang babae habang 
nasa inyong mga pag-aalay sa mga moske. 
Ang mga ito ay ang mga dulo ng ipinag-utos ni 
Allah, kaya huwag lumapit sa kanila. Sa gayon 
si Allah ay nagpaliwanag ng Kanyang mga 
isinawalat sa sangkatauhan upang sila ay 
makapagtakwil (sa masama). 


188. At huwag ubusin ang inyong ariarian 
sa inyong mga sariling walang saysay, o 
humanap sa pamamagitan nitong kumita ng 
pandinig ng mga hukom upang inyong alam na 
ubusin ang isang bahagi ng pag-aari ng mga 
ibang may kamalian. 


189. Sila ay nagtanong sa iyo (O 
Muhamad), sa bagong mga buwan. Sabihin: 
Ang mga ito ay nakatakdang mga 
kapanahunan para sa sangkatauhan at para 
sa pilgrimahe. Hindi matuwid na ikaw ay 
pumunta sa mga tahanan sa mga likuran doon 
(tulad sa ginagawa ng mga sumasamba sa 
huwad sa tiyak na mga kapanahunan), nguni't 
ang matuwid na tao ay siyang nagtakwil (sa 
masama). Kaya pumunta sa mga tahanan sa 
mga pintuan doon, at tuparin ang inyong 
tungkulin kay Allah, upang kayo ay maging 
matagumpay. 


190. Lumaban sa landas ni Allah laban sa 
mga yaong lumalaban sa inyo, nguni't huwag 
magsimula ng pagkakainitan. O! si Allah ay 
hindi nagmamahal sa mga nakikipag-away. 


191. At paslangin sila saanman ninyo 
makita sila, at itaboy silang palabas ng mga 
lugar na doon kayo ay ipinagtabuyang 
palabas, sapagka't ang pag-uusig ay higit na 
masahol kaysa pagpatay. At huwag lumaban 
sa kanila sa Banal na Lugar ng Pagsamba 
hanggang sa sila ay unang lumusob sa inyo 
doon, nguni't kung sila ay lumusob sa inyo 
(doon), sa gayon paslangin sila. Ang ganyan 
ay ang gantimpala ng mga hindi naniniwala. 


192. Nguni't kung sila ay hindi lumaban, sa 
gayon O! si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


19 


193. At lumaban sa kanila hanggang sa 
ang pag-uusig ay wala na, at ang pagsamba 
ay para kay Allah. Nguni't kung sila ay hindi 
lumaban, sa gayon pabayaang walang 
pagkakainitan maliban kung laban sa mga 
gumagawa ng mali. 


194. Ang ipinagbabawal na buwan para sa 
ipinagbabawal na buwan, at ang 
ipinagbabawal na mga bagay sa pagbawi. At 
ang isang lumusob sa inyo, lusubin siyang 
tulad sa pamamaraang siya ay lumusob sa 
inyo. Tuparin ang inyong tungkulin kay Allah, 
at alaming si Allah ay kasama ng mga yaong 
nagtakwil (sa masama). 


195. Gugulin ang inyong kayamanan para 
sa kadahilanan ni Allah, at maging hindi 
itinapon sa pamamagitan ng inyong sariling 
mga kamay sa pagkasira, at gumawa ng 
mabuti, O! si Allah ay nagmamahal sa 
mapagbigay. 


196. Gawin ang pilgrimahe at ang 
pagdalaw (sa Meka) para kay Allah. At kung 
kayo ay mapigilan, sa gayon magpadala ng 
ganyang mga handog na maaaring makamit 
na madali, at huwag ahitin ang inyong mga ulo 
hanggang ang mga handog ay makarating sa 
kanilang pupuntahan. At sinuman sa inyong 
may sakit o may isang karamdaman sa ulo ay 
kailangang magbayad ng isang pantubos na 
pag-aayuno o kawanggawa o pag-aalay. At 
kung kayo ay nasa kaligtasan, sa gayon 
sinumang masiyahan sa kanyang sarili sa 
pagdalaw para sa pilgrimahe (ay dapat 
magbigay) ng karapatdapat na mga handog na 
maaaring makamit na madali. At sinumang 
hindi makatagpo (ng karapatdapat na handog), 
sa gayon isang pag-aayuno rig tatlong araw 
habang nasa pilgrimahe at ng pito kapag kayo 
ay nakabalik, iyan ay (ganyan), sampung 
lahat. Iyan ay para sa kanyang ang katao ay 
wala sa Banal na Lugar ng Pagsamba. 


20 


Tuparin ang inyong tungkulin kay Allah, at 
alaming si Allah ay matindi sa parusa. 


197. Ang pilgrimahe ay (nasa) alam na 
alam na mga buwan, at sinumang 
pinaalalahang mag-isip gumawa ng pilgrimahe 
sa loob noon (pabayaan siyang makaalaalang) 
walang (magiging) kalaswaan o pagmamalabis 
o pagalit na pag-uusap sa pilgrimahe. At 
anumang mabuting ginawa ninyo alam ito ni 
Allah. Kaya gumawa ng laang 
pangkinabukasan para sa inyong mga sarili 
(pagkatapos dito), sapagka't ang 
pinakamabuting laang pangkinabukasan ay 
magtakwil ng masama. Sa gayon tuparin ang 
inyong tungkulin sa Akin, O mga taong may 
pagkaunawa. 


198. Hindi kasalanan para sa inyong kayo 
ay maghanap ng biyaya ng inyong Panginoon 
(sa pamamagitan ng pangangalakal). Nguni't, 
kapag kayo ay nagpumilit sa karamihang 
galing sa Arapat, alalahanin si Allah sa banal 
na bantayog. Alalahanin Siya tulad sa 
pagpatnubay Niya sa inyo, kahi't sa una kayo 
ay sa mga yaong ligaw. 


199. Pagkatapos magmadaling pasulong 
galing sa lugar na doon ang karamihan ay 
nagmamadaling pasulong, at humingi ng 
kapatawaran kay Allah. O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


200. At kapag kayo ay nakatapos ng 
inyong mga pagsamba, sa gayon alalahanin si 
Allah tulad sa inyong pag-alaala sa inyong 
ama o sa isang higit na buhay na alaala. Sa 
sangkatauhan ay silang nagsabi: "Aming 
Panginoon! Bigyan kami sa daigdig!" Nguni't 
sila ay walang bahagi sa Kabilangbuhay. 


201. At sa kanila (rin) ay siyang nagsabi: 
"Aming Panginoon! Bigyan kami sa daigdig 
niyang mabuti at sa Kabilangbuhay niyang 
mabuti, at bantayan kami galing sa wakas ng 
Apoy." 


202. Para sa kanila ay may nakatagong 
isang mabuting bahagi galing diyan sa 
kanilang kinita. Si Allah ay mabilis sa pagtanto. 


203. Alalahanin si Allah sa pamamagitan 
ng itinakdang mga araw. Pagkatapos 
sinumang magmadali (ng kanyang pag-alis) ng 
dalawang araw, hindi ito kasalanan para sa 
kanya, at sinumang magpabagal, hindi ito 
kasalanan para sa kanya, iyan ay para sa 
kanyang nagtakwil (sa masama). Mag-ingat sa 
inyong tungkulin kay Allah, at alaming sa 
Kanya kayo ay titipunin. 


204. At sa sangkatauhan ay siyang ang 
pakikipag-usap tungkol sa buhay sa daigdig na 
ito ay nakasisiya sa iyo (Muhamad), at siya ay 
tumawag kay Allah upang sumaksi tungkol 
diyan sa nasa kanyang puso, subali't siya ay 
ang pinakamatibay sa mga kalaban. 


205. At nang siya ay pumihit palayo (sa 
iyo) ang kanyang pagsisikap sa lupa ay 
gumawa ng kasamaan sa loob noon at sumira 
ng mga pananim at ng bakahan, at si Allah ay 
hindi nagmamahal sa kasamaan. 


206. At nang sinabi sa kanya: Mag-ingat 
sa iyong tungkulin kay Allah, pagpapahalaga 
ay nagdala sa kanya sa kasalanan. Ang 
Impiyerno ay mag-aayos ng kanyang bilang, 
isang lugar na pahingahan ng masama. 


207. At sa sangkatauhan ay siyang 
magbubuwis ng kanyang buhay, humahanap 
ng kasiyahan ni Allah, at si Allah ay may 
pagmamalasakit sa (Kanyang) mga 
tagapaglingkod. 


208. O kayong naniniwala! Halina, lahat 
kayo, patungo sa pagsuko (sa Kanya), at 
huwag sundin ang mga hakbang ng paa ng 
demonyo. O! siya ay isang lantad na kaaway 
para sa inyo. 


209. At kung kayo ay magpadulas pabalik 
matapos na ang maliwanag na mga katibayan 
ay mapapunta sa inyo, sa gayon alaming si 
Allah ay Makapangyarihan, Paham. 


210. Maghihintay ba sila sa wala maliban 
sa si Allah ay dapat dumating sa kanila sa 
mga anino ng mga ulap kasama ang mga 
anghel? Kung gayon ang usapin ay 
mahuhukuman na. Lahat ng mga usapin ay 
pumupuntang pabalik kay Allah (para sa 
paghuhukom). 


211. Tanungin sa Mga Anak ni Israel kung 
ilang isang maliwanag na pagsisiwalat ang 
Aming ibinigay sa kanila! Siyang nagbago ng 
biyaya ni Allah matapos itong mapapunta sa 
kanya (para sa kanya), O! si Allah ay mahigpit 
sa pagpaparusa. 


212. Pinaganda ay ang buhay sa daigdig 
sa mga yaong hindi naniniwala; sila ay 
gumawa sa mga naniniwalang isang biro. 
Nguni't ang mga yaong tumupad ng kanilang 
tungkulin kay Allah ay magiging nasa ibabaw 
nila sa Araw ng Pagkabuhay, Si Allah ay 
nagbigay ng walang bahid sa Kanyang ibig. 


21 


213. Ang sangkatauhan ay (dating) isang 
pamayanan, at si Allah ay nagpadala (sa 
kanila) ng mga Propeta bilang mga tagadala 
ng mabuting mga pambungad at bilang mga 
tagapagbabala, at nagsiwalat kasama doon ng 
Kasulatan kasama ang katotohanang ito ay 
maaaring maghukom sa pagitan ng 
sangkatauhan tungkol diyang sa loob noon sila 
ay nagkaiba. At ang mga yaon lamang mga 
pinagbigyan (ng Kasulatan) ang nagkaiba 
tungkol dito, matapos na ang maliwanag na 
mga katibayan ay dumating sa kanila, sa 
pamamagitan ng galit ng isa sa isa pa. At si 
Allah sa pamamagitan ng Kanyang ibig ay 
pumatnubay sa mga yaong naniniwala sa 
katotohanan niyang tungkol diyan sila ay 
nagkaiba. Si Allah ay pumapatnubay sa 
Kanyang ibig patungo sa tuwid na landas. 


214. O kayo ba ay nag-iisip na kayo ay 
papasok sa Paraiso samantalang wala pang 
dumating sa inyong katulad (niyang dumating) 
sa mga yaong dumaang palayo bago sa inyo? 
Ang sakit at kamalasan ay bumagsak sa 
kanila, sila ay niyugyug tulad sa pamamagitan 
ng lindol, hanggang ang mensahero (ni Allah) 
at ang mga yaong naniniwalang kasama niya 
ay nagsabi: Kailan darating ang tulong ni 
Allah? Ngayon talagang ang tulong ni Allah ay 
malapit. 


215. Sila ay nagtanong sa iyo, (O 
Muhamad), kung ano ang kanilang gugugulin 
(sa kawanggawa). Sabihin: Iyang inyong 
ginugol para sa kabutihan (ay dapat 
magpunta) sa mga magulang at malapit na 
kaanak at mga ulila at ang nangangailangan at 
ang naglalakbay. At anumang mabuting 
inyong ginagawa, O! si Allah ay Nakababatid 
nito. 


216. Ang pandirigma ay iniutos para inyo, 
bagama't ito ay nakagagalit sa inyo, nguni't 
maaaring mangyaring galit kayo sa isang 


22 


bagay na mabuti para sa inyo, at maaaring 
mangyaring mahal ninyo ang isang bagay na 
masama para sa inyo. Si Allah ay nakaaalam, 
kayo ay hindi nakaaalam. 


217. Sila ay nagtanong sa iyo (O 
Muhamad) tungkol sa pandirigma sa banal na 
buwan. Sabihin: Ang pandirigma sa loob noon 
ay isang (pagsuway na) malaki, nguni't ang 
magpihit (sa mga tao) galing sa landas ni 
Allah, at hindi maniwala sa Kanya at sa Banal 
na Lugar ng Pagsamba, at mag-alis sa 
Kanyang mga tao pagkatapos, ay higit na 
malaki kay Allah, sapagka't ang pag-uusig ay 
higit na masama kaysa pagpatay. At sila ay 
hindi titigil ng paglaban sa inyo hanggang hindi 
nila nagagawa kayong maging nakatalikod sa 
inyong pagsamba, kung kanilang makakaya. 
At sinumang maging isang nakatalikod at 
namatay sa kanyang hindi paniniwala: ang 
ganyan ay silang ang mga gawa ay bumagsak 
kapwa sa daigdig at sa Kabilangbuhay. Ang 
ganyan ay ang makatarungang mga may-ari 
ng Apoy: sila ay mamamalagi sa loob noon. 


218. O! ang mga yaong naniniwala, at mga 
yaong nangibang lupain (upang makatakas sa 
pag-uusig) at nagsumikap sa landas ni Allah, 
ang mga ito ay may pag-asa sa awa ni Allah. 
Si Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


219. Sila ay nagtanong sa iyo tungkol sa 
matapang na inumin at mga laro ng kapalaran. 
Sabihin: Sa dalawa ay malaking kasalanan, at 
(ang ilan ay) pakinabang para sa mga tao, 
nguni't ang kasalanan sa kanila ay higit na 
malaki kaysa pakinabang. At tinanong ka nila 
kung ano ang kanilang dapat gugulin. Sabihin: 
lyang kalabisan. Kaya ginawa ni Allah na 
pantay sa inyo ang (Kanyang) mga isiniwalat 
upang sana kayo ay makapag-isip, 


220. Sa daigdig at sa Kabilangbuhay. At 
kanilang tinanong ikaw tungkol sa mga ulila. 
Sabihin: Pagpapabuti ng kanilang kalagayan 
ay pinakamagaling. At kung kayo ay 
maghahalubilo ng inyong mga ginagawa sa 
kanila, sa gayon (sila ay) inyong mga kapatid. 
Alam ni Allah siyang sumira sa kanyang 
nagpapaunlad. Kung inibig ni Allah maaari 
Niyang pahirapan kayo. Si Allah ay 
Makapangyarihan, Paham. 


221. Huwag mag-asawa sa mga babaeng 
sumasamba sa huwad hanggang sa sila ay 
naniniwala, sapagka't O! ang isang 
naniniwalang babaeng alipin ay higit na mabuti 
kaysa isang babaeng sumasamba sa huwad 
kahi't siya ay nakapagpapasiya sa inyo: at 
huwag ibigay ang inyong mga anak na babae 
sa pag-aasawa sa mga sumasamba sa huwad 
hanggang sa sila ay naniniwala, sapagka't O! 
ang isang naniniwalang alipin ay higit na 
mabuti kaysa isang sumasamba sa huwad 
kahi't siya ay nakapagpapasiya sa inyo. Ang 
mga ito ay nag-anyayang patungo sa Apoy, at 
si Allah ay nag-anyayang patungo sa Hardin, 
at patungo sa pagpapatawad sa pamamagitan 
ng Kanyang biyaya, at ipinaliwanag sa gayon 
ang Kanyang mga isiniwalat sa sangkatauhan 
upang sana sila ay makaalaala ng Kanyang 
papuri. 


222. Sila ay nagtanong sa iyo (O 
Muhamad) tungkol sa pagdudugo. Sabihin: Ito 
ay isang sakit, kaya pabayaang mag-isa ang 
mga kababaihan sa ganyang mga panahon at 
huwag pumunta sa loob patungo sa kanila 
hanggang sa sila ay malinisan. At kapag sila 
ay nakapaglinis sa kanilang mga sarili, sa 
gayon pumasok sa loob patungo sa kanila 
tulad sa paghimok ni Allah sa inyo. Talagang 
si Allah ay nagmamahal doon sa mga yaong 
pumihit patungo sa Kanya, at nagmamahal sa 
mga yaong may pagtingin sa kalinisan. 


223. Ang inyong mga kababaihan ay isang 
lupain para sa inyo (upang linangin), kaya 
pumunta sa inyong lupain tulad sa inyong ibig, 
at magpadala (ng mabuting mga gawa) sa 
harapan ninyo para sa inyong mga kaluluwa, 
at matakot kay Allah, at alaming kayo (isang 
araw) ay makatatagpo sa Kanya. Magbigay ng 
masayang mga pambungad sa mga 
naniniwala (O Muhamad). 


224. At huwag gawing si Ala, sa 
pamamagitan ng inyong mga panunumpa, ay 
isang tagapigil sa inyong pagiging matuwid at 
pagtupad sa inyong tungkulin sa Kanya at 
paggawa ng kapayapaan sa sangkatauhan. Si 
Allah ay Tagarinig, Tagaalam. 


225. Si Allah ay hindi magdadala sa inyo 
sa paggawa para diyan sa hindi sinasadya sa 
inyong mga panunumpa. Nguni't Siya ay 
magdadala sa inyo sa paggawa para diyan sa 
kinuha ng inyong mga puso. Si Allah ay 
Mapagpatawad, Mahabagin. 


226. Ang mga yaong nagtakwil ng kanilang 
mga babaeng asawa ay dapat maghintay ng 
apat na buwan, pagkatapos, kung magbago 
sila ng kanilang mga isip, O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


227. At kung sila ay magpasiya sa 
pakikipaghiwalay sa asawa (pabayaan silang 
makaalaalang) si Allah ay Tagarinig, 
Tagaalam. 


228. Ang mga kababaihang hiwalay sa 
asawa ay kailangang maghintay, ginagawa 
ang kanilang mga sariling magkalayo, ng 
tatlong (buwang) pagdudugo. At hindi 
makatarungan para sa kanilang magtago 
niyang nilikha ni Allah sa kanilang mga 


23 


sinapupunan kung sila ay mga naniniwala kay 
Allah at sa Huling Araw. At makabubuti sa 
kanilang mga asawang lalaki ang kumuha sa 
kanilang pabalik sa kalagayang iyan kung sila 
ay nagmithi sa isang pagkakabalikan. At ang 
mga kababaihan ay may mga karapatang 
tulad (sa mga kalalakihan) sa ibabaw nila sa 
kabaitan, at ang mga kalalakihan ay isang 
antas sa ibabaw nila. Si Allah ay 
Makapangyarihan, Paham. 


229. Ang paghihiwalay sa asawa ay 
kailangang ipahayag ng makalawa at 
pagkatapos (ang isang babae) ay dapat 
maiwan sa karangalan o pawalan sa kabaitan. 
At hindi makatarungan para sa inyong kayo ay 
kumuha galing sa mga kababaihan ng kahi't 
gaanong kaliit niyang inyong ibinigay sa kanila: 
maliban sa (kalagayang) ang dalawa ay takot 
na sila ay hindi kayang makatupad sa loob ng 
mga dulo (na ipinatupad) ni Allah. At kung 
kayo (mga hukom) ay takot na sila ay hindi 
kayang makatupad sa loob ng mga dulo ni 
Allah, sa gayong kalagayan hindi kasalanan 
para sa alin sa kanila kung ang babae ay 
tumubos sa kanyang sarili. Ang mga ito ay ang 
mga dulo (na ipinatupad) ni Allah. Huwag 
suwayin ang mga ito. Sapagka't sinumang 
sumuway sa mga dulo ni Allah, ang ganyan ay 
mga gumagawa ng mali. 


230. At kung siya ay humiwalay sa pag- 
aasawa (sa babaeng ito ng pangatlong ulit), sa 
gayon (ang babaeng) ito ay hindi 
makatarungan para sa kanya pagkatapos 
noon hanggang (ang babaeng) ito ay 
makapag-asawa ng ibang asawang lalaki. 
Pagkatapos kung siya (ang kabilang asawang 
lalaki) ay humiwalay sa pag-aasawa (sa 
babaeng ito), hindi kasalanan sa kanilang 
dalawang magsamang muli kung kanilang 
isinaalang-alang na kanilang kayang tuparin 
ang mga kaduluhan ni Allah. Ang mga ito ay 
ang mga kaduluhan ni Allah. Siya ay 
nagpamalas ng mga ito para sa mga taong 
may kaalaman. 


24 


231. Kapag kayo ay humiwalay sa pag- 
aasawa sa mga babae, at inabot nila ang 
kanilang tapos, sa gayon kupkupin sila sa 
karangalan o pawalan sila sa kabaitan. Huwag 
silang kupkupin sa kanilang sakit sa gayon 
kayo ay sumuway (sa mga kaduluhan). Siyang 
gumawa niyan ay nagkamali sa kanyang 
kaluluwa. Huwag gawing ang mga isiniwalat ni 
Allah ay maging isang katatawanan (sa 
pamamagitan ng inyong ugali), subali't 
alalahanin ang pabuya ni Allah sa inyo at 
iyang isiniwalat Niya sa inyo sa Kasulatan at 
sa katalinuhan, sa pamamagitan noon Siya ay 
humikayat sa inyo. Tuparin ang inyong 
tungkulin kay Allah at alaming si Allah ay 
Nakababatid ng lahat ng mga bagay. 


232. At kapag kayo ay naghiwalay ng pag- 
aasawa sa mga kababaihan at sila ay umabot 
sa kanilang tapos, huwag maglagay ng mga 
pahirap sa landas ng kanilang pag-aasawa sa 
kanilang mga asawang lalaki kung ito ay 
pinagkasunduan sa pagitan nila sa kabaitan. 
Ito ay isang pagpapaalaala para sa kanya sa 
inyong naniniwala kay Allah at sa Huling Araw. 
lyan ay higit na mabuti para sa inyo, at higit na 
malinis. Si Allah ay nakaaalam, kayo ay hindi 
nakaaalam. 


233. Ang mga ina ay magpapasuso sa 
kanilang mga anak sa loob ng dalawang 
buong taon: (iyan ay ganyan) para sa mga 
yaong nagmithing matapos ang pagpapasuso. 
Ang tungkuling magpakain at magpadamit sa 
nag-aarugang mga ina sa nararapat na paraan 
ay nasa ama ng bata. Walang isang dapat 
magbata ng labis sa kanyang kaya. Ang isang 
ina ay hindi dapat gawing magdusa dahil sa 
kanyang anak, o siyang sa kanya ang bata ay 
ipinanganak (ay gawing pagdusahin) dahil sa 
kanyang anak. At sa tagapagmana (ng ama) 
ay tungkulin ang tulad diyan (sa tungkulin sa 
ama). Kung sila ay nagmithing magpakain sa 
bata, na kanilang pinagkasunduang dalawa at 
(pagkatapos) ng pagsasangguni, ito ay hindi 
kasalanan para sa kanila, at kung kayo ay 


nagmithing magbigay sa inyong mga anak 
palabas para alagaan, ito ay hindi kasalanan 
para sa inyo, basta't kayo ay magbayad ng 
nararapat galing sa inyo sa kabaitan. Tuparin 
ang inyong tungkulin kay Allah, at alaming si 
Allah ay Tagamasid sa anong inyong 
ginagawa. 


234. Ang ganyan sa inyong namatay at 
nag-iwan sa likuran nila ng mga asawang 
babae, sila (ang mga asawang babae) ay 
kailangang maghintay, gumagawa silang ang 
kanilang mga sarili ay magkalayo, apat na 
buwan at sampung araw. At kapag inabot nila 
ang tapos (na ipinatupad para sa kanila), sa 
gayon hindi kasalanan para sa inyong kahi't 
kaunti, ang kanilang gagawin sa kanilang mga 
sarili sa kagalangan. Si Allah ay Pinag-alaman 
ng anong inyong ginagawa. 


235. Walang kasalanan para sa inyo diyan 
sa inyong ipinahayag o itinago sa inyong mga 
isip tungkol sa inyong katapatan sa mga 
kababaihan. Alam ni Allah na kayo ay 
makaaalaala sa kanila. Nguni't huwag 
mangako ng pag-aasawa sa mga babae 
maliban sa pamamagitan ng pagsasabi ng 
isang kilalang anyo ng mga salita. At huwag 
ipagtapos ang kasal hanggang ang (tapos na) 
ipinatupad ay makatakbo. Alaming si Allah ay 
nakaaalam ng anong nasa inyong mga isip, 
kaya mag-ingat sa Kanya; at alaming si Allah 
ay Mapagpatawad, Mahabagin. 


236. Hindi kasalanan para sa inyo kung 
kayo ay humiwalay sa pag-aasawa sa mga 
kababaihan habang hindi pa ninyo sila 
nagagalaw, o naitakda sa kanila ang isang 
bahagi. Maglaan ng pangkinabukasan para sa 
kanila, ang mayaman ayon sa kanyang kaya, 
at ang naghihirap ayon sa kanyang kaya, 
isang makatarungang paglalaan sa 
kinabukasan. (Ito ay) isang kinakailangang 


tungkulin para sa mga yaong gumagawa ng 
mabuti. 


237. Kung kayo ay humiwalay sa pag- 
aasawa sa kanila bago ninyo sila magalaw at 
kayo ay nakapagtakda sa kanila ng isang 
bahagi, sa gayon (magbayad ng) kalahati 
niyang inyong itinakda, maliban kung sila (mga 
kababaihan) ay pumayag na kalimutan ito, o 
siya ay pumayag na kalimutan itong sa 
kanyang kamay ay ang pagtatali ng kasal. Ang 
kalimutan ay higit na malapit sa kabanalaan. 
At huwag kalimutan ang kabaitan sa inyong 
mga sarili. Si Allah ay Tagamasid sa anong 
inyong ginagawa. 


238. Maging tagabantay ng inyong mga 
dalangin, at ng pinakagitnang dalangin, at 
tumayong may kasamang tapat na pananalig 
kay Allah. 


239. At kung kayo ay pumuntang may 
takot, sa gayon (dumalanging) nakatayo o 
nakasakay sa likod ng kabayo. At kung kayo 
ay nasa kaligtasang muli, alalahanin si Allah, 
tulad sa Siya ay nagturo sa inyo niyang (bago 
dito) hindi ninyo alam. 


240. Sa (kalagayan ng) mga yaon sa 
inyong malapit na mamatay at mag-iiwan sa 
kanilang mga asawang babae, mag-iwan ng 
isang laang pangkinabukasan para sa isang 
buong taong hindi nagpipihit sa kanilang 
palabas, nguni't kung sila ay pumuntang 
palabas (sa kanilang ibig) walang kasalanan 
para sa inyo diyan sa ginawa nila sa kanilang 
mga sarili sa loob ng kanilang mga karapatan. 
Si Allah ay Makapangyarihan, Paham. 


241. Para sa hiwalay sa asawang mga 
kababaihan ay isang laang pangkinabukasan 


25 


sa kabaitan: isang tungkulin sa mga 
nagtatakwil (sa masama). 


242. Sa gayon si Allah ay nagpaliwanag sa 
inyo ng Kanyang mga isiniwalat upang kayo ay 
makaunawa. 


243. Isipin mo (O Muhamad) ang mga 
yaon sa katandaan, na umalis sa pangmasid 
galing sa kanilang mga pinamamalagian ng 
libulibo nila, na natatakot sa kamatayan, at si 
Allah ay nagsabi sa kanila: Mamatay, at 
pagkatapos Kanyang dinala silang pabalik sa 
pagkabuhay, O! si Allah ay ang Panginoon ng 
Kabaitan sa sangkatauhan, nguni't karamihan 
sa sangkatauhan ay hindi nagbigay ng 
pasasalamat. 


244. Makipaglaban sa landas ni Allah, at 
alaming si Allah ay Tagarinig, Tagaalam. 


245. Sino itong magpapahiram kay Allah 
ng isang mabuting pahiram, upang Siya ay 
gumawang magparami nito ng maraming 
tiklop? Si Allah ay nagpapakipot at 
nagpapalaki. Sa Kanya kayo ay babalik. 


246. Isipin mo ang mga pinuno ng Mga 
Anak ni Israel pagkatapos ni Moses, paanong 
sila ay nagsabi sa isang Propeta nila: 
Magtaguyod para sa amin ng isang hari at 
kami ay lalaban sa landas ni Allah. Siya ay 
nagsabi: Kayo ba sa gayon ay titigil sa 
pakikipaglaban kung ang pakikipaglaban ay 
ipinag-utos para sa inyo? Sabi nila: Bakit kami 
hindi makikipaglaban sa landas ni Allah 
samantalang kami ay itinaboy galing sa aming 
mga pinamamalagian kasama ang aming mga 
anak? Subali't, nang ang pakikipaglaban ay 
ipinag-utos para sa kanila, sila ay pumihit 
palayo, lahat maliban sa isang kaunti sa 


26 


kanila. Si Allah ay Nakababatid ng mga 
gumagawa ng masama. 


247. Ang kanilang Propeta ay nagsabi sa 
kanila: O! si Allah ay nagtaas patayo kay Saul 
upang maging isang hari para sa inyo. Sila ay 
nagsabi: Paano siya magkakaroon ng 
kaharian sa ibabaw namin samantalang kami 
ay higit na nararapat sa kaharian kaysa kanya, 
dahil sa siya ay hindi binigyan ng sapat na 
kayamanan? Siya ay nagsabi: O! pinili ni Allah 
siya sa ibabaw ninyo, at dinagdagan siya ng 
saganang katalinuhan at katayuan. Si Allah ay 
nagkaloob ng Kanyang nasasakupan sa 
Kanyang ibig. Si Allah ay Yumayakap ng 
Lahat, Nakaaalam ng Lahat. 


248. At sinabi ng kanilang Propeta sa 
kanila: O! ang palatandaan ng kanyang 
kaharian ay iyang may pupunta sa inyong 
arkong sa loob noon ay kapayapaan ng muling 
pagpapatunay galing sa inyong Maykapal, at 
isang labi niyang iniwan sa likuran ng tahanan 
ni Moses at tahanan ni Aaron, ang mga anghel 
ang nagdadala dito. O! sa loob nito ay may 
magiging isang palatandaan para sa inyo kung 
(sa katotohanan) kayo ay mga naniniwala. 


249. At nang si Saul ay naghandang 
palabas kasama ang hukbo, siya ay nagsabi: 
O! si Allah ay susubok sa inyo sa 
pamamagitan ng (mahirap na pagsubok sa) 
isang ilog. Sinuman kung gayon ang uminom 
doon siya ay hindi sa akin, at sinumang hindi 
tumikim nito siya ay akin, maliban sa kanyang 
kumuha (doon) sa lubog ng kanyang kamay. 
Subali't sila ay uminom doon, lahat maliban sa 
isang kaunti sa kanila. At matapos na siya ay 
makatawid (ng ilog), siya at ang mga yaong 
naniwalang kasama niya, ay nagsabi: Kami ay 
walang lakas sa araw na ito laban kay Golyat 
at sa kanyang mga hukbo. Nguni't ang mga 
yaong alam na matatagpuan nila ang kanilang 
Panginoon ay bumulalas: Ilang isang maliit na 


balangay ang tumalo sa isang 
makapangyarihang hukbo sa pamamagitan ng 
pahintulot ni Allah! Si Allah ay sa matatag. 


250. At nang sila ay magpunta sa larangan 
laban kay Golyat at sa kanyang mga hukbo 
sila ay nagsabi: Aming Maykapal! Ipagkaloob 
sa amin ang makatagal, gawing tiyak ang 
aming niyayapakan, at bigyan kami ng tulong 
laban sa hindi naniniwalang katao. 


251. Kaya sila ay pumaligid sa kanila sa 
pamamagitan ng pahintulot ni Allah at 
pinaslang ni Dabid si Golyat; at si Allah ay 
nagbigay sa kanya ng kaharian at katalinuhan, 
at nagturo sa kanya niyang Kanyang ibig. At 
kung si Allah ay hindi humadlang sa ilang mga 
tao sa pamamagitan ng mga iba, ang daigdig 
sana ay naging masama. Nguni't si Allah ay 
isang Panginoon ng Kabaitan sa (Kanyang) 
mga nilikha. 


252. Ang mga ito ay ang mga 
kababalaghan ni Allah na Aming binigkas sa 
iyo (Muhamad) na may katotohanan, at O! 
ikaw ay isang bilang sa (Aming) mga 
mensahero. 


253. Sa mga mensaherong yaon, ang ilan 
sa kanila ay Aming ginawang gumaling kaysa 
mga iba, at sa kanila ay may ilang sa kanila ay 
nakipag-usap si Allah, samantalang ang ilan 
sa kanila ay itinaas Niya (sa ibabaw ng iba), at 
Aming binigyan si Hesus, anak na lalaki ni 
Maria, ng maliwanag na mga katibayan (ng 
nasasakupan ni Allah) at Kami ay tutulong sa 
kanya sa pamamagitan ng Banal na Diwa. At 
kung talagang inibig ni Allah ito, ang mga 
yaong sumunod matapos sa kanila ay hindi 
sana nakipaglaban sa isa at isa matapos na 
ang maliwanag na mga katibayan ay dumating 
sa kanila. Nguni't sila ay nagkaiba, ang ilan sa 
kanila ay naniniwala at ang ilan ay hindi 


naniniwala, At kung inibig talaga ni Allah ito, 
sila ay hindi sana nakipag-away sa isa at isa, 
nguni't si Allah ay gumagawa ng anong 
Kanyang ibig. 


254. O kayong naniniwala! Gumugol 
niyang kasama noon Kami ay naglaan ng 
pangkinabukasan sa inyo bago dumating ang 
isang araw na hindi magkakaroon ng 
pangangalakal, o pakikipagkaibigan o 
pamamagitan. Ang mga hindi naniniwala, sila 
ay mga gumagawa ng mali. 


255. Si Allah! Walang Maykapal maliban 
sa Kanya, ang Nabubuhay, ang Walang 
Hanggan. Ang pag-idlip o pagtulog ay hindi 
lalampas sa Kanya. Sa Kanya ang 
pagmamay-ari ng anumang nasa mga langit at 
anumang nasa lupa. Sino siyang 
namamagitan sa Kanya maliban sa 
pamamagitan ng Kanyang pahintulot? Siya ay 
nakaaalam niyang nasa harapan nila at niyang 
nasa likuran nila, samantalang sila ay 
pumapalibot sa wala sa Kanyang kaalaman 
maliban sa anong Kanyang ibig. Ang Kanyang 
trono ay nagsali sa mga langit at sa lupa, at 
Siya ay hindi kailanman pagod sa 
pangangalaga sa kanila. Siya ay ang Dakila, 
ang Kamanghamangha. 


256. Walang pilitan sa pagsamba. Ang 
wastong patutunguhan simula ngayon ay 
kaiba sa mali. At siyang nagtakwil sa maling 
mga sinasamba at naniniwala kay Allah ay 
humawak ng isang mahigpit na paghawak na 
hindi mababali. Si Allah ay Tagarinig, 
Tagaalam. 


257. Si Allah ay ang Kaibigang 
Tagapagtanggol ng mga yaong naniniwala. 
Kanyang dinala silang palabas ng kadiliman 
patungong liwanag. Para sa mga yaong hindi 
naniniwala, ang kanilang mga tagatangkilik ay 


27 


maling mga sinasamba. Sila ay nagdala sa 
kanilang palabas ng liwanag patungong 
kadiliman. Ang ganyan ay makatarungang 
mga may-ari ng Apoy. Sila ay mamamalagi sa 
loob noon. 


258. Hindi ba ninyo ipinihit ang inyong 
paningin sa isang nakipagtalo kay Abraham 
tungkol sa kanyang Panginoon, dahil sa si 
Allah ay nagbigay sa kanya ng 
kapangyarihan? Sinabi ni Abraham: Ang aking 
Panginoon ay Siyang nagbigay ng buhay at 
gumawa ng kamatayan. Sagot niya: Ako ay 
nagbigay ng buhay at gumawa ng kamatayan. 
Sinabi ni Abraham: O! si Allah ay gumawang 
ang araw ay sumikat sa Silangan, kaya gawin 
mong paakyatin ito sa kanluran. Kaya ang 
hindi naniniwala ay napahiya. At si Allah ay 
hindi pumapatnubay sa mga taong gumagawa 
ng mali. 


259. O (kumuha) ng katulad na isa, na 
naparaan sa isang kabayanang natumba sa 
buong pagkaguho, na sumigaw: Paano 
mabibigyan ni Allah ang kabayanang ito ng 
buhay pagkatapos ng kamatayan nito? At si 
Allah ay gumawa sa kanyang mamatay ng 
sandaang taon, pagkatapos nagdala sa 
kanyang pabalik sa pagkabuhay. Siya ay 
nagsabi: Gaano ka katagal naghintay? (Ang 
tao ay) nagsabi: Ako ay naghintay ng isang 
araw o bahagi ng isang araw. (Siya ay) 
nagsabi: Hindi, nguni't ikaw ay naghintay ng 
sandaang taon. Tumingin lamang sa iyong 
pagkain at inuming nabulok! Tingnan ang 
iyong kasiraan! At, upang Aming maaaring 
gawin kang isang palatandaan sa 
sangkatauhan, tingnan ang mga buto, paano 
Naming inayos sila at pagkatapos ay tinakpan 
sila ng laman! At nang ito ay naging 
maliwanag sa kanya, siya ay nagsabi: Alam ko 
ngayong si Allah ay Kayang gumawa ng lahat 
ng mga bagay. 


28 


260. At nang si Abraham ay nagsabi (sa 
kanyang Panginoon): Aking Panginoon! Ipakita 
mo sa akin kung paanong Ikaw ay nagbigay 
ng buhay sa patay, Siya ay nagsabi: Hindi ka 
ba naniniwala? Si Abraham ay nagsabi: Oo, 
(nguni't ako ay nagtanong) upang ang aking 
puso ay maging matiwasay. (Ang kanyang 
Panginoon ay) nagsabi: Kumuha ng apat sa 
mga ibon at pahiligin ang mga ito sa iyo, 
pagkatapos ay ilagay ang isang bahagi sa 
mga ito sa bawa't gulod, pagkatapos tawagin 
ang mga ito , ang mga ito ay darating sa iyong 
nagmamadali. At alaming si Allah ay 
Makapangyarihan, Paham. 


261. Ang katulad ng mga yaong gumugol 
ng kanilang kayamanan sa landas ni Allah ay 
kahalintulad ng isang butil na nagpatubo ng 
pitong tenga, sa bawa't tenga ay sandaang 
butil. Si Allah ay nagbigay ng dagdag ng 
maraming tiklop sa Kanyang ibig. Si Allah ay 
Yumayakap ng Lahat, Nakaaalam ng Lahat. 


262. Ang mga yaong gumugol ng kanilang 
kayamanan sa kadahilanan ni Allah at 
pagkatapos ay hindi gumawa sa kahihiyan at 
sakit na sumunod diyan sa kanilang ginugol, — 
ang kanilang gantimpala ay nasa kanilang 
Panginoon, at walang pangambang darating 
sa kanila, o sila ay tatangis. 


263. Ang isang kabaitang salita, na may 
pagpapatawad ay higit na mabuti kaysa 
kawanggawang sinundan ng sakit. Si Allah ay 
Walang Takda, Mahabagin. 


264. O kayong naniniwala! Huwag gawing 
walang saysay ang inyong kawanggawa sa 
pamamagitan ng kahihiyan at sakit, katulad 
niyang gumugol ng kanyang kayamanan 
upang makita lamang ng mga tao at hindi 
naniniwala kay Allah at sa Huling Araw. Ang 
katulad niya ay kahalintulad ng isang batong 


ang naroroon ay alikabok ng lupa; isang 
bagyong ulan ang tumama dito, iniwan itong 
pantay at lantad. Sila ay walang pagpigil kaunti 
man diyan sa kanilang nakamtan. Si Allah ay 
hindi pumapatnubay sa kataong hindi 
naniniwala. 


265. At ang katulad ng mga yaong 
gumugol ng kanilang kayamanan sa 
paghahanap ng kasiyahan ni Allah, at para sa 
pagpapatibay ng kanilang mga kaluluwa ay 
kahalintulad ng isang hardin sa isang tuktok. 
Ang bagyong ulan ay tumama dito at ito ay 
nagdala sa pangmasid ng bunga nito ng 
dalawang tiklop. At kung ang bagyong ulan ay 
hindi tumama dito, sa gayon ang ulan ay 
sapat. Si Allah ay Tagatingin ng anong inyong 
ginagawa. 


266. Mayroon bang alinman sa inyong 
may ibig na magkaroon ng isang hardin ng 
mga punongkahoy ng palma at mga baging, 
may mga ilog na dumadaloy sa ilalim nito, 
mayroon lahat ng mga uri ng bunga para sa 
kanya sa loob noon, at ang matandang gulang 
ay tumama sa kanya at siya ay may mahinang 
anak, at isang mabagsik na buhawi ang 
tumama dito at ito ay inubos (lahat) ng apoy? 
Sa gayon si Allah ay gumawang pantay sa 
Kanyang mga isiniwalat sa inyo, upang kayo 
ay magbigay sana ng pag-iisip. 


267. O kayong naniniwala! Gamitin ang 
mahusay na mga bagay na inyong kinita at 
diyan sa Aming dinala sa pangmasid galing sa 
lupa para sa inyo, at huwag hanapin ang 
masama (na may balak) na gumugol doon (sa 
kawanggawa) samantalang hindi ninyo 
kukunin ito para sa inyong mga sarili maliban 
kung may paghamak, at alaming si Allah ay 
Walang Takda, May-ari ng Papuri. 


268. Ang demonyo ay nangako sa inyo ng 
paghihirap at humimok sa inyo sa kalaswaan. 
Nguni't si Allah ay nangako sa inyo ng 
kapatawaran galing sa Kanyang Sariling may 
biyaya. Si Allah ay Yumayakap ng Lahat, 
Nakaaalam ng Lahat. 


269. Siya ay nagbigay ng katalinuhan sa 
Kanyang ibig, at siyang sa kanya ang 
katalinuhan ay ibinigay, siya talaga ang 
tumanggap ng masaganang kabutihan. Nguni't 
walang nakaalaala maliban sa mga taong 
nakauunawa. 


270. Anumang kawanggawang inyong 
ginugol o pangakong inyong ipinangako, O! si 
Allah ay alam ito. Ang mga gumagawa ng mali 
ay walang mga katulong. 


271. Kung kayo ay nagpahayag ng inyong 
pagkakawanggawa, ito ay mabuti, nguni't kung 
kayo ay nagtago nito at nagbigay nito sa 
mahirap, ito ay magiging higit na mabuti para 
sa inyo, at magbabawas para sa ilan sa inyong 
mga gawang masama. Si Allah ay Pinag- 
alaman ng anong inyong ginagawa. 


272. Ang pagpatnubay sa kanila ay hindi 
mo tungkulin (O Muhamad), nguni't si Allah ay 
pumatnubay sa Kanyang ibig. At anumang 
mabuting bagay na inyong ginugol ito ay para 
sa inyong mga sarili, kapag kayo ay hindi 
gumugol maliban sa paghahanap ng pagsang- 
ayon ni Allah, at anumang mabuting bagay na 
inyong gugulin, ito ay babayarang muli ng buo 
sa inyo, at kayo ay hindi mamaliin. 


273. (Ang kawanggawa) ay para sa 
mahirap na pinakipot para sa kadahilanan ni 
Allah, na hindi makapaglakbay sa lupain (para 
sa pangangalakal). Ang taong walang kaisipan 


29 


ay bumibilang sa kanilang mayaman dahil sa 
kanilang walang pangangailangan. Dapat 
ninyo silang makilala sa pamamagitan ng 
kanilang palatandaan: Sila ay hindi 
namamalimos na may ligalig sa mga tao. At 
anumang mabuting bagay na inyong ginugol, 
O! si Allah ay alam ito. 


274. Ang mga yaong gumugol ng kanilang 
kayamanan sa gabi at araw, na patago o 
lantaran, talagang ang kanilang gantimpala ay 
nasa kanilang Panginoon, at walang takot na 
pupunta sa kanila o sila ay mananangis. 


275. Ang mga yaong lumamon ng 
pagpapautang na may napakalaking tubo ay 
hindi tataas maliban kung tataas siyang ang 
demonyo ay dumapang tungo sa 
pamamagitan ng (kanyang) pagsalang. Iyan 
ay dahil sa sabi nila: Ang pangangalakal ay 
tulad lamang ng pagpapautang na may 
napakalaking tubo, samantalang si Allah ay 
pumayag sa pangangalakal at nagbawal sa 
pagpapautang na may napakalaking tubo. 
Siyang ang isang paalaala galing sa kanyang 
Panginoon ay dumating, at (siya ay) nagpigil 
(sa pagsunod roon), siya ay magtatago (ng 
mga pakinabang) niyang nakaraan, at ang 
kanyang gawain (simula ngayon) ay kay Allah. 
At para sa kanyang bumalik (sa pagpapautang 
na may napakalaking tubo) - ang ganyan ay 
makatarungang mga may-ari ng Apoy. Sila ay 
mamamalagi sa loob noon. 


276. Si Allah ay sumugpo sa 
pagpapautang na may napakalaking tubo at 
gumawang mabunga ang pagkakawanggawa. 
Si Allah ay hindi nagmamahal sa hindi 
mapanampalataya at may kasalanan. 


277. O! ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa at 
nagtaguyod ng pagsamba at nagbayad ng 


30 


nararapat sa mahirap, ang kanilang 
gantimpala ay nasa kanilang Panginoon at 
walang takot na darating sa kanila o sila ay 
maghihinagpis. 


278. O kayong naniniwala! Bantayan ang 
inyong tungkulin kay Allah, at isuko ang anong 
naiwan (para sa inyo) galing sa pagpapautang 
na may napakalaking tubo, kung kayo (sa 
katunayan) ay mga naniniwala. 


279. At kung hindi ninyo gawin, sa gayon 
kumuha ng pansin sa babala ng digma (laban 
sa inyo) galing kay Allah at sa Kanyang 
mensahero. At kung kayo ay magsisi, sa 
gayon kayo ay may inyong puhunan (na 
walang tubo). Huwag gumawa ng mali, at kayo 
ay hindi gagawan ng mali. 


280. At kung ang umutang ay nasa 
paghihikahos na mga pangyayari, sa gayon 
(pabayaang magkaroon ng) pag-aantala 
hanggang (sa panahon ng) kaluwagan, at ang 
kayo ay magpatawad ng utang bilang 
kawanggawa ay magiging higit na mabuti para 
sa inyo kung inyo lamang alam. 


281. At bantayan ang inyong mga sarili 
laban sa isang araw na kayo ay dadalhing 
pabalik kay Allah. Pagkatapos bawa't kaluluwa 
ay babayaran ng buo niyang kinita nito, at sila 
ay hindi gagawan ng mali. 


282. O kayong naniniwala! Kapag kayo ay 
nakipagkasundo sa isang pagkakautang para 
sa isang itinakdang tagal, itala ito sa 
kasulatan. Pabayaan ang isang tagasulat na 
magtala nito sa kasulatan sa pagitan ninyo sa 
(pinagkasunduan sa) katarungan. Walang 
tagasulat na aayaw sumulat tulad sa 
pagkakaturo ni Allah sa kanya, kaya pabayaan 


siyang sumulat, at pabayaan siyang nakagawa 
ng pagkakautang na magbigay-ulat, at 
pabayaan siyang magbantay ng kanyang 
tungkulin kay Allah na kanyang Panginoon, at 
huwag bawasan ang kahi't kaunti doon. 
Nguni't kung siyang may pagkakautang ay 
may mababang pagkakaunawa, o mahina, o 
hindi kayang ang kanyang sarili ay magbigay- 
ulat, sa gayon pabayaang ang kanyang 
tagapangalaga ng kanyang mga karapatan ay 
magbigay-ulat sa (pinagkasunduan sa) 
katarungan. At tawagin upang sumaksi, galing 
sa inyong mga kalalakihan, ang dalawang 
saksi. At kung walang dalawang kalalakihang 
(nasa kamay) sa gayon isang lalaki at 
dalawang kababaihan, sa ganyan sa inyong 
pinayagan bilang mga saksi, upang kung ang 
isa ay magkamali (sa pagkalimot) ang isa pa 
ay makagagawa sa kanya (ang babae) na 
makaalaala. At ang mga saksi ay hindi dapat 
umayaw kapag sila ay ipinatawag. Huwag 
maging salungat sa pagpapasulat (ng 
kasunduan) maliit man ito o malaki, na (may 
tala ng) pinagkasunduan doon. Iyan ay higit na 
makatarungan sa paningin ni Allah, at higit na 
tunay bilang patunay, at pinakamagaling na 
landas ng pag-iwas sa pag-aalinlangan sa 
pagitan ninyo, maliban lamang sa kalagayang 
talagang kalakal ang inyong inilipat sa inyong 
mga sarili galing sa kamay papuntang kamay. 
Sa kalagayang iyan hindi kasalanan para sa 
inyo kung kayo ay hindi sumulat nito: At 
magkaroon ng mga saksi kapag kayo ay 
nagbili ng isa sa isa pa, at pabayaang walang 
pinsalang gagawin sa tagasulat o saksi. Kung 
kayo ay gumawa (ng pinsala sa kanila) O! ito 
ay isang kasalanan sa inyo. Tuparan ang 
inyong tungkulin kay Allah. Si Allah ay 
nagtuturo sa inyo. At si Allah ay Tagaalam ng 
lahat ng mga bagay. 


283. Kung kayo ay nasa isang paglalakbay 
at hindi makakuha ng isang tagasulat, sa 
gayon ang isang pangakong hawak (ay sapat). 
At kung ang isa sa inyo ay magpatiwala sa isa 
pa, pabayaan siyang pinagkatiwalaang 
magdalang pataas niyang ipinagkatiwala sa 


kanya (ayon sa kasunduang namamagitan sa 
kanila) at pabayaan siyang magbantay ng 
kanyang tungkulin kay Allah. Huwag itago ang 
patunay. Siyang nagtago nito, talagang ang 
kanyang puso ay makasalanan. Si Allah ay 
Nakababatid ng anong inyong ginagawa. 


284. Kay Allah ang (pagmamay-ari ng) 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa; at kahi't kayo ay gumawang mapag- 
alaman ang anong nasa inyong mga isip o 
magtago nito, si Allah ay magdadala sa inyong 
managot para dito. Siya ay magpapatawad sa 
Kanyang ibig at Siya ay magpaparusa sa 
Kanyang ibig. Si Allah ay Kayang gumawa ng 
lahat ng mga bagay. 


285. Ang mensahero ay naniniwala diyan 
sa isiniwalat sa kanya galing sa kanyang 
Panginoon, tulad sa mga taong naniniwala. 
Bawa't isa ay naniniwala kay Allah at sa 
Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga 
kasulatan at sa Kanyang mga mensahero - 
Kami ay gumawa ng walang pagkakaiba sa 
pagitan ng alinman sa Kanyang mga 
mensahero - at sila ay nagsabi: Kami ay 
nakarinig, at kami ay sumunod. (Ibigay sa 
amin) ang lyong pagpapatawad, aming 
Panginoon! Sa lyo ay ang paglalakbay. 


286. Si Allah ay hindi nagpapagawa sa 
isang kaluluwa ng malayo sa kakayahan nito. 
Sapagka't ito ay iyan (lamang) na kinita nito, at 
laban dito ay iyan (lamang) na karapatdapat 
dito. Aming Panginoon! Huwag Mo kaming 
isumpa kung kami ay makalimot, o hindi 
tumama sa palatandaan! Aming Panginoon! 
Huwag ilapat sa amin ang ganyang isang 
kahirapan tulad sa pagpapalapat Mo sa mga 
yaong nauna sa amin! Aming Panginoon! 
Huwag ipagawa sa amin iyang wala kaming 
lakas na magbata! Patawarin kami, pawalan 
kami ng sala at maawa sa amin, Ikaw, aming 
Tagapagtanggol, at bigyan kami ng 


31 


pagwawagi sa ibabaw ng kataong hindi 
naniniwala! 


SURA Ill 
ANG MAG-ANAK NI IMRAN 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip. Lam. Mim. 


2. Si Allah! Walang Maykapal maliban sa 
Kanya, ang Nabubuhay, ang Walang 
Hanggan. 


3. Siya ay nagsiwalat sa iyo (Muhamad) ng 
Kasulatang may katotohanan, pinatutunayan 
iyang (isiniwalat) bago dito, tulad sa Siya ay 
nagsiwalat ng Tora at ng Gospel - 


4. Noong unang panahon, bilang isang 
batayan sa sangkatauhan, at nagsiwalat ng 
Batayan (ng wasto at mali). O! ang mga yaong 
hindi naniniwala sa mga isiniwalat ni Allah, ang 
kanila ay magiging isang mabigat na wakas. Si 
Allah ay Makapangyarihan, Kayang 
magpabayad (sa mali). 


5. O! wala sa lupa o sa mga langit na 
nakatago kay Allah. 


6. Siya itong humubog sa inyo sa mga 
sinapupunang nakasisiya sa Kanya. Walang 


32 


Maykapal maliban sa Kanya, ang 
Makapangyarihan sa lahat, ang Paham. 


7. Siya itong nagsiwalat sa iyo (Muhamad) 
ng Kasulatang napapaloob ay maliwanag na 
mga isiniwalat - ang mga iyan ay ang 
kalamnan ng Aklat - at ang iba ay (pawang) 
salaysay na tagapagpaliwanag. Nguni't ang 
mga yaong sa kanilang mga puso ay pag- 
aalinlangan ay naghabol, sa katunayan, diyan 
sa salaysay na tagapagpaliwanag na 
naghahanap (na gumawa) ng pagkakaiba sa 
pamamagitan ng paghahanap na 
magpaliwanag nito. Walang nakaaalam sa 
paliwanag nito maliban kay Allah. At ang mga 
yaong may wastong pagtuturo ay nagsabi: 
Kami ay naniniwala sa loob noon; ang 
kabuuan ay galing sa aming Panginoon: 
nguni't ang mga tao lamang na may 
pagkaunawa ang talagang nagbigay ng 
pansin. 


8. Aming Panginoon! Huwag gawing ang 
aming mga puso ay maligaw matapos Mo 
kaming patnubayan, at ipagkaloob sa amin 
ang awa galing sa lyong Harapan. O! Ikaw, 
Ikaw lamang, ay ang Tagapagkaloob. 


9. Aming Panginoon! Ikaw itong tumipon 
sa sangkatauhang samasamang patungo sa 
isang Araw na walang pag-aalinlangan. O! si 
Allah ay hindi nabigo sa pagtupad ng kanyang 
pangako. 


10. (Sa Araw na iyan) kayamanan man o 
mga anak ng mga yaong hindi naniniwala ay 
hindi nila magagamit kahi't kaunti kasama si 
Allah. Sila ay magiging panggatong para sa 
Apoy. 


11. Katulad ng katao ng Parao at mga 
yaong nauna sa kanila, sila ay hindi naniniwala 
sa Aming mga isiniwalat at sa gayon si Allah 
ay kumuha sa kanila para sa kanilang mga 
kasalanan. At si Allah ay mahigpit sa 
pagpaparusa. 


12. Sabihin (O Muhamad) sa mga yaong 
hindi naniniwala: Kayo ay matatalo at titipunin 
patungo sa Impiyerno, isang lugar na 
pahingahan ng masama. 


13. May isang palatandaan para sa inyo sa 
dalawang hukbong nagtagpo, isang hukbong 
nakikipaglaban sa landas ni Allah, at isang 
hindi naniniwala, na kanilang nakitang 
dalawang ulit sa kanilang bilang, maliwanag, 
ng kanila talagang mga mata. Kaya si Allah ay 
nagpalakas kasama ng Kanyang tulong sa 
Kanyang ibig. O! sa loob nito talaga ay isang 
aral para doon sa may mga mata upang 
makakita. 


14. Pinaganda para sa sangkatauhan ang 
pagmamahal ng mga kasiyahang (nanggaling) 
sa mga kababaihan at anak, at nakatagong 
mga bunton ng ginto at pilak, at mga kabayong 
tinatakan (ng kanilang palatandaan), at 
bakahan at lupain. Iyan ay ginhawa ng buhay 
sa daigdig. Si Allah! Sa Kanya ay isang higit 
na mahusay na pinamamalagian. 


15. Sabihin: Ipababatid ko ba sa inyo ang 
ilang bagay na higit na mabuti kaysa diyan? 
Para sa mga yaong lumayo sa kasamaan, 
kasama ng kanilang Panginoon ay mga 
Harding ang nasa ilalim ay mga ilog na 
dumadaloy, at tunay na mga kasama, at 
kasiyahan galing kay Allah. Si Allah ay 
Tagatingin ng Kanyang mga tagapaglingkod. 


16. Ang mga yaong nagsabi: Aming 
Panginoon! O! kami ay naniniwala. Kaya 
patawarin kami ng aming mga kasalanan at 
bantayan kami galing sa pagpaparusa ng 
Apoy, - 


17. Ang matatag, at ang matapat, at ang 
masunurin, ang mga yaong gumugugol (at 
hindi nag-iimbak), ang mga yaong 
dumadalangin para sa pagpapatawad sa mga 
bantay ng gabi. 


18. Si Allah (Kanyang Sarili) ay saksing 
walang Maykapal maliban sa Kanya. At ang 
mga anghel at ang mga tao ng kaalaman (ay 
mga saksi rin). Pinamamalagi ang Kanyang 
nilikha sa Katarungan, walang Maykapal 
maliban sa Kanya, ang Makapangyarihan, ang 
Paham. 


19. O! ang pagsamba kay Allah (ay) ang 
Pagsuko (sa Kanyang ibig at batayan). Ang 
mga yaong (dating) tumanggap ng Kasulatan 
ay naiba lamang matapos na ang kaalaman ay 
dumating sa kanila, sa pamamagitan ng 
pagsuway sa kanilang mga sarili. Sinumang 
hindi naniniwala sa mga isiniwalat ni Allah (ay 
makatatagpong) O! si Allah ay mabilis sa 
pagtanto. 


20. At kung sila ay makipagtalo sa iyo, (O 
Muhamad), sabihin: Ako ay nagsuko ng aking 
hangarin kay Allah at (pati) ang mga yaong 
sumunod sa akin. At sabihin sa mga yaong 
tumanggap ng Kasulatan at sa mga yaong 
hindi bumasa: Kayo ba ay sumuko (rin)? Kung 
sila ay sumuko, sa gayon talagang sila ay 
makatarungang pinatnubayan, at kung sila ay 
pumihit palayo, sa gayon iyong katungkulan 
lamang ang magpahatid ng pahatid (sa 
kanila). Si Allah ay Tagamasid ng (Kanyang) 
mga tagapaglingkod. 


33 


21. O! ang mga yaong hindi naniniwala sa 
mga isiniwalat ni Allah, at pumaslang sa mga 
Propeta ng mali, at pumaslang sa mga yaon 
sa sangkatauhang humimok ng katarungan: 
mangako sa kanila ng isang masakit na 
wakas. 


22. Ang mga yaon ay silang ang mga 
gawa ay nabigo sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay: at sila ay walang mga 
katulong. 


23. Hindi mo ba nakita kung paanong ang 
mga yaong tumanggap ng Kasulatan ay 
nagsaalang-alang sa Kasulatan ni Allah (sa 
kanilang mga pag-aaway) upang ito ay 
makahukom sa pagitan nila, pagkatapos isang 
bahagi sa kanila ang pumihit palayo, na laban 
(dito)? 


24. lyan ay sapagka't sabi nila: Ang apoy 
ay hindi sasalang sa amin maliban kung para 
sa isang tiyak na bilang ng mga araw. Iyang 
kanilang dating tinuklas ay dumaya sa kanila 
tungkol sa kanilang pagsamba. 


25. Paano (ito magiging ganyan sa kanila) 
kapag Aming dinalang lahat silang samasama 
sa isang Araw na doon ay walang pag- 
aalinlangan, nang ang bawa't kaluluwa ay 
babayaran ng buo ng anong kinita nito, at sila 
ay hindi mamaliin? 


26. Sabihin: O Allah! May-ari ng 
Nasasakupan! Ikaw ay nagbigay ng 
nasasakupan sa lyong ibig, at Ikaw ay nag-alis 
ng nasasakupan sa lyong ibig. Ikaw ay 
pumupuri sa Iyong ibig, at Ikaw ay 
nagpapababa sa lyong ibig. Sa lyong kamay 
ay ang kabutihan. O! Ikaw ay Kayang gumawa 
ng lahat ng mga bagay. 


34 


27. Ikaw ay gumawang ang gabi ay 
dumaan upang maging araw, at Ikaw ay 
gumawang ang araw ay dumaan upang 
maging gabi. At Ikaw ay nagdala sa 
pangmasid ng pagkabuhay galing sa namatay, 
at Ikaw ay nagdala sa pangmasid ng 
pagkamatay galing sa nabubuhay. At Ikaw ay 
nagbigay ng ikabubuhay sa Iyong pinili, 
walang bahid. 


28. Huwag pabayaang ang mga 
naniniwala ay kumuha ng mga hindi 
naniniwala bilang kanilang mga kaibigang higit 
kaysa mga naniniwala. Sinumang gumawa 
niyan ay walang kaugnayan kay Allah maliban 
kung (ito ay gawing) kayo ay magbantay 
lamang sa inyong mga sarili laban sa kanila, 
kumukuha (tulad sa dati nito) ng katiwasayan. 
Si Allah ay nakiusap sa inyong mag-ingat 
(lamang) sa Kanyang Sarili. Kay Allah ay ang 
paglalakbay. 


29. Sabihin, (O Muhamad): Kahi't kayo ay 
magtago niyang nasa inyong mga puso o 
magsiwalat nito, si Allah ay nakaaalam nito. Si 
Allah ay nakaaalam niyang nasa mga langit at 
niyang nasa lupa, at si Allah ay Kayang 
gumawa ng lahat ng mga bagay. 


30. Sa Araw nang ang bawa't kaluluwa ay 
makatatagpo sa sarili nitong kaharap ng lahat 
na ginawa nito sa mabuti at lahat na ginawa 
nito sa masama (bawa't kaluluwa) ay 
magmimithing mayroon sanang maging isang 
makapangyarihang pagitan ng layo sa pagitan 
nito at niyan (sa kasamaan). Si Allah ay 
nakiusap sa inyong mag-ingat sa Kanya. At si 
Allah ay puno ng habag para sa (Kanyang) 
mga tagapaglingkod. 


31. Sabihin, (O Muhamad, sa 
sangkatauhan): Kung kayo ay nagmamahal 
kay Allah, sumunod sa akin; si Allah ay 


magmamahal sa inyo at magpapatawad sa 
inyo sa inyong mga kasalanan. Si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


32. Sabihin: Sundin si Allah at ang 
Kanyang Mensahero. Nguni't kung sila ay 
pumihit palayo, O! si Allah ay hindi 
nagmamahal sa mga hindi naniniwala (sa 
Kanyang batayan). 


33. O! si Allah ay pumili kay Adan at kay 
Noa at sa Mag-anak ni Abraham at sa Mag- 
anak ni Imran sa ibabaw ng (lahat ng 
Kanyang) mga nilalang. 


34. Sila ay mga pinag-apuhang isa sa isa 
pa. Si Allah ay Tagarinig, Tagaalam. 


35. (Alalahanin) nang ang asawang babae 
ni Imran ay nagsabi: Aking Panginoon! Aking 
iniako sa Iyo iyang nasa aking tiyan bilang 
isang banal (na alay). Tanggapin ito galing sa 
akin. O! Ikaw, tanging Ikaw, ay ang Tagarinig, 
ang Tagaalam. 


36. At nang siya (ang babae) ay 
nanganak, siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
O! ako ay nanganak ng isang babae - si Allah 
ay alam ang pinakamabuti sa anong kanyang 
ipinanganak - ang lalaki ay hindi tulad ng 
isang babae, at O! pinangalanan ko siyang 
Maria, at O! aking ibig ang Iyong pagtatanggol 
para sa kanya at para sa kanyang anak kay 
Satanas, ang itinanggi. 


37. At ang kanyang Panginoon ay 
tumanggap sa kanya (ang babae) ng punong 
pagtanggap at nangako sa kanya ng isang 
mabuting paglaki: at gumawa kay Sakarias na 
tagapangalaga niya. Tuwing si Sakarias ay 


pupunta sa sambahang kinaroroonan niya 
(ang babae), kanyang matatagpuang siya (ang 
babae) ay may pagkain. Sabi niya: O Maria! 
Saan galing itong (pagkaing) nasa iyo? Siya 
(ang babae) ay sumagot: Ito ay galing kay 
Allah. Si Allah ay nagbibigay ng walang bahid 
sa Kanyang ibig. 


38. Pagkatapos si Sakarias ay dumalangin 
sa kanyang Panginoon at nagsabi: Aking 
Panginoon! Ipagkaloob sa akin sa Iyong 
pabuya ang magaling na anak. O! Ikaw ay ang 
Tagarinig ng Dalangin. 


39. At ang mga anghel ay tumawag sa 
kanya samantalang siya ay nakatayong 
dumadalangin sa sambahan: Si Allah ay 
nagbigay sa iyo ng maligayang mga 
pambungad kay Huwan (isang anak na lalaki), 
nagpapatunay ng isang salitang galing kay 
Allah, marangal, dalisay, isang Propeta ng 
matuwid. 


40. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Paano ako magkakaroon ng isang anak na 
lalaki samantalang ang aking gulang ay 
lumampas na sa akin, at ang aking asawang 
babae ay baog? (Ang anghel ay) sumagot: 
Kahi't sa gayon, si Allah ay gumawa ng 
Kanyang ibig. 


41. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Humirang ng isang palatandaan para sa akin. 
(Ang anghel ay) nagsabi: Ang palatandaan sa 
iyo ay (magiging) iyang ikaw ay hindi 
magsasalita sa sangkatauhan ng tatlong araw 
maliban sa pamamagitan ng mga pananda. 
Alalahanin ang iyong Panginoong mabuti, at 
sambahin (Siya) sa maagang mga oras ng 
gabi at umaga. 


35 


42. At nang ang mga anghel ay nagsabi: O 
Maria! O! si Allah ay pumili sa iyo at gumawa 
sa iyong dalisay, at pumili sa iyo sa ibabaw (ng 
lahat) ng mga kababaihang nilalang. 


43. O Maria! Maging masunurin sa iyong 
Panginoon, dumapang tungo ang iyong sarili 
at yumuko kasabay ng mga yaong yumuyuko 
(sa pagsamba). 


44. Ito ay sa mga pambungad ng mga 
bagay na nakatago. Aming isiniwalat ito sa iyo 
(Muhamad). Ikaw ay hindi kasama nila nang 
kanilang itapon ang kanilang mga pluma 
(upang malaman) kung alin sa kanila ang 
magiging tagapangalaga ni Maria, o ikaw ay 
naroroon sa kanila nang sila ay mag-away 
(doon pagkatapos). 


45. (At alalahanin) nang ang mga anghel 
ay nagsabi: O Maria! O! si Allah ay nagbigay 
sa iyo ng masayang mga pambungad ng isang 
salitang galing sa Kanya, na ang pangalan ay 
ang Mesia, si Hesus, anak na lalaki ni Maria, 
bantog sa daigdig at sa Kabilangbuhay, at isa 
sa mga yaong dinalang malapit (kay Allah). 


46. Siya ay makikipag-usap sa 
sangkatauhan sa kanyang duyan at sa 
kanyang pagbibinata, at siya ay sa matuwid. 


47. Siya (ang babae) ay nagsabi: Aking 
Panginoon: Paano ako magkakaroon ng isang 
anak samantalang walang makataong 
sumalang sa akin? Siya ay nagsabi: Kahi't sa 
gayon, si Allah ay lumikha ng anong Kanyang 
ibig. Kung Kanyang ipag-utos ang isang 
bagay, Kanyang sasabihin lamang dito: 
Maging ganyan! at ito ay ganyan. 


36 


48. At Kanyang tuturuan siya ng Kasulatan 
at katalinuhan, at ng Tora at ng Gospel, 


49. At gagawin siyang isang mensahero sa 
Mga Anak ni Israel (na nagsasabi): O! ako ay 
nagpunta sa inyong may isang. tanda galing 
sa inyong Panginoon. O! ako ay humubog 
para sa inyo galing sa putik ng katulad sa 
isang ibon, at ako ay huminga dito at ito ay 
isang ibon, sa pamamagitan ng pahintulot ni 
Allah. Ginamot ko siyang ipinanganak na 
bulag, at ang may ketong, at pinatayo ko ang 
patay, sa pamamagitan ng pahintulot ni Allah. 
At aking ipinahayag sa inyo ang anong inyong 
kinakain at ang anong inyong iniimbak sa 
inyong mga tahanan. O! talagang sa loob nito 
ay isang kababalaghan para sa inyo, kung 
kayo ay magiging mga naniniwala. 


50. At (ako ay dumating na) nagpapatunay 
diyan sa nauna sa akin sa Tora, at gumawang 
makatarungan ang ilan diyan sa mga 
ipinagbabawal sa inyo. Ako ay dumating sa 
inyong may isang tanda galing sa inyong 
Panginoon, kaya tuparin ang inyong tungkulin 
kay Allah at sundin ako. 


51. O! si Allah ay aking Panginoon at 
inyong Panginoon, kaya sambahin Siya. Iyan 
ay isang tuwid na landas. 


52. Nguni't nang si Hesus ay nakaramdam 
ng kanilang hindi paniniwala, siya ay nagsabi: 
Sino ang aking magiging mga katulong sa 
kadahilanan ni Allah? Ang mga alagad ay 
nagsabi: Kami ay magiging mga katulong ni 
Allah. Kami ay naniniwala kay Allah, at ikaw ay 
magbatang saksing kami ay sumuko (sa 
Kanya). 


53. Aming Panginoon! Kami ay naniniwala 
diyan sa Iyong isiniwalat at kami ay 
sumusunod sa kanyang lyong ipinadala. 
Isama kami sa mga yaong sumaksi (sa 
katotohanan). 


54. At sila (mga hindi naniniwala) ay 
nagbalak, at si Allah ay nagbalak (laban sa 
kanila). At si Allah ay ang pinakamagaling sa 
mga nagbabalak. 


55. (At alalahanin) nang si Allah ay 
nagsabi: O Hesus! O! Ako ay kumuha sa iyo at 
gumawa sa iyong umakyat sa Akin, at naglinis 
sa iyo sa mga yaong hindi naniniwala at 
nagtakda ng mga yaong sumusunod sa iyo sa 
ibabaw ng mga yaong hindi naniniwala 
hanggang sa Araw ng Pagkabuhay. 
Pagkatapos sa Akin (lahat) kayo ay babalik, at 
Ako ay huhukom sa pagitan ninyo tungkol 
diyang sa loob noon kayo ay dating magkaiba. 


56. Para sa mga yaong hindi naniniwala, 
Ako ay magpaparusa sa kanila ng isang 
mabigat na kaparusahan sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay, at sila ay walang magiging 
mga katulong. 


57. At para sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, Siya ay 
magbabayad sa kanila ng kanilang mga kinita 
ng buo. Si Allah ay hindi nagmamahal sa mga 
gumagawa ng mali. 


58. Itong Aming binigkas sa iyo ay isang 
pagsisiwalat at matalinong pagpapaalaala. 


59. O! ang katulad ni Hesus kay Allah ay 
kahalintulad ni Adan. Siya ay lumikha sa 


kanya sa alabok, pagkatapos Siya ay nagsabi 
sa kanya: Maging ganyan! at siya ay ganyan. 


60. (Ito ay) ang katotohanan galing sa 
iyong Panginoon (O Muhamad), kaya huwag 
kang maging sa mga yaong nag-alinlangan. 


61. At sinumang makipagtalo sa iyo 
tungkol sa kanya, matapos ang kaalamang 
dumating sa iyo, sabihin (sa kanya): Halika! 
Kami ay magpapatawag sa aming mga anak 
na lalaki at sa inyong mga anak na lalaki, at 
aming mga kababaihan at ang inyong mga 
kababaihan, at aming mga sarili at inyong mga 
sarili, pagkatapos kami ay dadalanging 
mapagpakumbaba (sa aming Panginoon) at 
(mahinahong) magsasaalang-alang ng 
pagkasuklam ni Allah sa mga yaong 
nagsisinungaling. 


62. O! talagang ito ay ang tunay na 
pagsasalaysay. Walang Maykapal maliban kay 
Allah, at O! si Allah ay ang Makapangyarihan, 
ang Paham. 


63. At kung sila ay pumihit palayo, sa 
gayon O! si Allah ay Nakababatid ng (sinong) 
mga tagapagpasama. 


64. Sabihin: O Mga Tao ng Kasulatan! 
Pumunta sa isang pakikipagkasunduan sa 
pagitan namin at ninyo: na kami ay sasamba 
sa wala maliban kay Allah, at kami ay hindi 
maghahambing ng katambal sa Kanya, at wala 
sa aming kukuha sa mga iba bilang mga 
panginoon bukod kay Allah. At kung sila ay 
pumihit palayo, sa gayon sabihin: Batahing 
maging saksing kami ay mga Muslim (na 
nakatungo sa Kanyang Ibig). 


37 


65. O Mga Tao ng Kasulatan! Bakit kayo 
makikipagtalo tungkol kay Abraham, 
samantalang ang Tora at ang Gospel ay hindi 
napasiwalat hanggang pagkatapos niya? Kayo 
ba sa gayon ay walang pag-iisip? 


66. O! kayo ay ang mga yaong 
nakipagtatalo tungkol diyan sa bagay na kayo 
ay may ilang kaalaman. Bakit kung gayon 
kayo makikipagtalo tungkol diyang doon kayo 
ay walang kaalaman? Si Allah ay nakaaalam. 
Kayo ay hindi nakaaalam. 


67. Si Abraham ay hindi isang Hudyo, at 
hindi rin isang Kristiyano, nguni't siya ay isang 
matuwid na lalaking sumuko (kay Allah), at 
siya ay hindi sa mga sumasamba sa huwad. 


68. O! ang mga yaon sa sangkatauhang 
may pinakamagaling na pang-aari kay 
Abraham ay ang mga yaong sumunod sa 
kanya, at ang Propetang ito at ang mga yaong 
naniniwala (na kasama niya), at si Allah ay 
ang Kaibigang Tagapagtanggol ng mga 
naniniwala. 


69. Isang bahagi ng mga tao ng Kasulatan 
ang nagmithing gumawa sa inyong pumuntang 
ligaw: at sila ay gumawang walang pumuntang 
ligaw maliban sa kanilang mga sarili, nguni't 
sila ay hindi nakaramdam. 


70. O Mga Tao ng Kasulatan! Bakit hindi 
kayo naniniwala sa mga isiniwalat ni Allah, 
samantalang kayo (ang inyong mga sarili) ay 
sumaksi (sa katotohanan ng mga ito)? 


71. O Mga Tao ng Kasulatan! Bakit 
sasamahan ninyo ang katotohanan ng 
kamaliang may kaalaman? 


38 


72. At ang isang bahagi ng Mga Tao ng 
Kasulatan ay nagsabi: Maniwala diyan sa 
isiniwalat, sa mga yaong naniniwala sa 
pagbubukas ng araw, at hindi naniniwala sa 
pagtatapos doon, upang sila ay makabalik: 


73. At huwag maniwala maliban sa isang 
sumusunod sa inyong pagsamba - Sabihin (O 
Muhamad): O! ang batayan ay ang batayan ni 
Allah na alinmang isa ay binibigyan ng katulad 
niyang ibinigay sa inyo o sila ay maaaring 
makipagtalo sa inyo sa harapan ng kanilang 
Panginoon. Sabihin (O Muhamad): O! ang 
biyaya ay nasa kamay ni Allah. Siya ay 
nagkaloob nito sa Kanyang ibig. Si Allah ay 
Yumayakap ng Lahat, Nakaaalam ng Lahat. 


74. Siya ay pumili para sa Kanyang awa 
ng Kanyang ibig. Si Allah ay sa walang 
hanggang biyaya. 


75. Sa Mga Tao ng Kasulatan naroon siya, 
na kung Ikaw ay magtitiwala sa kanya ng 
isang timbang ng kayamanan, magbabalik nito 
sa iyo. At sa kanila naroon siya, na kung ikaw 
ay magtitiwala sa kanya ng isang piraso ng 
ginto, hindi magbabalik nito sa iyo maliban 
kung ikaw ay mananatiling nakatayo sa 
ibabaw niya. Iyan ay sapagka't sila ay nagsabi: 
Wala kaming tungkulin sa Mga Kaiba. Sila ay 
nagsalita ng isang kasinungalingan tungkol 
kay Allah na may kaalaman. 


76. Hindi, nguni't (ang pinili ni Allah ay) 
siyang tumutupad ng kanyang pangako at 
nagtatakwil (sa masama): sapagka't O! si Allah 
ay nagmamahal sa mga yaong nagtatakwil (sa 
masama). 


77. O! ang mga yaong bumili ng isang 
maliit na kita kapalit ng kasunduan ni Allah at 


kanilang mga panunumpa, wala silang bahagi 
sa Kabilangbuhay. Si Allah ay hindi makikipag- 
usap sa kanila o titingin sa kanila sa Araw ng 
Pagkabuhay, o Siya ay gagawa sa kanilang 
dumami. Ang kanila ay magiging isang 
masakit na wakas. 


78. At O! may isang bahagi sa kanilang 
nagbabago ng Kasulatan sa kanilang mga dila, 
upang kayo ay makapag-isip na ang kanilang 
sinasabi ay galing sa Kasulatan, samantalang 
ito ay hindi galing sa Kasulatan. At sila ay 
nagsabi: Ito ay galing kay Allah, samantalang 
ito ay hindi galing kay Allah, at sila ay 
nagsalita ng isang kasinungalingan tungkol 
kay Allah na may kaalaman. 


79. Hindi (maaari) para sa alinmang taong 
nilikhang sa kanya si Allah ay nagbigay ng 
Kasulatan at katalinuhan at sa pagpropropeta 
na siya ay magsabi pagkatapos sa 
sangkatauhan: Maging mga alipin ko sa halip 
na kay Allah, nguni't (ang anong kanyang 
sinabi ay): Maging matapat na mga katulong 
kayo ng Panginoon dahil sa inyong walang 
pagbabagong pagtuturo ng Kasulatan at sa 
inyong tuluyang pag-aaral doon. 


80. At siya ay hindi nag-utos sa inyong 
kayo ay dapat kumuha sa mga anghel at mga 
Propeta bilang mga panginoon. Ipag-uutos ba 
niya sa inyong hindi maniwala pagkatapos na 
kayo ay sumuko (kay Allah)? 


81. Nang si Allah ay gumawa ng 
(Kanyang) Kasunduan sa mga Propeta, (Siya 
ay nagsabi): Masdan iyang Aking ibinigay sa 
inyo sa Kasulatan at kaalaman. At pagkatapos 
may darating sa inyong isang mensahero, 
nagpapatunay niyang inyong 
pinanghahawakan. Kayo ay dapat maniwala 
sa kanya at kayo ay dapat tumulong sa kanya. 
Siya ay nagsabi: Kayo ba ay sumasang-ayon, 


at kayo ba ay kukuha ng Aking pahirap (na 
isinalalay Ko sa inyo) sa (bagay na) ito? Sila 
ay sumagot: Kami ay sumasang-ayon. Siya ay 
nagsabi: Kung gayon inyong batahing maging 
saksi. Ako ay magiging isang saksing kasama 
ninyo. 


82. Pagkatapos sinumang matapos ito ang 
pumihit palayo: sila ay magiging mga hindi 
naniniwala. 


83. Naghahanap ba sila maliban sa 
pagsamba ni Allah, samantalang sa Kanya ay 
sumuko ang sinumang nasa mga langit at sa 
lupa, ibig, o hindi ibig, at sa Kanya sila ay 
ibabalik? 


84. Sabihin (O Muhamad): Kami ay 
naniniwala kay Allah at diyan sa isiniwalat sa 
amin at diyan sa isiniwalat kay Abraham at kay 
Ismael at kay Isaak at kay Hakob at mga lipi, 
at diyan sa isinaalang-alang kay Moses at kay 
Hesus at sa mga Propeta galing sa kanilang 
Panginoon. Kami ay gumawang walang 
kaibahan sa pagitan ng alinman sa kanila, at 
sa Kanya kami ay sumuko. 


85. At sinumang naghahanap bilang 
pagsamba ng iba maliban sa Pagsuko (kay 
Allah) ito ay hindi tatanggapin galing sa kanya, 
at siya ay magiging isang talunan sa 
Kabilangbuhay. 


86. Paano makapagpapatnubay si Allah sa 
isang mga taong hindi naniniwala matapos 
ang kanilang paniniwala at (matapos na) sila 
ay sumaksing ang mensahero ay totoo at 
matapos na ang maliwanag na mga katibayan 
(ng nasasakupan ni Allah) ay dumating sa 
kanila? At si Allah ay hindi pumapatnubay sa 
kataong gumagawa ng mali. 


39 


87. Para sa ganyan, ang kanilang 
kabayaran ay iyang sa kanila ay 
mamamahinga ang pagkasuklam ni Allah at ng 
mga anghel at ng lahat ng sangkatauhan. 


88. Sila ay mamamalagi sa loob noon. Ang 
kanilang wakas ay hindi bibigyan ng liwanag, o 
sila ay paglilibanan ng parusa, 


89. Maliban sa mga yaong nagsisi 
pagkatapos at gumagawa ng matuwid. O! si 
Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


90. O! ang mga yaong hindi naniniwala 
matapos ang kanilang (paghahayag ng) 
paniniwala, at pagkatapos ay tumubong 
marahas sa hindi paniniwala: ang kanilang 
pagsisisi ay hindi tatanggapin. At ang ganyan 
ay ang mga yaong naligaw. 


91. O! ang mga yaong hindi naniniwala, at 
namatay sa hindi paniniwala, ang (buong) 
lupang puno ng ginto ay hindi tatanggapin 
galing sa ganyang isa kung ito ay inialay 
bilang isang panubos (para sa kanyang 
kaluluwa). Ang kanila ay magiging isang 
masakit na wakas at sila ay hindi 
magkakaroon ng mga katulong. 


92. Kayo ay hindi makaaabot sa 
kabanalan hanggang sa kayo ay gumugol 
niyang inyong minamahal, At anumang inyong 
ginugol, si Allah ay nakababatid roon. 


93. Lahat ng pagkain ay makatarungan sa 
Mga Anak ni Israel, maliban diyan sa 
ipinagbawal ni Israel sa kanyang sarili, (sa 
mga araw) bago ang Tora ay isiwalat. Sabihin: 
Ilabas ang Tora at basahin ito (sa amin) kung 
kayo ay matapat. 


40 


94. At sinumang tutuklas ng 
kasinungalingan, matapos dito, tungkol kay 
Allah: ang ganyan ay magiging mga 
gumagawa ng mali. 


95. Sabihin: Si Allah ay nangusap ng 
katotohanan. Kaya sundin ang pagsamba ni 
Abraham, ang matuwid. Siya ay hindi sa mga 
sumasamba sa huwad. 


96. O! ang unang Sambahang hinirang 
para sa sangkatauhan ay iyang nasa Meka, 
isang banal na lugar, isang batayan sa mga 
tao; 


97. Sa loob noon ay pawang mga 
tagapagpagunita (ng batayan ni Allah); ang 
lugar na tinayuan ni Abraham upang 
dumalangin, at sinumang pumasok dito ay 
ligtas. At ang pilgrimahe sa Tahanan ay isang 
tungkulin patungo kay Allah para sa 
sangkatauhan, para sa kanyang makatatagpo 
ng isang landas patungo doon. Para sa 
kanyang hindi naniniwala, (pabayaan siyang 
makaalam na) O! si Allah ay Malaya sa (lahat 
ng) mga nilalang. 


98. Sabihin: O Mga Tao ng Kasulatan! 
Bakit hindi kayo maniwala sa mga isiniwalat ni 
Allah, samantalang si Allah (Kanyang Sarili) ay 
Saksi sa anong inyong ginagawa? 


99. Sabihin: O Mga Tao ng Kasulatan! 
Bakit ninyo itinaboy pabalik ang mga 
naniniwala galing sa landas ni Allah, 
humahanap na gumawa nitong baluktot, 
samantalang kayo ay mga saksi (sa batayan ni 
Allah)? Si Allah ay hindi walang pagkaalam ng 
anong inyong ginagawa. 


100. O kayong naniniwala! Kung kayo ay 
sumunod sa isang bahagi sa mga yaong 
tumanggap ng Kasulatan, kanila kayong 
gagawing mga hindi naniniwala matapos ang 
inyong paniniwala. 


101. Paano kayo hindi maniniwala 
samantalang ang mga isiniwalat ni Allah ay 
binigkas sa inyo, at ang Kanyang mensahero 
ay nasa gitna ninyo? Siyang humawak na 
mahigpit kay Allah, siya talaga ay 
pinatnubayan patungo sa isang wastong 
landas. 


102. O kayong naniniwala! Gawin ang 
inyong tungkulin kay Allah na may wastong 
pagsunod, at huwag mamatay maliban kung 
katulad sa mga yaong sumuko (sa Kanya), 


103. At humawak na mahigpit, lahat 
kayong samasama, sa tali ni Allah, at huwag 
maghiwalay. At alalahanin ang pagtangkilik ni 
Allah sa inyo: paanong kayo ay mga 
magkaaway at pagkatapos Kanyang ginawa 
ang pakikipagkaibigan sa pagitan ng inyong 
mga puso upang kayo ay maging 
magkakapatid sa Kanyang habag, at 
(paanong) kayo ay nasa bingit ng isang 
malalim na apoy, at Siya ay nagligtas sa inyo 
dito! Kaya si Allah ay gumawang maliwanag 
ang Kanyang mga isiniwalat sa inyo upang 
kayo sana ay mapatnubayan. 


104. At maaaring may bumukal galing sa 
inyong isang bansang nag-aanyaya sa 
kabutihan, at humihimok sa wastong ugali at 
nagbabawal sa kalaswaan. Ang ganyan ay 
silang matagumpay. 


105. At kayo ay huwag maging tulad sa 
mga yaong humiwalay at nakipagtalo matapos 


na ang maliwanag na mga katibayan ay 
dumating sa kanila. Para sa ganyan ay may 
isang nakahihindik na wakas, 


106. Sa araw nang ang (ilang) mga mukha 
ay magiging maputi at ang (ilang) mga mukha 
ay magiging maitim, at para sa mga yaong ang 
mga mukha ay naging maitim, sasabihin sa 
kanila: Kayo ba ay hindi naniwala matapos 
ang inyong (paghahayag ng) paniniwala? 
Kung gayon tikman ang kaparusahan para 
diyan sa hindi ninyo pinaniwalaan. 


107. Para sa mga yaong ang mga mukha 
ay naging maputi, O! sa awa ni Allah sila ay 
mamamalagi sa loob doon kailanman. 


108. Ang mga ito ay mga isiniwalat ni 
Allah. Kami ay bumigkas sa kanila sa iyo sa 
katotohanan. Si Allah ay hindi ibig ang hindi 
makatarungan sa (Kanyang) mga nilalang. 


109. Kay Allah ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa; at kay Allah lahat ng mga bagay ay 
ibinabalik. 


110. Kayo ay ang pinakamagaling na 
pamayanang itinaguyod para sa 
sangkatauhan. Kayo ay humimok sa wastong 
ugali at nagbawal sa kalaswaan, at kayo ay 
naniwala kay Allah. At kung ang mga tao ng 
Kasulatan ay naniwala, ito ay naging higit na 
mabuti para sa kanila. Ang ilan sa kanila ay 
mga naniniwala: nguni't karamihan sa kanila 
ay mga nabubuhay sa masama. 


111. Sila ay hindi mananakit sa inyo 
maliban sa isang walang halagang sakit, at 
kung sila ay lumaban sa inyo sila ay pipihit at 


41 


tatakas. At pagkatapos sila ay hindi 
tutulungan. 


112. Ang kahihiyan ay magiging kanilang 
bahagi saanman sila matagpuan maliban 
(doon sa sila ay humawak ng) isang lubid 
galing kay Allah at isang lubid galing sa mga 
tao. Sila ay nakakuha ng galit galing sa 
kanilang Panginoon, at ang pagkahamak ay 
inilapat sa kanila. Iyan ay sapagka't sila ay 
dating hindi naniniwala sa mga isiniwalat ni 
Allah, at pumaslang sa mga Propeta ng mali. 
lyan ay sapagka't sila ay mapaghimagsik at 
dating sumusuway. 


113. Sila ay hindi lahat magkakatulad. Sa 
Mga Tao ng Kasulatan may isang mahigpit na 
pamayanang bumibigkas ng mga isiniwalat ni 
Allah sa kapanahunan ng gabi, bumabagsak 
na nakadapang tungo (sa Kanyang harapan). 


114. Sila ay naniniwala kay Allah at sa 
Huling Araw, at humihimok sa wastong ugali, 
at nagbabawal ng kalaswaan, at 
nakikipagpaligsahan isa sa isa pa sa mabuting 
mga gawa. Sila ay sa matuwid. 


115. At anumang mabuting kanilang 
ginawa, sila ay hindi pagkakaitan ng 
gantimpala doon. Si Allah ay Nakababatid ng 
mga yaong nagtatakwil (sa masama). 


116. O! ang kayamanan at ang mga anak 
ng mga yaong hindi naniniwala ay hindi nila 
magagamit kahi't kaunti laban kay Allah, at 
ang ganyan ay makatarungang mga 
nagmamay-ari ng apoy. Sila ay mamamalagi 
sa loob noon. 


42 


117. Ang katulad niyang kanilang ginugol 
sa buhay na ito sa daigdig ay kahalintulad ng 
isang kumakagat, parang yelong hanging 
tumama sa ani ng isang mga taong nagkamali 
sa kanilang mga sarili, at sumira dito. Si Allah 
ay hindi gumawa ng mali sa kanila, nguni't sila 
ay gumawa ng mali sa kanilang mga sarili. 


118. O kayong naniniwala! Huwag kunin 
bilang matalik ang mga iba maliban sa inyong 
sariling katao, na hindi mag-iiwan ng mga sakit 
upang sumira sa inyo, sila ay ibig humadlang 
sa inyo. Pagkamuhi ay isiniwalat sa 
pamamagitan (ng pagbigkas) ng kanilang mga 
bibig, nguni't iyang itinago ng kanilang mga 
puso ay higit na malaki. Aming ginawang 
pantay para sa inyo ang mga isiniwalat kung 
kayo ay nakauunawa. 


119. O! kayo ay ang mga yaong 
nagmamahal sa kanila kahi't hindi nila kayo 
mahal at kayo ay naniniwala sa lahat ng 
Kasulatan. Kapag sila ay humanay kasama 
ninyo sila ay nagsasabi: Kami ay naniniwala, 
nguni't kapag sila ay humiwalay sila ay 
kumakagat ng mga dulo ng daliri sa inyo dahil 
sa galit. Sabihin: Pumanaw sa inyong galit! O! 
si Allah ay Nakababatid ng anong nakatago sa 
(inyong) mga puso. 


120. Kung may isang mapalad na 
pagkakataong mahulog sa inyo, ito ay 
masama sa kanila, at kung may sakunang 
tumama sa inyo sila ay nagsasaya doon. 
Nguni't kung kayo ay magtiyaga at magtago sa 
masama, ang kanilang daya ay hindi 
kailanman makasasakit sa inyo. O! si Allah ay 
Pumapalibot sa anong kanilang ginagawa. 


121. At alalahanin nang ikaw ay nagtakda 
sa pangmasid sa pagbuka ng araw galing sa 
iyong katao sa bahay upang magtakda sa mga 


naniniwala ng kanilang mga kinalalagyan para 
sa labanan, si Allah ay Tagarinig, Tagaalam. 


122. (Alalahanin) nang ang dalawang 
bahagi sa inyo ay halos tumumbang palayo, at 
si Allah ay kanilang Kaibigang 
Tagapagtanggol, kay Allah ang mga 
naniniwala ay naglagay ng kanilang 
pagtitiwala. 


123. Si Allah ay nagbigay na sa inyo ng 
tagumpay sa Badar, nang kayo ay 
pinaghamak. Kaya gawin ang inyong tungkulin 
kay Allah upang kayo ay maging 
mapagpasalamat. 


124. At (alalahanin) nang iyong sinabi sa 
mga naniniwala: Hindi pa ba sapat para sa 
inyong ang inyong Panginoon ay tumulong sa 
inyong may tatlong libong mga anghel na 
ipinadalang pababa (sa inyong tulong)? 


125. Hindi, subali't kung kayo ay 
magtiyaga, at magtago sa masama, at (ang 
kalaban ay) lumusob sa inyong bigla, ang 
inyong Panginoon ay tutulong sa inyong may 
limang libong mga anghel na sasalakay. 


126. Si Allah ay nag-utos nito bilang isang 
pahatid ng mabuting pagbubunyi para sa inyo, 
at sa gayon ang inyong mga puso ay maging 
mapanatag - Pagwawagi ay dumating galing 
lamang kay Allah, ang Makapangyarihan, ang 
Paham - 


127. Upang Kanyang maputol ang isang 
bahagi ng mga yaong hindi naniniwala, o 
masugpo sila upang sila ay tumigil, bigo. 


128. Hindi mo tungkulin sa katunayan 
(Muhamad ) kung Siya ay mahabag sa kanila 
o magparusa sa kanila, sapagka't sila ay mga 
gumagawa ng masama. 


129. Kay Allah ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa. Siya ay nagpapatawad sa Kanyang ibig, 
at nagpaparusa sa Kanyang ibig. Si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


130. O kayong naniniwala! Huwag maging 
matakaw sa pagpapautang na may 
napakalaking tubo, dinalawa at inapat (ang 
halagang ipinautang). Bantayan ang inyong 
tungkulin kay Allah, upang kayo ay maging 
matagumpay. 


131. At iwaksi (sa inyong mga sarili) ang 
Apoy na inihanda para sa mga hindi 
naniniwala. 


132. At sundin si Allah at ang mensahero, 
upang kayo ay makatagpo ng awa. 


133. At makipagpaligsahan ang isa sa isa 
pa para sa kapatawaran galing sa inyong 
Panginoon, at para sa isang Paraisong 
kasinglapad ng mga langit at ng lupa, inihanda 
para sa mga yaong nagtakwil (sa masama). 


134. Ang mga yaong gumugol (niyang 
ibinigay ni Allah sa kanila) sa ginhawa at sa 
hirap, ang mga yaong nakapagpipigil ng 
kanilang galit at mapagpatawad sa (lahat ng) 
mga tao, - sapagka't si Allah ay mahal ang 
gumagawa ng mabuti, - 


43 


135. At ang mga yaon, kapag gumawa ng 
isang masamang bagay o magkamali sa 
kanilang mga sarili, ay nakaalaala kay Allah at 
humingi ng kapatawaran para sa kanilang mga 
kasalanan - Sino ang magpapatawad ng mga 
kasalanan maliban kay Allah lamang? - at 
hindi uulit na may kaalaman (ng maling) 
kanilang ginawa. 


136. Ang gantimpala ng ganyan ay 
magiging kapatawaran galing sa kanilang 
Panginoon, at mga Harding sa ilalim ay mga 
ilog na dumadaloy, sa loob noon sila ay 
mamamalagi kailanman - isang puno ng 
biyayang gantimpala para sa mga mabuting 
gumagawa! 


137. Mga kaayusan ay nagdaan bago sa 
inyo. Gawin lamang ang maglakbay sa lupain 
at tingnan ang kalikasan ng kinalabasan para 
sa mga yaong nagtatwa (sa mga mensahero). 


138. Ito ay isang pagsasaad para sa 
sangkatauhan, isang batayan at isang 
pagpapaalaala sa mga yaong nagtakwil (sa 
masama). 


139. Huwag mahilo o manangis, sapagka't 
mapaglalabanan ninyo sila kung kayo (sa 
katunayan) ay mga naniniwala. 


140. Kung kayo ay tumanggap ng isang 
dagok, ang mga tao (na hindi naniniwala) ay 
tumanggap ng isang dagok na katulad roon. 
Ang mga ito ay mga kamalasan (lamang) na 
Aming ginawang sumunod sa isa at isa para 
sa sangkatauhan, sa katapusan upang 
malaman ni Allah ang mga yaong naniniwala 
at makapamili ng mga saksi galing sa inyo, at 
si Allah ay hindi mahal ang mga gumagawa ng 
mali. 


44 


141. At ibig ni Allah ay makapagpatunay 
sa mga yaong naniniwala, at makapuksa sa 
mga hindi naniniwala. 


142. O inisip ba ninyong kayo ay papasok 
sa Paraiso samantalang hindi pa alam ni Allah 
ang mga yaong nasa inyong talagang 
nagsumikap, o alam ang mga yaong matatag 
(sa inyo)? 


143. At talagang kayo ay dating nagmithi 
para sa kamatayan bago kayo nakatagpo nito 
(sa larangan). Ngayon kayo ay nakakita nito 
sa pamamagitan ng inyong mga mata! 


144. Si Muhamad ay isa lamang 
mensahero, mga mensahero (na katulad niya) 
ay dumaang palayo bago sa kanya. 
Mangyayari ba, na kapag siya ay namatay o 
pinaslang, kayo ay pipihit patalikod sa inyong 
mga sakong? Siyang pumihit patalikod ay 
hindi gumawa ng sakit kay Allah at si Allah ay 
maggagantimpala sa mapagpasalamat. 


145. Walang kaluluwang mamamatay 
kailanman maliban sa pamamagitan ng 
pahintulot ni Allah at sa isang wakas na 
itinakda. Sinumang magmithi sa gantimpala ng 
daigdig, Kami ay magkakaloob sa kanya doon: 
at sinumang magmithi sa gantimpala ng 
Kabilangbuhay, Kami ay magkakaloob sa 
kanya doon. Aming gagantimpalaan ang 
mapagpasalamat. 


146. At kasama ng gaano karaming isang 
Propeta ay nagkaroon ng isang bilang ng mga 
taong tapat sa pananalig na lumaban (sa tabi 
niya). Sila ay hindi umurong sa takot sa kaunti 
mang bumagsak sa kanila sa landas ni Allah, 
o sila ay nanghina, o sila ay dinalang pababa. 
Si Allah ay mahal ang matatag. 


147. Ang kanilang tawag lamang ay sila ay 
nagsabi: Aming Panginoon! Patawarin kami 
para sa aming mga kasalanan at mga 
sinayang na mga pagsisikap, gawing tiyak ang 
aming pinanghahawakang yapak, at bigyan 
kami ng pagwawagi sa ibabaw ng kataong 
hindi naniniwala. 


148. Kaya si Allah ay nagbigay sa kanila 
ng gantimpala ng daigdig at ng mabuting 
gantimpala ng Kabilangbuhay. Si Allah ay 
mahal ang mga yaong ang mga gawa ay 
mabuti. 


149. O kayong naniniwala! Kung kayo ay 
sumunod sa mga yaong hindi naniniwala, 
kanilang gagawing kayo ay pumihit patalikod 
sa inyong mga sakong, at kayo ay pipihit 
patalikod bilang mga talunan. 


150. Nguni't si Allah ay inyong 
Tagapagtanggol, at Siya ay ang 
Pinakamagaling sa mga katulong. 


151. Kami ay maghahasik ng takot sa mga 
puso ng mga yaong hindi naniniwala dahil sa 
sila ay humirang kay Allah ng mga katambal, 
para doon ay walang panagutang isiniwalat. 
Ang kanilang pamamalagian ay ang Apoy, at 
masaklap ang pinamamalagian ng mga 
gumagawa ng mali. 


152. Si Allah sa katunayan ay gumawang 
mabuti ang Kanyang pangako sa inyo nang 
inyo silang pinalibutan sa pamamagitan ng 
pahintulot Niya, hanggang (sa sandali) nang 
ang inyong tapang ay bumigo sa inyo, at kayo 
ay hindi umayon tungkol sa utos at kayo ay 
hindi sumunod, matapos na Siya ay magpakita 
sa inyo niyang inyong minimithi. Ang ilan sa 
inyo ay nagnasa ng daigdig, at ang ilan sa inyo 


ay nagnasa ng Kabilangbuhay. Kaya Kanyang 
ginawang kayo ay tumakas sa kanila, upang 
Kanya kayong masubukan. Subali't ngayon 
Siya ay nagpatawad sa inyo. Si Allah ay isang 
Panginoon ng Kabaitan sa mga naniniwala. 


153. Masdan nang kayo ay umakyat (sa 
burol) at hindi nagbigay ng pansin sa alinmang 
isa samantalang ang mensahero, sa inyong 
likuran, ay tumatawag sa inyo (upang 
lumaban). Sa gayon Siya ay naggantimpala sa 
inyo ng hinagpis para sa (kanyang) hinagpis, 
upang (Siya ay makapagturo sana) sa inyong 
huwag magdalamhati para diyan sa nawala sa 
inyo o para diyan sa bumagsak sa inyo. Si 
Allah ay Pinag-alaman ng anong inyong 
ginagawa. 


154. Pagkatapos, matapos ang hinagpis, 
Kanyang ipinadalang pababa ang 
kapanatagan para sa inyo. Tulad sa pagkaidlip 
ito ay sumaklob sa isang bahagi ninyo, 
samantalang ang (kabilang) bahagi, na takot 
sa kanilang sariling pananagutan, ay nag-isip 
ng mali kay Allah, ang pag-iisip ng 
kamangmangan. Sila ay nagsabi: Kami ba ay 
may alinmang bahagi sa kadahilanan? Sabihin 
(O Muhamad): Ang kadahilanan ay pag-aaring 
buo ni Allah. Sila ay nagtago sa loob ng 
kanilang mga sarili (ng isang pag-iisip) na hindi 
nila isiniwalat sa iyo, nagsasabi: Kung kami ay 
may alinmang bahagi sa kadahilanang ito, 
kami ay hindi dapat mapaslang dito! Sabihing 
kahi't kayo ay nasa inyong mga bahay, ang 
mga yaong nakatalagang paslangin ay 
magpupunta sa pangmasid sa mga lugar na 
kanilang hahantungan. (Lahat ito ay 
nangyayari) upang si Allah ay makasubok ng 
anong nasa inyong mga dibdib at patunayan 
ang anong nasa inyong mga puso. Si Allah ay 
Nakababatid ng anong nakatago sa mga 
dibdib (ng mga tao). 


45 


155. O! ang mga yaon sa inyong pumihit 
patalikod sa araw nang ang dalawang hukbo 
ay magkatagpo, si Satanas lamang itong 
gumawa sa kanilang bumalik sa dating ugali, 
dahil sa ilan diyang kanilang kinita. Ngayon si 
Allah ay nagpatawad sa kanila. O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Mahabagin. 


156. O kayong naniniwala! Maging hindi 
tulad sa mga yaong hindi naniwalang nagsabi 
tungkol sa kanilang mga kapatid na lalaki, na 
nagpuntang palabas ng lupain o lumalaban sa 
larangan: Kung sila ay naging kasama namin 
(dito) sila ay hindi dapat namatay o pinaslang, 
na si Allah ay gagawa ditong isang dahilan ng 
mga kalungkutan at mga panghihinayang sa 
kanilang mga puso. Si Allah ay nagbigay ng 
buhay at gumawa ng kamatayan, at si Allah ay 
Tagatingin ng anong inyong ginagawa. 


157. At kung kayo ay paslangin sa landas 
ni Allah o mamatay sa loob noon, tunay na 
ang pagpapatawad at habag galing kay Allah 
ay higit na mabuti kaysa lahat ng kanilang 
kakamitin. 


158. Kung kayo ay paslangin o mamatay, 
O! kay Allah kayo ay titipunin? 


159. Dahil sa pagkahabag ni Allah kaya 
ikaw ay maluwag sa kanila (O Muhamad), 
sapagka't kung ikaw ay naging mahigpit at 
mabangis ang puso sila ay maghihiwalay sa 
iyong kapaligiran. Kaya patawarin sila at 
humingi ng kapatawaran para sa kanila at 
makipagsangguni sa kanila tungkol sa 
pagpapakilos ng mga gawain. At kapag ikaw 
ay nakapagpasiya, sa gayon ilagay ang iyong 
pagtitiwala kay Allah. O! si Allah ay mahal ang 
mga yaong naglagay ng kanilang pagtitiwala 
(sa Kanya). 


46 


160. Kung si Allah ay inyong katulong 
walang makatatalo sa inyo, at kung Siya ay 
mag-urong ng Kanyang tulong sa inyo, sinong 
naroon ang maaaring tumulong sa inyo? Kay 
Allah pabayaan ang mga naniniwalang 
maglagay ng kanilang pagtitiwala. 


161. Hindi para sa alinmang Propeta ang 
dumaya (sa sangkatauhan). Sinumang 
dumaya ay magdadala ng kanyang daya 
kasama niya sa Araw ng Pagkabuhay. 
Pagkatapos bawa't kaluluwa ay babayaran ng 
buo ng anong kinita nito, at sila ay hindi 
gagawan ng mali. 


162. Ang isa bang sumusunod sa 
kasiyahan ni Allah ay tulad sa isang kumita ng 
sumpa galing kay Allah, na ang 
pinamamalagian ay ang Apoy, isang masaklap 
na katapusan ng paglalakbay? 


163. May mga antas (ng pabuya at sumpa) 
kay Allah, at si Allah ay Tagatingin ng anong 
inyong ginagawa. 


164. Si Allah ay talagang nagpakita ng 
pabuya sa mga naniniwala sa pamamagitan 
ng pagpapadala sa kanila ng isang 
Mensaherong kanilang aring bumigkas sa 
kanila ng Kanyang mga isiniwalat, at gumawa 
sa kanilang tumubo, at nagturo sa kanila ng 
Kasulatan at katalinuhan, kahi't na (bago siya 
dumating sa kanila) sila ay nasa 
kapansinpansing pagkakamali. 


165. At talaga ba, nang ang isang 
kapahamakan ay tumama sa inyo, kahi't na 
kayo ay nagpatama (sa kanila ng isang 
sakunang) dalawang ulit (ang kasingbigat), na 
inyong sinabi: Paano ito? Sabihin (sa kanila, O 
Muhamad): Ito ay galing sa inyong mga sarili. 


O! si Allah ay Kayang gumawa ng lahat ng 
mga bagay. 


166. Iyang bumagsak sa inyo, sa araw 
nang ang dalawang hukbo ay nagtagpo, ay sa 
pamamagitan ng pahintulot ni Allah, upang 
Kanyang malaman ang tunay na mga 
naniniwala, 


167. At upang Kanyang malaman ang mga 
mapagpanggap, na sa kanila ito ay sinabi: 
Halikayo, lumaban sa landas ni Allah, o 
ipagtanggol ang inyong mga sarili. Sila ay 
sumagot: Kung alam namin ang kaunti ng 
paglaban kami ay susunod sa inyo. Sa araw 
na iyan sila ay higit na malapit sa hindi 
paniniwala kaysa pananalig. Kanilang inusal 
sa kanilang mga bibig ang isang bagay na 
wala sa kanilang mga puso. Si Allah ay 
pinakanakababatid ng anong kanilang 
itinatago. 


168. Ang mga yaon, habang sila ay 
nakaupo sa tahanan, ang nagsabi tungkol sa 
kanilang mga kapatid na lalaki (na lumalaban 
para sa kadahilanan ni Allah): Kung sila ay 
pinatnubayan namin, sila ay hindi sana 
mapapaslang. Sabihin (sa kanila, O 
Muhamad): Kung gayon hadlangan ang 
kamatayan sa inyong mga sarili kung kayo ay 
matapat. 


169. Huwag mag-isip sa mga yaong 
pinaslang sa landas ni Allah bilang patay. 
Hindi, sila ay nabubuhay. Sa kanilang 
Panginoon sila ay may laang 
pangkinabukasan. 


170. Masaya (sila) dahil diyan sa 
ipinagkaloob sa kanila sa Kanyang biyaya, 
nagsasaya dahil sa mga yaong hindi sumali sa 


kanila nguni't iniwan sa likuran: na walang 
pangambang pupunta sa kanila o sila ay 
maghihinagpis. 


171. Sila ay nagsaya dahil sa tulong galing 
kay Allah at kabaitan, at si Allah ay hindi 
nagsayang ng kita ng mga naniniwala. 


172. Para sa mga yaong nakarinig ng 
tawag ni Allah at ng Kanyang mensahero 
matapos na ang pinsala ay bumagsak sa 
kanila (sa labanan), para sa ganyan sa 
kanilang gumawa ng matuwid at nagtakwil (sa 
masama), may malaking gantimpala. 


173. Ang mga yaong sa kanila ang mga 
tao ay nagsabi: O! ang mga tao talaga ay 
nagsamasama laban sa inyo, kaya matakot sa 
kanila. (Ang babala ng panganib) ay 
nagpadagdag lamang ng pananalig sa kanila 
at sila ay nagsabi: Si Allah ay sapat para sa 
amin! Pinakamagaling ay Siyang sa Kanya 
kami ay nagtiwala! 


174. Kaya sila ay bumalik na may biyaya 
at tulong galing kay Allah, at walang pinsalang 
sumalang sa kanila. Sila ay sumunod sa 
mabuting kasiyahan ni Allah, at si Allah ay sa 
walang hanggang biyaya. 


175. Ang demonyo lamang ang gagawa 
(sa mga tao) na matakot sa kanyang mga 
kabahagi. Huwag matakot sa kanila, matakot 
sa Akin, kung kayo ay tunay na mga 
naniniwala. 


176. Huwag pabayaang ang kanilang asal 
ay makapagpahinagpis sa iyo, na madaling 
tumakbo sa hindi paniniwala, sapagka't O! sila 
ay hindi makasasakit kay Allah ng anuman. 


47 


Kay Allah ang ibig na hindi magtalaga sa 
kanila ng bahagi sa Kabilangbuhay, at ang 
kanila ay magiging isang nakahihindik na 
wakas. 


177. Ang mga yaong bumili ng walang 
paniniwala kapalit ng pananalig ay hindi 
makasasakit kay Allah ng anuman, nguni't ang 
kanila ay magiging isang masakit na wakas. 


178. At huwag pabayaan ang mga yaong 
hindi naniniwalang mag-isip na ang pigilang 
Aming ibinigay sa kanila ay nagbadya ng 
mabuti sa kanilang mga kaluluwa. Kami ay 
nagbigay lamang sa kanila ng pigilan upang 
sila ay tumubo sa pagkakasala. At ang kanila 
ay magiging isang kahiyahiyang wakas. 


179. Hindi (hangarin) ni Allah ang mag- 
iwan sa inyo sa inyong kasalukuyang 
kalagayan hanggang Kanyang mapaghiwalay 
ang masama sa mabuti. At hindi (hangarin) ni 
Allah na pabayaan kayong makaalam ng hindi 
nakikita. Nguni't si Allah ay pumili sa Kanyang 
mga mensaherong Kanyang ibig (na 
tumanggap ng kaalaman doon). Kaya 
maniwala kay Allah at sa Kanyang mga 
mensahero. Kung kayo ay naniniwala at 
nagtatakwil (sa masama), ang inyo ay 
magiging isang malapad na gantimpala. 


180. At huwag pabayaan ang mga yaong 
nag-imbak niyang ipinagkaloob ni Allah sa 
kanila sa Kanyang biyayang mag-isip na ito ay 
higit na mabuti para sa kanila. Hindi, ito ay 
higit na masama para sa kanila. Iyang 
kanilang inimbak ay magiging kanilang 
kuwelyo sa Araw ng Pagkabuhay. Ang kay 
Allah ay ang pamana ng mga langit at ng lupa, 
at si Allah ay Pinag-alaman ng anong inyong 
ginagawa. 


48 


181. Talagang napakinggan ni Allah ang 
isinaad ng mga yaong nagsabi (nang tanungin 
para sa mga abuloy sa labanan): "Si Allah, sa 
katunayan, ay mahirap, at kami ay mayaman!" 
Aming itatala ang kanilang isinaad kasama 
ang kanilang pagpaslang sa mga Propeta ng 
mali at Aming sasabihin: Tikman ninyo ang 
parusa ng pagkasunog! 


182. Ito ay dahil diyan sa ipinadala ng 
inyong sariling mga kamay sa harapan (ninyo 
sa paghuhukom). Si Allah ay hindi mapang-api 
ng Kanyang mga tagapaglingkod. 


183. (Katulad ay) ang mga yaong nagsabi: 
O! si Allah ay nagparatang sa aming kami ay 
hindi naniniwala sa alinmang mensahero 
hanggang sa siya ay makapagdala sa amin ng 
isang alay na lalamunin ng apoy (galing sa 
langit). Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Mga 
mensahero ay dumating bago sa aking may 
kasamang mga kababalaghan, at kasama 
niyang (talagang kababalaghang) inyong 
inilarawan. Bakit kung gayon inyong pinaslang 
sila? (Sagutin iyan) kung kayo ay matapat! 


184. At kung sila ay magtatwa sa iyo, sa 
gayon din sila ay nagtatwa sa mga mensahero 
bago sa iyo, na dumating kasama ang mga 
kababalaghan at kasama ang mga Banal na 
Awitin at kasama ang Kasulatang nagbibigay 
ng liwanag. 


185. Bawa't kaluluwa ay titikim ng 
kamatayan. At kayo ay babayaran sa Araw ng 
Pagkabuhay lamang niyang inyong 
makatarungang kinita. Sinumang tinanggal sa 
Apoy at ginawang pumasok sa Paraiso, siya 
sa katunayan ay mapagwagi. Ang buhay sa 
daigdig na ito ay kaginhawahan lamang sa 
malikmata! 


186. Talagang kayo ay susubukan sa 
inyong ariarian at sa inyong mga pagkatao, at 
kayo ay makaririnig ng gaanong mali galing sa 
mga yaong pinagbigyan ng Kasulatan bago sa 
inyo, at galing sa mga sumasamba sa huwad. 
Nguni't kung kayo ay magtiyaga at magtakwil 
(sa masama), sa gayon iyan ay sa matatag na 
puso ng mga bagay. 


187. At (alalahanin) nang si Allah ay 
naglapat ng isang paratang sa mga yaong 
tumanggap ng Kasulatan, (Siya ay nagsabi): 
Kayo ay maghahayag nito sa sangkatauhan at 
hindi magtatago nito. Nguni't sila ay naghagis 
nito sa likod ng kanilang mga likuran at bumili 
sa pamamagitan noon ng isang maliit na tubo. 
Sa katunayan ang masama ay iyang kanilang 
tinubo sa pamamagitan noon. 


188. Huwag isiping ang mga yaong 
nagpugay sa anong kanilang ibinigay, at ibig 
na purihin para sa anong kanilang hindi 
ginawa - Huwag isiping sila ay nasa 
kaligtasan sa wakas. Isang masakit na wakas 
ay sa kanila. 


189. Kay Allah ang pagmamay-ari ng 
Nasasakupan ng mga langit at ng lupa. Si 
Allah ay Kayang gumawa ng lahat ng mga 
bagay. 


190. O! sa paglikha ng mga langit at ng 
lupa at (sa) pagkakaiba ng gabi at araw ay 
mga palatandaan (ng Kanyang nasasakupan) 
para sa mga tao ng pagkaunawa. 


191. Ang ganyan ay tulad sa pag-alaala 
kay Allah, tumatayo, umuupo, at humihilig, at 
isaalang-alang ang paglikha ng mga langit at 
ng lupa, (at sabihin): Aming Panginoon! Ikaw 
ay hindi lumikha dito ng walang saysay. Ang 


karangalan ay sa lyo! Pangalagaan kami sa 
wakas ng Apoy! 


192. Aming Panginoon! Yaong Iyong 
ginawang pumasok sa Apoy: siya sa 
katunayan ay lyong nilito. Para sa mga 
gumagawa ng masama ay walang magiging 
mga katulong. 


193. Aming Panginoon! O! kami ay 
nakarinig sa isang tagasigaw na tumatawag sa 
Pananalig: "Maniwala kayo sa inyong 
Panginoon!" Kaya kami ay naniwala. Aming 
Panginoon! Kung gayon patawarin kami ng 
aming mga kasalanan, at pawalan kami ng 
sala sa aming masamang mga gawa, at gawin 
kaming mamatay ng kamatayan ng mga 
matuwid! 


194. Aming Panginoon! At bigyan kami 
niyang Iyong ipinangako sa amin sa 
pamamagitan ng lyong mga mensahero! 
Huwag kaming lituhin sa araw ng Pagkabuhay. 
O! Ikaw ay hindi sumisira sa tipanan. 


195. At ang kanilang Panginoon ay 
nakarinig sa kanila (at Siya ay nagsabi): O! 
hindi Ko ginawang ang gawa ng alinmang 
manggagawa, lalaki o babae, ay mawala. 
Kayo ay nagpapatuloy sa isa matapos ang isa. 
Kaya ang mga yaong tumakas at itinaboy sa 
pangmasid galing sa kanilang mga tahanan at 
tumanggap ng pinsala para sa Aking 
kadahilanan, at lumaban at pinaslang, 
talagang pawawalan Ko ng sala ang kanilang 
masamang mga gawa sa kanila at talagang 
dadalhin Ko sila sa mga Harding sa ilalim ay 
mga ilog na dumadaloy - Isang gantimpala 
galing kay Allah. At kay Allah ay ang 
pinakamakatarungan sa mga gantimpala. 


49 


196. Huwag pabayaang ang pagbabago 
(ng tagumpay) ng mga yaong hindi naniniwala, 
sa lupain, ay dumaya sa iyo (O Muhamad). 


197. Ito ay isa lamang maiksing 
kaginhawahan. At pagkatapos ang kanilang 
pinamamalagian ay magiging Impiyerno, isang 
masamang pinamamalagian. 


198. Subali't ang mga yaong tumupad ng 
kanilang tungkulin sa kanilang Panginoon, 
para sa kanila ay mga Harding sa ilalim ay 
mga ilog na dumadaloy, sa loob noon sila ay 
magiging ligtas kailanman. Isang handog ng 
maligayang pagdating galing sa kanilang 
Panginoon. Iyang itinago ni Allah ay higit na 
mabuti para sa matuwid. 


199. At O! sa Mga Tao ng Kasulatan ay 
may ilang naniniwala kay Allah at diyan sa 
isiniwalat sa inyo at diyan sa isiniwalat sa 
kanila, nagpapakumbaba sa kanilang mga 
sarili sa harapan ni Allah. Sila ay hindi bumili 
ng isang maliit na tubo kapalit ng mga 
isiniwalat ni Allah. Talagang ang kanilang 
gantimpala ay nasa kanilang Panginoon, at O! 
si Allah ay Mabilis kumuha ng pagbilang. 


200. O kayong naniniwala! Magtiis, 
taluning lahat ang mga iba sa pagtitiis, maging 
handa, at tuparin ang inyong tungkulin kay 
Allah, upang kayo ay magtagumpay. 


SURA IV 
ANG MGA KABABAIHAN 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


50 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O sangkatauhan! Maging maingat sa 
inyong tungkulin sa inyong Panginoong 
lumalang sa inyong galing sa isang mag-isang 
kaluluwa at galing dito ay lumalang ng kabiyak 
nito at sa kanilang dalawa ay kumalat sa labas 
ang isang maraming mga kalalakihan at mga 
kababaihan. Maging maingat sa inyong 
tungkulin kay Allah na sa Kanya kayo ay 
umangkin (ng inyong mga karapatan) sa isa at 
isa, at patungo sa mga sinapupunan (na 
nagdala sa inyo). O! si Allah ay palaging isang 
Tagamasid sa ibabaw ninyo. 


2. Ibigay sa mga ulila ang kanilang 
kayamanan. Huwag ipagpalit ang mabuti para 
sa masama (sa inyong pamamahala doon) o 
isama ang kanilang kayamanan sa inyong 
sariling kayamanan. O! iyan ay magiging isang 
malaking kasalanan. 


3. At kung kayo ay takot na kayo ay hindi 
makapagbagayan ng makatarungan sa mga 
ulila, mag-asawa sa mga kababaihan, na sa 
akala ay mabuti sa inyo, dalawa o tatlo o apat, 
at kung takot kayong hindi kayo makapagbigay 
ng katarungan (sa gayong karami), sa gayon 
isa (lamang) o (ang mga bihag na) pag-aari ng 
inyong mga kanang kamay. Kaya higit na 
malamang na kayo ay hindi gagawa ng hindi 
makatarungan. 


4. At magbigay sa mga kababaihan (na 
inyong mapapangasawa) ng malayang handog 
ng kanilang mga bahagi sa pag-aasawa, 
nguni't kung sila sa kanilang sariling 
pagkakaisa ay magsauli sa inyo ng isang 
bahagi doon, sa gayon kayo ay mabunying 
tatanggapin sa pagsama nito (sa inyong 
kayamanan). 


5. Huwag ibigay sa walang isip ang 
(anong) nasa inyong (pagtatago ng kanilang) 
kayamanan, na ibinigay ni Allah sa inyo upang 
mapamalagi, nguni't pakainin at bihisan sila 
galing dito, at mabait na kausapin sila. 


6. Subukan ang mga ulila hanggang sa 
sila ay dumating sa gulang ng pag-aasawa, 
pagkatapos, kung matagpuan ninyo silang 
may matinong katuwiran, ipadala sa ibabaw 
nila ang kanilang kayamanan, at huwag itong 
lamunin sa pamamagitan ng paglustay at sa 
pagmamadali maliban kung sila ay lumaki na. 
Sinuman (sa mga tagapangalaga) ang 
mayaman, pabayaan siyang magpigil sa 
sariling kusangloob (sa pagkuha ng ariarian ng 
mga ulila), at sinuman ang mahirap, pabayaan 
siyang kumuha doon sa kadahilanan (para sa 
kanyang pangangalaga). At kapag inyong 
ibinigay ang kanilang kayamanan sa mga ulila, 
gawin (na ang usapan) ay saksihang kaharap 
sila. Si Allah ay sapat bilang isang Tagatanto. 


7. Sa mga kalalakihan (ng isang mag- 
anak) ang pagmamay-ari ng isang bahagi 
niyang iniwan ng mga magulang at malapit na 
kaanak, at sa mga kababaihan ay isang 
bahagi niyang iniwan ng mga magulang at 
malapit na kaanak, kahi't ito ay maging kaunti 
o marami - isang makatarungang bahagi. 


8. At kapag ang mga kaanak at mga ulila 
at ang nangangailangan ay kaharap sa 
paghahati (ng pamana), magkaloob sa kanila 
galing doon at magsalita sa kanilang may 
kabaitan. 


9. At pabayaan ang mga yaong matakot 
(sa kanilang ugali sa mga ulila) na kapag 
kanilang iniwan sa kanilang likuran ang 
mahinang anak ay magiging takot para sa 
kanila. Kaya pabayaan silang mag-isip ng 


kanilang tungkulin kay Allah, at magsalitang 
makatarungan. 


10. O! ang mga yaong lumamon ng 
kayamanan ng mga ulila ng mali, sila ay 
gumawa lamang lumunok ng apoy patungo sa 
kanilang mga tiyan, at sila ay malalantad sa 
naglalagablab na apoy. 


11. Si Allah ay nag-atas sa inyo tungkol 
(sa laang pangkinabukasan para) sa inyong 
mga anak: sa lalaki ang kapantay ng bahagi 
ng dalawang babae, at kung may mga 
kababaihang higit na marami kaysa dalawa, sa 
gayon ang kanila ay dalawang ikatlo ng 
pamana, at kung may isa (lamang) sa gayon 
ang kalahati. At sa kanyang mga magulang ay 
isang ikaanim ng pamana, kung siya ay may 
isang anak na lalaki, at kung siya ay walang 
anak na lalaki at ang kanyang mga magulang 
ang kanyang mga tagapagmana, sa gayon sa 
kanyang ina pupunta ang ikatlo, at kung siya 
ay may mga kapatid na lalaki, sa gayon sa 
kanyang ina ay pupunta ang ikaanim, matapos 
ang alinmang kasulatang maaaring kanyang 
iniwan, o ang pautang (ay mabayaran). Ang 
inyong mga magulang o ang inyong mga anak: 
Hindi ninyo alam kung alin sa kanila ang higit 
na malapit sa inyo sa kapakinabangan. Ito ay 
isang tagubilin galing kay Allah. O! si Allah ay 
Tagaalam, Paham. 


12. At sa inyo ang pagmamay-ari ng isang 
kalahati niyang iniwan ng inyong mga 
asawang babae, kung sila ay walang anak, 
nguni't kung sila ay may isang anak sa gayon 
sa inyo ang ikaapat niyang iniwan nila, 
matapos ang alinmang kasulatang maaaring 
kanilang iniwan, o utang (na kanilang 
maaaring pinagkasunduan, ay mabayaran). At 
sa kanila ang pagmamay-ari ng ikaapat niyang 
inyong iniwan kung kayo ay walang anak, 
nguni't kung kayo ay may isang anak sa gayon 
ang ikawalo niyang inyong iniwan, matapos 


51 


ang alinmang kasulatang inyong maaaring 
iniwan, o utang (na inyong maaaring 
pinagkasunduan, ay mabayaran). At kung ang 
isang lalaki o isang babae ay may isang 
malayong tagapagmana (hindi nakapag-iiwan 
ng magulang o anak) at siyang lalaki (o siyang 
babae) ay may isang kapatid na lalaki o isang 
kapatid na babae (sa tabi ng ina lamang) sa 
gayon sa bawa't isa sa kanilang dalawa (ang 
kapatid na lalaki at ang kapatid na babae) ang 
ikaanim, at kung sila ay maging higit na 
marami kaysa dalawa, sa gayon sila ay 
magiging magkakahati sa ikatlo, matapos ang 
alinmang kasulatang maaaring iniwan o utang 
(na pinagkasunduang) hindi makasasakit (sa 
mga tagapagmana sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng higit sa isang ikatlo ng pamana) 
ay mabayaran. Isang kautusan galing kay 
Allah. Si Allah ay Tagaalam, Mapagpalayaw. 


13. Ang mga ito ay ang mga dulo (na 
ipinataw) ni Allah. Sinumang sumunod kay 
Allah at sa Kanyang mensahero, Kanyang 
gagawin siyang pumasok sa mga Harding sa 
ilalim ay mga ilog na dumadaloy, doon ang 
ganyan ay mamamalagi kailanman. Iyan ay 
magiging malaking tagumpay. 


14. At sinumang hindi sumunod kay Allah 
at sa Kanyang mensahero at sumuway sa 
Kanyang mga kaduluhan, Kanyang gagawin 
siyang pumasok sa Apoy na doon ang ganyan 
ay mamamalagi kailanman, ang kanya ay 
magiging isang nakahihiyang wakas. 


15. Para sa mga yaon sa inyong mga 
kababaihang may kasalanang kalaswaan, 
tawagin para sumaksi ang apat sa inyo laban 
sa kanila. At kung sila ay nagpatunay (sa 
katotohanan ng bintang), sa gayon ikulong sila 
sa mga tahanan hanggang ang kamatayan ay 
kumuha sa kanila o (hanggang sa) si Allah ay 
magtalaga para sa kanila ng isang landas (sa 
pamamagitan ng bagong batas). 


52 


16. At para sa dalawa sa inyong may 
kasalanan doon, parusahan silang dalawa. At 
kung sila ay magsisi at gumaling, sa gayon 
pabayaan silang maging ganyan. O! si Allah 
ay Mapagpatawad, Maawain. 


17. Ang pagpapatawad ay nakasalalay kay 
Allah lamang para sa mga yaong gumagawa 
ng masama sa kamangmangan (at) 
pagkatapos ay madaling pumihit (sa pagsisisi) 
kay Allah. Ang mga ito ay silang sa kanila si 
Allah ay nahabag. Si Allah ay palaging 
Tagabatid, Paham. 


18. Ang kapatawaran ay hindi para sa mga 
yaong gumagawa ng masamang mga gawa 
hanggang, nang ang kamatayan ay pumunta 
sa isa sa kanila, siya ay nagsabi: O! ako ay 
talagang nagsisisi ngayon, o sa mga yaong 
namamatay habang sila ay mga hindi 
naniniwala: para sa ganyan Kami ay naghanda 
ng isang masakit na wakas. 


19. O kayong naniniwala! Hindi 
makatarungan para sa inyo ang magpilit 
magmana ng mga kababaihan (ng inyong 
namatay na kaanak na mga kalalakihan) o 
(kaya ay) kayo ay maglagay ng hadlang sa 
kanila upang inyong makuha ang isang bahagi 
niyang inyong ibinigay sa kanila, maliban kung 
sila ay maging may sala ng mahalay na 
kalaswaan. Nguni't sumabay sa kanila sa 
kabaitan, sapagka't kung kayo ay galit sa 
kanila maaaring mangyaring kayo ay galit sa 
isang bagay na sa loob noon si Allah ay 
naglagay ng gaanong kabutihan. 


20. At kung kayo ay nagmithing 
makipagpalit ng isang asawang babae para sa 
isa pa at kayo ay nakapagbigay sa isa sa 
kanila ng isang halaga ng salapi (gaano mang 
kalaki), huwag kumuha ng alinman dito. Inyo 


bang kukunin ito sa pamamagitan ng landas 
ng paninirangpuri at bukas na pagkakamali? 


21. Paano ninyong kukunin ito (pabalik) 
matapos na ang isa sa inyo ay nagpunta sa 
loob sa isa pa, at sila ay kumuha ng isang 
matibay na pangako galing sa inyo? 


22. At huwag mag-asawa sa mga yaong 
mga kababaihang napangasawa ng inyong 
mga ama maliban sa anong nangyari na (sa 
tulad niyan) sa nakalipas. O! ito kailanman ay 
kalaswaan at kasuklamsuklam, at isang 
masamang landas. 


23. Ipinagbawal sa inyo ang inyong mga 
ina, at inyong mga anak na babae, at inyong 
mga kapatid na babae, at mga babaeng 
kapatid ng inyong ama, at mga babaeng 
kapatid ng inyong ina, at mga babaeng anak 
ng inyong kapatid na lalaki at mga babaeng 
anak ng inyong kapatid na babae, at inyong 
mga inainahan, at inyong mga kinakapatid na 
babae, at inyong mga biyenang babae, at 
inyong mga anak-anakang babaeng nasa 
ilalim ng inyong pangangalaga (na 
ipinanganak) ng inyong mga kababaihang sa 
kanila ay pumasok kayo - nguni't kung kayo 
ay hindi nakapasok sa kanila, sa gayon hindi 
kasalanan para sa inyo (ang mag-asawa sa 
kanilang mga anak na babae) - at ang mga 
asawang babae ng inyong mga anak na lalaki 
(na nagmula) sa inyong sariling mga tadyang. 
At (ipinagbabawal sa inyong) kayo ay 
magkaroon ng dalawang magkapatid na 
babaeng magkasama, maliban sa nangyari na 
(sa katulad niyan) sa nakalipas. O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


24. At lahat ng mga kababaihang may 
asawa (ay ipinagbabawal) sa inyo maliban sa 
mga yaong (nahuling bilanggong) pag-aari ng 
inyong mga kanang kamay. Ito ay kautusan ni 


Allah para sa inyo. Makatarungan sa inyo ang 
lahat ng lampas doon sa mga binanggit, upang 
kayo ay maghanap sa kanila sa inyong 
kayamanan sa tapat na pag-aasawa, hindi 
pagmamalabis. At ang mga yaong 
pinaghanapan ninyo ng kasiyahan (sa 
pamamagitan ng pag-aasawa sa kanila), 
ibigay sa kanila ang kanilang mga bahagi 
bilang isang tungkulin. At walang kasalanan 
para sa inyo sa anong inyong ginagawa sa 
pamamagitan ng magkasamang kasunduan 
matapos na ang tungkulin (ay magawa). O! si 
Allah kailanman ay Tagaalam, Paham. 


25. At sinumang hindi makagawang 
makayang mag-asawa ng malaya, ng 
naniniwalang mga kababaihan, pabayaan 
silang mag-asawa sa mga naniniwalang 
katulong na babaeng pag-aari ng inyong mga 
kanang kamay. Si Allah ay alam ang 
pinakamagaling (tungkol) sa inyong pananalig. 
Kayo (ay magpatuloy) isa galing sa isa pa: 
kaya mag-asawa sa kanila sa pamamagitan 
ng pahintulot ng kanilang katao, at magbigay 
sa kanila ng kanilang mga bahagi sa kabaitan, 
sila bilang matapat, hindi mapagmalabis, o 
may maluwag na pag-uugali. At kung nang sila 
ay mag-asawang marangal sila ay gumawa ng 
kalaswaan, sila ay tatanggap ng kalahati ng 
parusang (ipinag-utos) para sa malayang mga 
kababaihan (sa ganyang kalagayan). Ito ay 
para sa kanya sa inyong takot gumawa ng 
kasalanan. Nguni't ang magkaroon ng tiyaga 
ay magiging higit na mabuti para sa inyo. Si 
Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


26. Si Allah ay magpapaliwanag sa inyo at 
papatnubay sa inyo sa pamamagitan ng mga 
halimbawa ng mga yaong nauna sa inyo, at 
pipihit sa inyo sa awa. Si Allah ay Tagaalam, 
Paham. 


27. At si Allah ay pipihit sa inyo sa awa, 
nguni't ang mga sumunod sa mga mithiing 


53 


walang saysay ay pupunta sa 
kamanghamanghang pagkaligaw. 


28. Si Allah ay gagawa sa dalang magaan 
para sa inyo, sapagka't ang tao ay nilikhang 
mahina. 


29. O kayong naniniwala! Huwag lustayin 
ang inyong kayamanan sa inyong mga sariling 
walang saysay, maliban kung ito ay maging 
isang pangangalakal sa pamamagitan ng 
magkasamang kasunduan, at huwag 
pumaslang isa sa isa pa. O! si Allah kailanman 
ay Maawain sa inyo. 


30. Sinumang gumawa niyan sa 
pamamagitan ng dahas at walang katarungan, 
Kami ay magtatapon sa kanya sa Apoy, at 
iyan kailanman ay madali para kay Allah. 


31. Kung kayo ay umiwas sa malaking 
(mga bagay na) ipinagbawal sa inyo, Kami ay 
magpapawalang sala sa inyo ng inyong 
masamang mga gawa at gagawa sa inyong 
pumasok sa isang dakilang pintuan. 


32. At huwag magnasa sa bagay na 
ginawa ni Allah na ang ilan sa inyo ay maging 
higit na magaling kaysa mga iba. Sa mga 
kalalakihan ay isang yaman galing diyan sa 
kanilang kinita, at sa mga kababaihan ay isang 
yaman galing diyan sa kanilang kinita. (Huwag 
mainggit isa sa isa pa) nguni't humingi kay 
Allah ng Kanyang biyaya. O! si Allah 
kailanman ay Tagaalam ng lahat ng mga 
bagay. 


33. At sa bawa't isa Kami ay nagtalaga ng 
mga tagapagmana niyang iniwan ng mga 
magulang at malapit na kaanak, at para sa 


54 


mga yaong ginawan ninyo ng isang 
kasunduan sa inyong mga kanang kamay, 
magbigay sa kanila ng nararapat sa kanila. O! 
si Allah kailanman ay Saksi sa ibabaw ng lahat 
ng mga bagay. 


34. Ang mga kalalakihan ay 
tagapangalaga ng mga kababaihan, sapagka't 
si Allah ay gumawang ang isa sa kanila ay 
gumaling kaysa isa pa, at sapagka't sila ay 
gumugol ng kanilang ariarian (para sa 
pagtataguyod ng mga kababaihan). Kaya ang 
mabuting mga kababaihan ay masunurin, 
nagbabantay palihim niyang binantayan ni 
Allah. Para sa mga yaong kababaihang galing 
sa kanila kayo ay takot sa hindi pagkamatapat 
at sa masamang ugali, paalalahanan sila at 
ilagay sila sa hiwalay na tulugan, at 
(mahinang) paluin sila. Pagkatapos kung sila 
ay sumunod sa inyo, huwag hanapin ang 
isang landas laban sa kanila. O! si Allah 
kailanman ay Mataas, Kapuripuri, Dakila. 


35. At kung kayo ay takot na may isang 
siwang sa pagitan nilang dalawa (ang lalaki at 
asawang babae), magtalaga ng isang 
tagapamagitan galing sa kaanak (ng lalaki) at 
isang tagapamagitan galing sa kaanak (ng 
babae). Kung nais nila ang pagbabago, si 
Allah ay gagawa sa kanilang may isang isip. 
O! si Allah kailanman ay Tagaalam, 
Nakababatid. 


36. At maglingkod kay Allah. Magtalaga ng 
wala bilang katambal sa Kanya. (Magpakita) 
ng kabaitan sa mga magulang, at sa malapit 
na kaanak, at mga ulila, at nangangailangan, 
at sa kalapit na kaanak (sa inyo) at kalapit na 
hindi kaanak, at kapwa-maglalakbay at 
maglalakbay na nakayapak at (mga aliping) 
pag-aari ng inyong mga kanang kamay. O! si 
Allah ay hindi mahal ang ganyang mayabang 
at mapagmalaki, 


37. Na nag-imbak ng kanilang kayamanan 
at humimok sa pagkasugapa sa mga iba, at 
nagtago niyang ipinagkaloob ni Allah sa kanila 
sa Kanyang biyaya. Para sa mga hindi 
naniniwala Kami ay naghanda ng isang 
nakahihiyang wakas, 


38. At ang mga yaong gumugol ng 
kanilang kayamanan upang makita ng mga 
tao, at hindi naniniwala kay Allah o sa Huling 
Araw. Sinumang kumuha kay Satanas bilang 
isang kasama, isang masamang kasama ang 
mayroon siya. 


39. Anong mayroon silang (ikatatakot) 
kung sila ay naniniwala kay Allah at sa Huling 
Araw at gumugol (ng matuwid) niyang 
ipinagkaloob ni Allah sa kanila, samantalang si 
Allah kailanman ay Nakababatid sa kanila (at 
lahat ng kanilang ginagawa)? 


40. O! si Allah ay hindi gumawa ng mali 
kahi't sa timbang ng isang langgam, at kung 
may isang mabuting gawa, Kanyang gagawing 
dalawa ito at ibibigay (sa gumawa) galing sa 
Kanyang harapan ang isang malawak na 
gantimpala. 


41. Nguni't paano (ito para sa kanila) 
kapag Kami ay nagdala sa bawa't mga tao ng 
isang saksi, at Kami ay nagdala sa iyo (O 
Muhamad) na isang saksi laban sa mga ito? 


42. Sa araw na iyan, ang mga yaong hindi 
naniniwala at hindi sumusunod sa mensahero 
ay magmimithing sila ay kapantay ng lupa, 
nguni't sila ay makapagtatago ng walang 
katunayan kay Allah. 


43. O kayong naniniwala! Huwag lumapit 
sa dalangin kapag kayo ay lasing, hanggang 
sa inyong malaman iyang inyong inuusal, o 
kapag kayo ay marumi, maliban kapag 
naglalakbay sa daan, hanggang sa kayo ay 
makaligo. At kung kayo ay magkasakit, o nasa 
paglalakbay, o ang isa sa inyo ay dumating 
galing sa munting silid, o kayo ay sumalang sa 
mga kababaihan, at kayo ay walang 
matagpuang tubig, sa gayon pumunta sa 
mataas na malinis na lupa at pahiran ang 
inyong mga mukha at inyong mga kamay (sa 
pamamagitan nito). O! si Allah ay Mapagbigay, 
Mapagpatawad. 


44. Hindi mo ba nakita ang mga yaong sa 
kanila ang isang bahagi ng Kasulatan ay 
ibinigay, paano sila bumili ng mali, at 
naghanap na gumawa sa inyo (mga Muslim) 
na magkamali galing sa wastong landas? 


45. Si Allah ay pinakanakaaalam ng 
inyong mga kaaway. Si Allah ay sapat bilang 
isang Kaibigan, at si Allah ay sapat bilang 
isang Katulong. 


46. Ang ilan sa mga yaong mga Hudyo ay 
nagpalit ng mga salita galing sa kanilang 
pangungusap at nagsabi: "Kami ay nakarinig 
at hindi sumunod, makinig ka bilang isang 
hindi nakarinig" at "Makinig sa amin!" binabago 
sa pamamagitan ng kanilang mga dila at 
sinisiraan ang pagsamba. Kung kanilang 
sinabi: "Kami ay nakarinig at kami ay 
sumunod: makinig ka at tingnan kami" ito ay 
naging higit na mabuti para sa kanila, at higit 
na matuwid. Nguni't si Allah ay nasuklam sa 
kanila dahil sa kanilang hindi paniniwala, kaya 
sila ay hindi naniniwala, maliban sa isang 
kaunti. 


47. O kayong sa inyo ang Kasulatan ay 
ibinigay! Maniwala sa anong Aming isiniwalat 


55 


na nagpapatunay niyang inyong 
pinanghahawakan, bago Namin wasakin ang 
mga pagpapahintulot upang lituhin sila, o 
kasuklaman sila tulad sa Kami ay nasuklam sa 
mga bumabali ng Sabado (noong matandang 
panahon). Ang kautusan ni Allah ay palaging 
ginagawa. 


48. O! si Allah ay hindi nagpapatawad na 
ang isang katambal ay ihahambing sa Kanya. 
Siya ay nagpapatawad (sa lahat) maliban 
diyan sa Kanyang ibig. Sinumang 
maghambing ng mga katambal kay Allah, siya 
talaga ay tumuklas ng isang napakalaking 
kasalanan. 


49. Hindi mo ba nakita ang mga yaong 
pumuri sa kanilang mga sarili dahil sa 
kadalisayan? Hindi, si Allah ay nagpadalisay 
sa Kanyang ibig at sila ay hindi gagawan ng 
mali kahi't gabuhok sa isang buto ng deit. 


50. Tingnan, paano sila tumuklas ng mga 
kasinungalingan tungkol kay Allah! Iyan sa 
sarili nito ay hayagang kasalanan. 


51. Hindi mo ba nakita ang mga yaong sa 
kanila ang isang bahagi ng Kasulatan ay 
ibinigay, paanong sila ay naniniwala sa mga 
huwad at maling mga sinasamba, at paanong 
sila ay nagsabi tungkol sa mga yaon (sa mga 
sumasamba sa huwad) na hindi naniniwala: 
Ang mga ito ba ay higit na matuwid na 
pinatnubayan kaysa mga yaong naniniwala? 


52. Ang mga yaon silang kinasuklaman ni 
Allah, at siyang kinasuklaman ni Allah, ikaw (O 
Muhamad) ay hindi makatatagpo para sa 
kanya ng katulong. 


56 


53. O mayroon ba silang kahi't isang 
bahagi sa Nasasakupan? Sa gayon sa 
kalagayang iyan, sila ay hindi magbibigay sa 
sangkatauhan kahi't isang bahid sa isang buto 
ng deit. 


54. O sila kaya ay naninibugho sa 
sangkatauhan dahil diyan sa ipinagkaloob ni 
Allah bilang Kanyang biyaya sa kanila? 
Sapagka't Kami ay nagkaloob na sa Tahanan 
ni Abraham (sa katandaan) ng Kasulatan at 
katalinuhan, at Kami ay nagkaloob sa kanila 
ng isang makapangyarihang kaharian. 


55. At sa kanila ay (may ilang) naniwala sa 
loob noon at sa kanila ay (may ilang) hindi 
naniwala sa loob noon. Ang Impiyerno ay 
sapat para sa isang pagkasunog. 


56. O! ang mga yaong hindi naniniwala sa 
Aming mga isiniwalat, Kami ay maglalantad sa 
kanila sa Apoy. Kasinglimit ng pagkaubos ng 
kanilang mga balat, Aming papalitan ang mga 
ito ng bagong mga balat upang sila ay 
makatikim ng pahirap. O! si Allah kailanman ay 
Makapangyarihan, Paham. 


57. At para sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, Kami ay 
gagawa sa kanilang pumasok sa mga Harding 
sa ilalim ay mga ilog na dumadaloy - 
mamalagi sa loob noon kailanman, doon para 
sa kanila ay dalisay na mga kasama - at Kami 
ay gagawa sa kanilang pumasok sa maraming 
lilim. 


58. O! si Allah ay nag-utos sa inyong kayo 
ay magbalik ng mga patago sa kanilang mga 
may-ari, at kung kayo ay maghuhukom sa 
pagitan ng sangkatauhan, na kayo ay 
maghuhukom na makatarungan. O! nakasisiya 


ay itong ipinaaalaala ni Allah sa inyo. O! si 
Allah kailanman ay Tagarinig, Tagatingin. 


59. O kayong naniniwala! Sundin si Allah, 
at sundin ang mensahero at ang mga yaon sa 
inyong may pinanghahawakan, at kung kayo 
ay may isang pagtatalo tungkol sa alinmang 
bagay, isangguni ito kay Allah at sa 
mensahero kung kayo (sa katotohanan) ay 
mga naniniwala kay Allah at sa Huling Araw. 
lyan ay higit na mabuti at higit sa pag-iisip sa 
katapusan. 


60. Hindi mo ba nakita ang mga yaong 
nagpanggap na sila ay naniniwala diyan sa 
isiniwalat sa iyo at diyan sa isiniwalat bago sa 
iyo, paanong sila ay magpupunta para sa 
paghuhukom (sa kanilang mga pagtatalo) sa 
mga maling sinasamba samantalang sila ay 
inutusang magtakwil sa kanila? Si Satanas ay 
magliligaw sa kanila sa malayong pagkaligaw. 


61. At nang sinabi sa kanila: Pumunta 
diyan sa isiniwalat ni Allah at sa mensahero, 
iyong nakita ang mga mapagpanggap na 
pumihit galing sa iyong may pagsalungat. 


62. Paano ito mangyayari kung ang isang 
kamalasan ay tumama sa kanila dahil diyan sa 
ipinadala ng kanilang sariling mga kamay bago 
(sa kanila)? Pagkatapos sila ay pupunta sa 
iyo, sumusumpa kay Allah na sila ay 
naghahanap ng wala maliban sa pagsang- 
ayon at kabaitan. 


63. Ang mga yaon ay silang ang mga lihim 
ng kanilang mga puso ay alam ni Allah. Kaya 
kalabanin sila at paalalahanan sila, at tawagin 
sila sa pantay na mga kasunduan tungkol sa 
kanilang mga kaluluwa. 


64. Kami ay hindi nagpadala ng 
mensahero maliban sa siya ay dapat sundin 
sa pamamagitan ng pahintulot ni Allah. At 
kung kapag sila ay gumawa ng kamalian sa 
kanilang mga sarili, sila ay dumating lamang 
sa iyo at humingi ng kapatawaran kay Allah, at 
humingi ng kapatawaran ng mensahero, 
kanilang matatagpuang si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


65. Subali't hindi, sa pamamagitan ng 
iyong Panginoon, sila ay hindi naniniwala (sa 
katotohanan) hanggang sa sila ay gumawa sa 
iyong humukom sa anong pinagtalunan sa 
pagitan nila at makatagpo sa loob ng kanilang 
mga sarili ng walang hindi pagkaibig diyan sa 
iyong pinagpasiyahan, at sumukong may 
buong pagsuko. 


66. At kung Kami ay nag-utos para sa 
kanila: Isaalang-alang ang inyong mga buhay 
o pumunta sa pangmasid galing sa inyong 
mga pinamamalagian, nguni't kaunti sa kanila 
ang gagawa nito, kahi't kung kanilang ginawa 
ang anong ipinasabi sa kanilang gawin, ito ay 
magiging higit na mabuti para sa kanila, at 
higit na nakapagpapalakas, 


67. At pagkatapos Aming ipagkakaloob sa 
kanilang galing sa Aming Harapan ang isang 
malawak na gantimpala, 


68. At papatnubayan sila sa isang tuwid na 
landas. 


69. Sinumang sumunod kay Allah at sa 
mensahero, sila ay kasama ng mga yaong sa 
kanila si Allah ay nagpakita ng tulong, - ng 
mga Propeta at mga makatotoo at mga 
matapat at ng matuwid. Ang pinakamagaling 
sa kasama ay sila! 


57 


70. Ang ganyan ay ang biyaya ni Allah, at 
si Allah ay sapat bilang Tagabatid. 


71. O kayong naniniwala! Kunin ang 
inyong mga pag-iingat, pagkatapos paunahin 
ang mga napatunayan, o paunahin ang lahat 
samasama. 


72. O! sa inyo ay nariyan siyang 
lumalaboy: at kung ang sakuna ay lumampas 
sa inyo, kanyang sasabihin: Si Allah ay naging 
mapagpabuya sa akin sapagka't ako ay hindi 
kasama sa kanila. 


73. At kung ang isang biyaya galing kay 
Allah ay mahulog sa inyo, siya ay talagang 
sisigaw, parang walang naging pagmamahal 
sa pagitan ninyo at niya: O, kung ako ay 
napasama sa kanila, sa gayon ako ay 
magtatama ng isang dakilang tagumpay! 


74. Pabayaang ang mga yaon ay lumaban 
sa landas ni Allah na nagbubuwis ng buhay 
dito sa daigdig para sa kabilangbuhay. 
Sinumang lumaban sa landas ni Allah, maging 
siya ay mapaslang o maging mapagwagi, sa 
kanya Aming ipagkakaloob ang isang malawak 
na gantimpala. 


75. Paano kayong hindi lalaban para sa 
kadahilanan ni Allah at ng mahina sa mga 
kalalakihan at ng mga kababaihan at mga 
batang sumisigaw: Aming Panginoon! Dalhin 
kami sa pangmasid palabas galing sa bayang 
itong ang mga tao ay mapang-api! O, bigyan 
kami galing sa Iyong Harapan ng ilang 
tagapangalagang kaibigan! O, bigyan kami 
galing sa lyong Harapan ng ilang 
tagapagtanggol! 


58 


76. Ang mga yaong naniniwala ay 
nakipaglaban para sa kadahilanan ni Allah; at 
ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nakipaglaban para sa kadahilanan ng mga 
huwad. Kaya labanan ang mga kampon ng 
masama. O! ang binabalak ng demonyo ay 
mahina kailanman. 


77. Hindi mo ba nakita ang mga yaong sa 
kanila ay sinabi: Pigilin ang inyong mga 
kamay, magtaguyod ng pagsamba at 
magbayad ng nararapat sa mahirap, nguni't 
nang ang paglaban ay ipinag-utos para sa 
kanila, masdan! ang isang bahagi sa kanila ay 
takot sa sangkatauhan tulad sa kanilang takot 
kay Allah o may higit na malaking takot, at 
nagsabi: Aming Panginoon! Bakit Ikaw ay nag- 
utos sa paglaban para sa amin? Ikaw ba ay 
magbibigay sa amin ng pahinga kahi't sa isang 
sumandali? Sabihin (sa kanila, O Muhamad): 
Ang kaginhawahan ng daigdig na ito ay kaunti, 
ang Kabilangbuhay ay magiging higit na 
mabuti para sa kanyang nagtakwil (sa 
masama), at kayo ay hindi gagawa ng 
kamalian sa bukangliwayway sa isang buto ng 
deit. 


78. Saanman kayo naroroon, ang 
kamatayan ay lalampas sa inyo, kahi't na kayo 
ay nasa mataas na mga moog. Subali't kung 
ang isang masayang bagay ay bumagsak sa 
kanila, sila ay nagsabi: Ito ay galing kay Allah, 
at kung may isang masamang bagay na 
bumagsak sa kanila, sila ay nagsasabi: Ito ay 
sa iyong kagagawan (O Muhamad). Sabihin 
(sa kanila): Lahat ay galing kay Allah. Ano ang 
mali sa mga taong itong sila ay hindi dumating 
sa malapit upang makaunawa ng isang 
pangyayari? 


79. Anumang mabuting bumagsak sa iyo 
(O isang tao), ito ay galing kay Allah, at 
anumang masamang bumagsak sa iyo, ito ay 
galing sa iyong sarili. Kami ay nagpadala sa 


iyo (Muhamad) bilang isang mensahero sa 
sangkatauhan at si Allah ay sapat bilang saksi. 


80. Sinumang sumunod sa mensahero ay 
sumunod kay Allah, at sinumang pumihit 
palayo: Kami ay hindi nagpadala sa iyo bilang 
isang bantay sa ibabaw nila. 


81. At sila ay nagsabi: (Ito ay) pagsunod, 
nguni't nang sila ay makaalis sa pangmasid 
galing sa iyo, isang bahagi sa kanila ay 
gumugol ng gabi sa pagbabalak ng iba kaysa 
anong iyong sinabi. Si Allah ay nagtala ng 
anong kanilang balak sa gabi. Kaya kalabanin 
sila at ibigay ang iyong pagtitiwala kay Allah. 
Si Allah ay sapat bilang Katiwala. 


82. Sila kaya sa gayon ay hindi mag-iisip 
sa Kuran? Kung ito ay nanggaling sa iba 
bukod kay Allah kanilang matatagpuan sa loob 
noon ang gaanong hindi pagkakatugma. 


83. At kung anumang mga pambungad, sa 
kaligtasan o pangamba, ang dumating sa 
kanila, sila ay nagmamakaingay nito sa labas, 
samantalang kung kanila itong isinangguni sa 
mensahero at ganyan sa kanilang may 
pinanghahawakan, ang mga yaon sa kanilang 
kayang makapag-isip sa bagay ay makaaalam 
nito. Kung hindi dahil sa biyaya ni Allah at ng 
Kanyang awa kayo ay sumunod sana kay 
Satanas, maliban sa isang kaunti (sa inyo). 


84. Kaya lumaban (O Muhamad ) sa 
landas ni Allah - Ikaw ay hindi pinatawan (ng 
pananagutan para sa alinmang isa) maliban 
kung para sa iyong sarili - at humimok sa mga 
naniniwala. Sa pakikipagsapalaran, si Allah ay 
pipigil sa kapangyarihan ng mga yaong hindi 
naniniwala. Si Allah ay higit na malakas sa 


kapangyarihan at higit na malakas sa 
pagpapataw ng parusa. 


85. Sinumang mamagitan sa isang 
mabuting dahilan ay magkakaroon ng 
gantimpala doon, at sinumang mamagitan sa 
isang masamang dahilan ay magbabata ng 
kinalabasan doon. Si Allah ay namamahala ng 
lahat ng mga bagay. 


86. Kapag kayo ay binati ng isang pagbati, 
bumati kayo ng isang higit na mabuti kaysa 
dito o isauli ito. O! si Allah ay kumuha ng 
bilang ng lahat ng mga bagay. 


87. Si Allah! Walang Maykapal maliban sa 
Kanya. Siya ay titipon sa inyong lahat sa isang 
Araw ng Pagkabuhay na doon ay walang pag- 
aalinlangan. Sino ang higit na tama sa 
pahayag kaysa kay Allah? 


88. Ano ang nakasasakit sa inyong kayo 
ay naging dalawang bahagi tungkol sa mga 
mapagpanggap, samantalang si Allah ay 
nagtapon sa kanilang pabalik (sa hindi 
paniniwala) dahil sa anong kanilang kinita? 
Hinahanap ba ninyong pumatnubay sa 
kanyang ipinadala ni Allah sa pagkaligaw? 
Siyang ipinadala ni Allah sa pagkaligaw, para 
sa kanya ikaw (O Muhamad) ay hindi 
makatatagpo ng isang daan. 


89. Sila ay nagmithing kayo ay hindi dapat 
maniwala tulad sa kanilang hindi paniniwala, 
upang kayo ay maaaring maging isang 
kapantay (sa kanila). Kaya huwag pumili ng 
mga kaibigan galing sa kanila hanggang sa 
sila ay lumimot sa kanilang mga tahanan sa 
landas ni Allah, kung sila ay pumihit pabalik 
(sa pakikipag-away) sa gayon kunin sila at 
patayin sila saanman ninyo sila matagpuan, at 


59 


huwag pumili ng kaibigan o katulong galing sa 
kanila, 


90. Maliban sa mga yaong naghanap ng 
kublihan sa isang mga taong sa pagitan nila at 
ninyo ay may isang kasunduan, o (mga yaong) 
dumating sa inyo dahil sa ang kanilang mga 
puso ay nagbawal sa kanilang gumawa ng 
pakikipaglaban sa inyo o gumawa ng 
pakikipaglaban sa kanilang sariling katao. 
Kung inibig ni Allah Siya sana ay nagbigay sa 
kanila ng kapangyarihan sa ibabaw ninyo 
upang tiyak na sila ay makikipaglaban sa inyo. 
Kaya, kung sila ay humawak na may 
pagpapakumbaba sa inyo at ayaw lumaban sa 
inyo at nag-alok ng kapayapaan, si Allah ay 
hindi nagbigay sa inyo ng landas laban sa 
kanila. 


91. Kayo ay makatatagpo ng mga ibang 
nagmithing sila ay magkaroon ng kapanatagan 
galing sa inyo, at kapanatagan galing sa 
kanilang sariling katao. Kung gaano kalimit sila 
ibalik sa pag-aaway ay ganoon din sila 
inilublob sa loob noon. Kung sila ay hindi 
magpakumbaba sa inyo, o mag-alok ng 
kapayapaan, o humawak ng kanilang mga 
kamay, sa gayon kunin sila at patayin sila 
saanman ninyo sila matagpuan. Laban sa 
ganyan Kami ay nagbigay sa inyo ng 
maliwanag na patunay. 


92. Hindi para sa isang naniniwalang 
pumatay ng isang naniniwala maliban kung (ito 
ay maging) sa pamamagitan ng pagkakamali. 
Siyang nakapatay ng isang naniniwala sa 
pamamagitan ng pagkakamali ay dapat 
magpalaya ng isang naniniwalang alipin, at 
magbayad ng dugongsalapi sa mag-anak ng 
pinaslang, maliban kung sila ay magpatawad 
nito bilang isang kawanggawa. Kung siya (ang 
biktima) ay galing sa isang mga taong galit sa 
inyo, at siya ay isang naniniwala, sa gayon 
(ang kaparusahan ay) magpalaya ng isang 


60 


naniniwalang alipin. At kung siya ay galing sa 
isang kataong sa pagitan nila at ninyo ay may 
isang kasunduan, sa gayon ang dugongsalapi 
ay dapat bayaran sa kanyang katao at ang isa 
(ring) naniniwalang alipin ay dapat palayain. At 
sinumang walang kaya ay dapat mag-ayuno 
ng dalawang magkasunod na buwan. Isang 
pagsisisi galing kay Allah. Si Allah ay 
Tagaalam, Paham. 


93. Sinumang pumaslang ng isang 
naniniwala, na may takdang dahilan, ang 
kanyang gantimpala ay Impiyerno kailanman. 
Si Allah ay galit laban sa kanya at Siya ay 
nasuklam sa kanya at naghanda para sa 
kanya ng isang nakahihindik na wakas. 


94. O kayong naniniwala! Kung kayo ay 
pumunta sa pangmasid (upang lumaban) sa 
landas ni Allah, maging maingat sa pagtatangi, 
at huwag magsabi sa isang nag-alok sa inyo 
ng kapayapaan: "Ikaw ay hindi isang 
naniniwala," na naghahangad ng siraing mga 
pakinabang ng buhay na ito (upang kayo ay 
makapagnakaw sa kanya). Kay Allah ay 
maraming mga sinamsam. Tulad sa gayon 
(tulad sa kanya ngayon) ay kayo noon, nguni't 
si Allah simula noon ay naging mapagpabuya 
sa inyo. Sa gayon mag-ingat sa pagtatangi. Si 
Allah kailanman ay Pinag-alaman ng anong 
inyong ginagawa. 


95. Ang mga yaon sa mga naniniwalang 
umupong tahimik, bukod sa mga yaong may 
isang (nakababaldadong) sakit, ay hindi nasa 
isang pantay sa mga yaong nagsusumikap sa 
landas ni Allah sa kanilang kayamanan at mga 
buhay. Si Allah ay nagbigay sa mga yaong 
nagsusumikap sa kanilang kayamanan at mga 
buhay ng isang katungkulang higit na mataas 
kaysa umuupo lamang. Sa bawa't isa si Allah 
ay nangako ng mabuti, nguni't Siya ay 
nagkaloob sa mga yaong nagsusumikap ng 


isang dakilang gantimpala sa ibabaw ng 
umuupo lamang, - 


96. Mga antas ng katungkulan galing sa 
Kanya, at pagpapatawad at awa. Si Allah 
kailanman ay Mapagpatawad, Maawain. 


97. O! para sa mga yaong kinuha ng mga 
anghel (sa kamatayan) habang sila ay 
gumagawa ng mali sa kanilang mga sarili, 
(ang mga anghel) ay magtatanong: Sa ano 
kayo kasali? Sila ay magsasabi: Kami ay inapi 
sa lupain. (Ang mga anghel ay) magsasabi: 
Hindi ba ang lupa ni Allah ay malawak na kayo 
ay maaaring lumipat sa loob noon? Para sa 
ganyan, ang kanilang pinamamalagian ay 
magiging Impiyerno, - isang katapusang 
paglalakbay na masama, - 


98. Maliban sa mahina sa mga 
kalalakihan, at mga kababaihan, at mga anak, 
na hindi makayang maghanda ng isang balak 
at hindi pinakitaan ng isang landas. 


99. Para sa ganyan, maaaring si Allah ay 
magpatawad sa kanila. Si Allah kailanman ay 
Mahabagin, Mapagpatawad. 


100. Sinumang mangibang bayan para sa 
kadahilanan ni Allah ay makatatagpo ng 
maraming kublihan at kasaganaan sa lupa: at 
sinumang mag-iwan sa kanyang tahanan, 
isang nakawala patungo kay Allah sa Kanyang 
mensahero, at ang kamatayan ay lumampas 
sa kanya, ang kanyang gantimpala sa gayon 
ay nasa kay Allah. Si Allah kailanman ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


101. At kapag kayo ay pumunta sa 
pangmasid sa lupaing iyan, hindi kasalanan 


para sa inyo ang magtigil ng (inyong) 
pagsamba kung kayo ay takot na ang mga 
yaong hindi naniniwala ay lumusob sa inyo. Sa 
katunayan ang mga hindi naniniwala ay isang 
bukas na kaaway sa inyo. 


102. At kapag ikaw (O Muhamad) ay 
kasama nila at nag-ayos ng (kanilang) 
pagsamba para sa kanila, pabayaan lamang 
ang isang bahagi sa kanilang tumayong 
kasama ka (sa pagsamba) at pabayaan silang 
kumuha ng kanilang mga sandata. 
Pagkatapos kapag nagawa nila ang kanilang 
mga pagdapang tungo, pabayaan silang 
magpunta sa likuran, at pabayaang dumating 
ang isa pang bahaging hindi pa sumasamba, 
at pabayaan silang sumambang kasama mo, 
at pabayaan silang kumuha ng kanilang pag- 
iingat at kanilang mga sandata. Ang mga 
yaong hindi naniniwala ay nagmithing kayo ay 
magpabaya sa inyong mga sandata at inyong 
mga daladalahan upang sila ay makalusob sa 
inyong minsan para sa lahat. Hindi kasalanan 
para sa inyo ang magtabi ng inyong mga 
sandata kung ang ulan ay sagabal sa inyo o 
kayo ay maysakit. Nguni't kumuha ng inyong 
pag-iingat. O! si Allah ay naghanda para sa 
mga hindi naniniwala ng nakahihiyang 
kaparusahan. 


103. Kapag inyong naisagawa ang gawa 
ng pagsamba, alalahanin si Allah, tumatayo, 
umuupo, at humihilig. At kapag kayo ay nasa 
kaligtasan, bantayan ang nararapat na 
pagsamba. Ang sumamba sa takdang mga 
oras ay ipinagagawa sa mga naniniwala. 


104. Huwag mahabag sa paghabol sa 
kaaway. Kung kayo ay nagdurusa, O! sila ay 
nagdurusa tulad sa kayo ay nagdurusa, at 
kayo ay umaasa kay Allah niyang para diyan 
sila ay hindi makaasa. Si Allah kailanman ay 
Tagaalam, Paham. 


61 


105. O! Kami ay nagsiwalat sa iyo ng 
Kasulatan kasama ang katotohanan, upang 
ikaw ay maaaring humatol sa pagitan ng 
sangkatatuhan sa pamamagitan niyang 
ipinakita ni Allah sa iyo. At ikaw ay huwag 
maging isang tagaluhog para sa mandaraya. 


106. At humanap ng kapatawaran ni Allah. 
O! si Allah kailanman ay Mapagtawad, 
Maawain. 


107. At huwag lumuhog para sa (mga 
taong) dumadaya sa kanilang mga sarili. O! si 
Allah ay hindi nagmamahal sa isang 
mandaraya at makasalanan. 


108. Sila ay naghanap na magtago galing 
sa mga tao at hindi naghanap na magtago 
galing kay Allah. Siya ay kasama nila nang sa 
gabi sila ay nagsawa ng pagtatalong hindi 
nakasisiya sa Kanya. Si Allah ay pumapalibot 
kailanman sa anong kanilang ginagawa. 


109. O! kayo silang nagmakaawa para sa 
kanila sa buhay sa daigdig. Nguni't sino ang 
magmamakaawang kasama ni Allah para sa 
kanila sa Araw ng Pagkabuhay, o sino sa 
gayon ang magiging kanilang tagapagtanggol? 


110. Samantalang sinumang gumawa ng 
masama o gumawa ng mali sa kanyang 
sariling kaluluwa, pagkatapos ay naghanap ng 
kapatawaran ni Allah, ay makatatagpo kay 
Allah na Mapagpatawad, Maawain. 


111. Sinumang gumawa ng kasalanan ay 
gumawa nito laban sa kanyang sarili lamang. 
Si Allah kailanman ay Tagaalam, Paham. 


62 


112. At sinuman gumawa ng isang 
pagkakamali o kasalanan, pagkatapos ay 
naghagis (ng kamalian) doon sa walang 
kasalanan, ay nagpataw sa kanyang sarili ng 
kasinungalingan at isang kapansinpansing 
kasalanan. 


113. Nguni't para sa pabuya ni Allah sa iyo 
(O Muhamad), at sa Kanyang awa, may isang 
bahagi sa kanilang nagpasiyang magligaw sa 
iyo, nguni't sila ay magliligaw lamang sa 
kanilang mga sarili at sila ay hindi makasasakit 
sa iyo kahi't kaunti. Si Allah ay nagsiwalat sa 
iyo ng Kasulatan at katalinuhan, at nagturo sa 
iyo niyang hindi mo alam. Ang pabuya ni Allah 
patungo sa iyo ay naging walang katapusan. 


114. Walang kabutihan sa karamihan ng 
kanilang lihim na mga usapan maliban (sa) 
kanyang humihimok sa kawanggawa at 
kabaitan at paggawa ng kapayapaan sa mga 
tao. Sinumang gumawa niyan, humahanap ng 
mabuting kasiyahan ni Allah, Kami ay 
magkakaloob sa kanya ng isang malawak na 
gantimpala. 


115. At sinumang sumalungat sa 
mensahero matapos na ang batayan (ni Allah) 
ay inihayag sa kanya, at sumunod maliban sa 
landas ng naniniwala, Kami ay nagtakda para 
sa kanya niyang patungo doon siyang 
kanyang sarili ay pumihit, at naglantad sa 
kanya sa Impiyernong isang masaklap na 
katapusan ng paglalakbay! 


116. O! si Allah ay hindi nagpapatawad na 
ang mga katambal ay ihahambing sa Kanya. 
Siya ay nagpapatawad sa lahat maliban diyan 
sa Kanyang ibig. Sinumang naghambing ng 
mga katambal kay Allah ay gumala sa 
malayong pagkaligaw. 


117. Sila ay nagsaalang-alang sa Kanyang 
kalagayan ng mga sinasambang babae 
lamang, sila ay dumalangin sa wala maliban 
kay Satanas, isang maghihimagsik, 


118. Na kinasuklaman ni Allah, at siya ay 
nagsabi: Talagang ako ay kukuha sa lyong 
mga tagapaglingkod ng isang takdang bahagi, 


119. At talagang ako ay gagabay sa kanila 
sa pagkaligaw, at talagang ako ay 
magpapaalab ng mga pagnanasa sa kanila, at 
talagang ako ay mag-uutos sa kanila at sila ay 
puputol ng mga tenga ng bakahan, at talagang 
ako ay mag-uutos sa kanila at sila ay 
magpapalit sa nilikha ni Allah. Sinumang 
pumili kay Satanas bilang isang tagatangkilik 
sa halip na kay Allah ay talagang isang 
talunan at ang kanyang pagkatalo ay 
nakahayag. 


120. Siya ay nangako sa kanila at naghalo 
ng mga ninanasa sa kanila, at si Satanas ay 
nangako sa kanila upang gumanyak lamang. 


121. Para sa ganyan, ang kanilang 
pamalagian ay magiging Impiyerno, at sila ay 
hindi makatatagpo ng kublihan galing doon. 


122. Nguni't para sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawa, Kami ay magdadala sa kanila sa mga 
harding sa ilalim ay mga ilog na dumadaloy, sa 
loob noon sila ay mamamalagi 
magpakailanman. Ito ay isang pangakong 
galing kay Allah sa katotohanan, at sinong 
magiging higit na matapat kaysa kay Allah sa 
pagsasalita? 


123. Ito ay hindi magiging batay sa inyong 
mga ninanasa, o mga ninanasa ng Mga Tao 
ng Kasulatan. Siyang gumawa ng mali ay 
magkakaroon ng kaparusahan doon, at hindi 
makatatagpo laban kay Allah ng alinmang 
tagapagtanggol na kaibigan o katulong. 


124. At sinumang gumawa ng mabuting 
mga gawa, lalaki man o babae, at siyang lalaki 
(o siyang babae) ay isang naniniwala, ang 
ganyan ay papasok sa Paraiso at sila ay hindi 
gagawan ng maling yupi sa isang buto ng deit. 


125. Sino ang higit na magaling sa 
pagsamba kaysa kanyang pumalibot sa 
kanyang kadahilanan kay Allah habang 
gumagawa ng mabuti (sa mga tao) at 
sumusunod sa kaugalian ni Abraham, ang 
matuwid? Si Allah (Kanyang Sarili) ay pumili 
kay Abraham bilang kaibigan. 


126. Kay Allah ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa. Si Allah kailanman ay pumapalibot sa 
lahat ng mga bagay. 


127. Sila ay sumangguni sa iyo tungkol sa 
mga kababaihan. Sabihin: Si Allah ay 
nagbigay sa inyo ng kautusan tungkol sa 
kanila, at ang Kasulatang binigkas sa inyo (ay 
nagbigay ng kautusan) tungkol sa babaeng 
mga ulilang sa kanila kayo ay hindi nagbigay 
niyang ipinag-utos para sa kanila habang kayo 
ay walang pagnanasang mag-asawa sa kanila 
at (tungkol) sa mahina sa mga anak, at kayo 
ay dapat makipagbagayang makatarungan sa 
mga ulila. Anumang mabuting inyong gawin, 
O! si Allah kailanman ay Nakababatid nito. 


128. Kung ang isang babae ay takot sa 
masamang pakikipagbagayan galing sa 


63 


kanyang asawang lalaki o pag-iiwan, hindi 
kasalanan para sa kanilang dalawa kung sila 
ay gumawa ng mga kasunduan ng 
kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga sarili. 
Ang kapayapaan ay higit na mabuti. Nguni't 
ang kasakiman ay ginawang naroroon sa mga 
isip (ng mga tao). Kung kayo ay gumawa ng 
mabuti at nagtakwil sa masama, O! si Allah 
kailanman ay Pinag-alaman ng anong inyong 
ginagawa. 


129. Kayo ay hindi kayang 
makipagbagayang pantay sa pagitan ng 
(inyong) mga asawang babae, gaano man 
kayo magmithing (gumawa sa gayon). Nguni't 
huwag pumihit na tuluyang palayo (galing sa 
isa), iniiwan siyang (babae) tulad sa nasa 
pagkakabitin. Kung kayo ay gumawa ng 
mabuti at nagtakwil sa masama, O! si Allah 
kailanman ay Mapagpatawad, Maawain. 


130. Nguni't kung sila ay humiwalay, si 
Allah ay magbibigay sa bawa't isa galing sa 
Kanyang kasaganaan. Si Allah kailanman ay 
Yumayakap ng Lahat, Nakaaalam ng Lahat. 


131. Kay Allah ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa. At Kami ay nagpagawa sa mga yaong 
tumanggap ng Kasulatan bago sa inyo, at 
(Kami ay nagpagawa) sa inyo, na kayo ay 
tumupad ng inyong tungkulin kay Allah. At 
kung kayo ay hindi maniwala, O! kay Allah ang 
pagmamay-ari ng anumang nasa mga langit at 
anumang nasa lupa, at si Allah kailanman ay 
Walang Takda, May-ari ng Papuri. 


132. Kay Allah ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa. At si Allah ay sapat bilang 
Tagapagtanggol. 


64 


133. Kung Kanyang ibig, Kanyang 
magagawang tanggalin kayo, O mga tao, at 
gumawa ng mga iba (sa inyong kalagayan). Si 
Allah ay Kayang gumawa niyan. 


134. Sinumang magmithi ng gantimpala sa 
daigdig, (pabayaan siyang makaalam na) kay 
Allah ay ang gantimpala ng daigdig at ng 
Kabilangbuhay. Si Allah kailanman ay 
Tagarinig, Tagatingin. 


135. O kayong naniniwala! Maging 
matibay kayo sa katarungan, mga saksi para 
kay Allah, kahi't ito ay maging laban sa inyong 
mga sarili o (inyong) mga magulang o (inyong) 
kaanak, kahi't (ang kalagayan ay maging sa) 
isang mayaman o isang mahirap, sapagka't si 
Allah ay higit na malapit sa dalawa (kaysa 
inyo). Kaya huwag sumunod sa simbuyo ng 
damdamin kung ayaw ninyong makalimot (sa 
katotohanan), at kung kayo ay makalimot o 
mahulog palayo, sa gayon O! si Allah 
kailanman ay Pinag-alaman ng anong inyong 
ginagawa. 


136. O kayong naniniwala! Maniwala kay 
Allah at sa Kanyang mensahero at sa 
Kasulatang Kanyang isiniwalat sa Kanyang 
mensahero, at sa Kasulatang Kanyang 
isiniwalat noong unang panahon. Sinumang 
hindi naniniwala kay Allah at sa Kanyang mga 
anghel at sa Kanyang mga Kasulatan at sa 
Kanyang mga mensahero at sa Huling Araw, 
siya talaga ay gumala sa malayong 
pagkaligaw. 


137. O! ang mga yaong naniniwala, 
pagkatapos ay hindi naniniwala, at pagkatapos 
(muli) ay naniniwala, pagkatapos ay hindi 
naniniwala, at pagkatapos ay nagdagdag sa 
hindi paniniwala, si Allah kailanman ay hindi 
magpapatawad sa kanila, o Siya ay 


papatnubay sa kanilang patungo sa isang 
landas. 


138. Ipabata sa mga mapagpanggap ang 
mga pambungad na para sa kanila ay may 
isang masakit na wakas: 


139. Ang mga yaong pumili sa mga hindi 
naniniwala bilang kanilang mga kaibigan sa 
halip na mga naniniwala! Sila ba ay 
naghahanap ng kapangyarihan sa kanilang 
mga kamay? O! lahat ng kapangyarihan ay 
nasa kay Allah. 


140. Siya ay nagsiwalat na sa inyo sa 
Kasulatang kapag kayo ay nakarinig na ang 
mga isiniwalat ni Allah ay tinanggihan at 
kinutya, (kayo ay) hindi uupong kasama nila 
(na hindi naniniwala at kumukutya) hanggang 
sa sila ay gumawa ng ibang pag-uusap. O! sa 
kalagayang iyan (kung kayo ay tumigil) kayo 
ay magiging katulad sa kanila, O! si Allah ay 
magtitipon sa mga mapagpanggap at mga 
hindi naniniwala, lahat samasama, sa 
Impiyerno, - 


141. Ang mga yaong naghintay ng 
pagkakataon tungkol sa inyo at, kung ang 
isang pagwawagi ay dumating sa inyo galing 
kay Allah, nagsasabi: Kami ba ay hindi ninyo 
kasama? at kung ang mga hindi naniniwala ay 
makatagpo ng isang tagumpay, nagsasabi: 
Hindi ba kami ay nakagagaling sa inyo, at 
hindi ba kami ay nangalaga sa inyo sa mga 
naniniwala? - Si Allah ay maghuhukom sa 
pagitan ninyo sa Araw ng Pagkabuhay, at si 
Allah ay hindi magbibigay sa mga hindi 
naniniwala ng alinmang landas (ng tagumpay) 
laban sa mga naniniwala. 


142. O! ang mga mapagpanggap ay 
naghanap na gumanyak kay Allah, nguni't si 
Allah ang gumanyak sa kanila. Nang sila ay 
tumayo upang sumamba, sila ay gumawa 
ditong mahina at para makita ng mga tao, at 
mapag-isip kay Allah ng kaunti lamang: 


143. Umuuga sa pagitan nito (at niyan), 
hindi (pagmamay-ari) ng mga ito o ng mga 
yaon. Siyang ginawa ni Allah na magtungo sa 
pagkaligaw, ikaw (O Muhamad ) ay hindi 
makatatagpo ng isang landas para sa kanya. 


144. O kayong naniniwala! Huwag pumili 
ng mga hindi naniniwala bilang (inyong) mga 
kaibigang kapalit ng mga naniniwala. 
Magbibigay ba kayo kay Allah ng isang 
maliwanag na panagutan laban sa inyo? 


145. O! ang mga mapagpanggap ay 
(magiging) nasa pinakamababang lalim ng 
apoy, at ikaw ay hindi makatatagpo ng 
katulong para sa kanila: 


146. Maliban sa mga yaong nagsisisi at 
nagbago at humawak na mahigpit kay Allah at 
gumawa sa kanilang pagsambang dalisay 
para kay Allah (lamang). Ang mga yaon ay 
kasama ng mga naniniwala. At si Allah ay 
magkakaloob sa mga naniniwala ng isang 
malaking gantimpala. 


147. Anong kinalaman ni Allah para sa 
inyong kaparusahan kung kayo ay 
mapagpasalamat (para sa Kanyang mga awa) 
at naniniwala (sa Kanya)? Si Allah kailanman 
ay Nananagot, Nakababatid. 


148. Si Allah ay hindi ibig ang pag-uusal 
ng marahas na pananalita maliban sa isang 


65 


ginawan ng mali. Si Allah kailanman ay 
Tagarinig, Tagaalam. 


149. Kung kayo ay gumawa ng lantarang 
kabutihan o magtago nito ng lihim, o 
magpatawad ng masama, O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Makapangyarihan. 


150. O! ang mga yaong hindi naniniwala 
kay Allah at sa Kanyang mga mensahero, at 
naghanap upang gumawa ng pagkakaiba sa 
pagitan ni Allah at ng Kanyang mga 
mensahero, at nagsabi: Kami ay naniniwala sa 
ilan at hindi naniniwala sa mga iba, at 
naghanap na pumili ng isang landas sa 
pagitan, - 


151. Ang ganyan ay mga hindi naniniwala 
sa katotohanan, at para sa mga hindi 
naniniwala, kami ay naghanda ng isang 
nakahihiyang wakas. 


152. Nguni't ang mga yaong naniniwala 
kay Allah at sa Kanyang mga mensahero at 
hindi gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng 
alinman sa kanila, sa kanila si Allah ay 
magbibigay ng kanilang mga kita, at si Allah 
kailanman ay Mapagpatawad, Maawain. 


153. Ang mga Tao ng Kasulatan ay 
humingi sa iyong dapat mong gawing ang 
isang (talagang) Aklat ay bumaba sa kanilang 
galing sa langit. Sila ay humingi ng isang higit 
na dakilang bagay kay Moses noong unang 
panahon, sapagka't sila ay nagsabi: Ipakita sa 
amin si Allah na pantay. Ang bagyo ng kidlat 
ay kumuha sa kanila dahil sa kanilang 
pagkakasala. Pagkatapos (kahi't pagkatapos 
niyan) kanilang pinili ang batang baka (para sa 
pagsamba) matapos na ang malinaw na mga 
katibayan (ng Nasasakupan ni Allah) ay 


66 


dumating sa kanila. At Kami ay nagpatawad sa 
kanila niyan! At Kami ay nagkaloob kay Moses 
ng matibay na kapangyarihan. 


154. At Aming ginawang ang Bundok ay 
tumaas sa ibabaw nila sa (pagkuha ng) 
kanilang kasunduan, at Kami ay nagsabi sa 
kanila: Pumasok sa pintuan, nakadapang 
tungo! At Kami ay nagsabi sa kanila: Huwag 
suwayin ang Sabado! At Kami ay kumuha sa 
kanila ng isang matatag na kasunduan. 


155. Pagkatapos dahil sa kanilang pagsira 
ng kanilang kasunduan, at kanilang hindi 
paniniwala sa mga isiniwalat ni Allah, at 
kanilang pagpaslang sa mga Propetang may 
kamalian, at kanilang pagsasabi: Ang Aming 
mga puso ay pinatigas - Hindi, nguni't si Allah 
ay naglagay ng isang tatak sa kanila para sa 
kanilang hindi paniniwala, kaya sila ay hindi 
naniniwala maliban sa kaunti — 


156. At dahil sa kanilang hindi paniniwala 
at sa kanilang pagsasabi laban kay Maria ng 
isang napakalaking paninirangpuri, 


157. At dahil sa kanilang pagsasabi: 
Aming pinaslang ang Mesiang si Hesus na 
anak na lalaki ni Maria, Mensahero ni Allah - 
Sila ay hindi nakapaslang sa kanya o 
nagpakrus, nguni't ito ay nakitang gayon sa 
kanila: at O! ang mga yaong hindi umayon 
tungkol dito ay may pag-aalinlangan doon, sila 
ay walang kaalaman doon maliban sa 
paghahabol ng isang panghuhula, sila ay hindi 
nakapaslang sa kanya sa katunayan. 


158. Nguni't si Allah ay kumuha sa 
kanyang pataas patungo sa Kanyang Sarili. Si 
Allah kailanman ay Makapangyarihan, Paham. 


159. Walang isa man sa Mga Tao ng 
Kasulatang maniniwala sa kanya bago siya 
namatay, at sa Araw ng Pagkabuhay siya ay 
magiging isang saksi laban sa kanila — 


160. Dahil sa maling gawa ng mga Hudyo 
Kami ay nagbawal sa kanila ng mabuting mga 
bagay na (noon ay) ginawang makatarungan 
sa kanila, at dahil sa kanilang maraming 
pagpipigil galing sa landas ni Allah, 


161. At dahil sa kanilang pagkuha ng 
pautang na may napakalaking tubo 
samantalang sila ay pinagbawalan nito, at sa 
kanilang paglamon ng kayamanan ng mga tao 
sa pamamagitan ng maling mga 
pagpapanggap, - Kami ay naghanda para sa 
mga yaon sa kanilang hindi naniniwala ng 
isang masakit na wakas. 


162. Nguni't ang mga yaon sa kanilang 
matatag sa kaalaman at mga naniniwala ay 
naniniwala diyan sa isiniwalat sa iyo, at diyan 
sa isiniwalat bago sa iyo, lalo na ang 
masigasig sa dalangin at ang mga yaong 
nagbabayad ng nararapat sa mahirap, mga 
naniniwala kay Allah at sa Huling Araw. Sa 
mga ito Kami ay magkakaloob ng malaking 
gantimpala. 


163. O! Kami ay nagpasigla sa iyo tulad sa 
Kami ay nagpasigla kay Noa at sa mga 
Propeta matapos siya, tulad sa Kami ay 
nagpasigla kay Abraham at kay Ismael at kay 
Isaak at kay Hakob at sa mga lipi, at kay 
Hesus at kay Hob at kay Hona at kay Aaron at 
kay Solomon, at tulad sa Aming pamamahagi 
kay Dabid ng Banal na Mga Awitin, 


164. At mga mensaherong Aming 
binanggit sa iyo noon at mga mensaherong 


Aming hindi binanggit sa iyo: at si Allah ay 
nagsalita ng tiyakan kay Moses, 


165. Mga mensahero ng mabuting 
pagbubunyi at ng babala, upang ang 
sangkatauhan ay hindi maaaring magkaroon 
ng pagtatalo laban kay Allah matapos ang 
(pagdating ng) mga mensahero. Si Allah 
kailanman ay Makapangyarihan, Paham. 


166. Nguni't si Allah (Kanyang Sarili) ay 
nagpatunay tungkol diyan sa Kanyang 
isiniwalat sa iyo, sa Kanyang kaalaman ay 
Kanyang isiniwalat ito, at ang mga anghel ay 
sumaksi rin. At si Allah ay sapat bilang Saksi. 


167. O! ang mga yaong hindi naniniwala at 
pumipigil (sa mga iba) sa landas ni Allah, sila 
talaga ay gumala sa malayong pagkaligaw. 


168. O! ang mga yaong hindi naniniwala at 
nakipagbagayan sa mali, si Allah kailanman ay 
hindi magpapatawad sa kanila, o Siya ay 
papatnubay sa kanilang patungo sa isang 
daan - 


169. Maliban sa daan ng Impiyernong sa 
loob noon sila ay mamamalagi kailanman. At 
iyan kailanman ay madali para kay Allah. 


170. O sangkatauhan! Ang mensahero ay 
dumating sa inyong kasama ang katotohanan 
galing sa inyong Panginoon. Kaya maniwalang 
(ito ay) higit na mabuti para sa inyo. Nguni't 
kung kayo ay hindi naniniwala, gayunpaman, 
O! kay Allah ang pagmamay-ari ng anumang 
nasa mga langit at sa lupa. Si Allah kailanman 
ay Tagaalam, Paham. 


67 


171. O Mga Tao ng Kasulatan! Huwag 
magpalalo sa inyong pagsamba o mag-usal ng 
anuman tungkol kay Allah maliban sa 
katotohanan. Ang Mesia, si Hesus na anak na 
lalaki ni Maria, ay isa lamang mensahero ni 
Allah, at ang Kanyang salitang Kanyang 
inihatid kay Maria, at isang diwa galing sa 
Kanya. Kaya maniwala kay Allah at sa 
Kanyang mga mensahero, at huwag sabihing 
"Tatlo" - Itigil! (ito ay) higit na mabuti para sa 
inyo! Si Allah lamang ay Isang Maykapal. 
Malayo itong inalis galing sa Kanyang 
nakahiwalay na kapangyarihang Siya ay 
magkakaroon ng isang anak na lalaki. Kanya 
ang lahat na nasa mga langit at lahat na nasa 
lupa. At si Allah ay sapat bilang 
Tagapagtanggol. 


172. Ang Mesia ay hindi kailanman 
hahamak sa pagiging isang tagapaglingkod 
kay Allah, o ang mga tinangkilik na mga 
anghel. Sinumang humamak sa Kanyang 
tulong at magyabang, lahat ng ganyan ay 
titipunin Niya sa Kanya: 


173. Pagkatapos, para sa mga yaong 
naniwala at gumawa ng mabuting mga gawa, 
sa kanila Siya ay magbabayad ng kanilang 
mga kitang buo, magdaragdag sa kanila ng 
Kanyang biyaya, at para sa mga yaong 
mapanghamak at mayabang, sila ay 
parurusahan Niya ng isang masakit na wakas, 
at sila ay hindi makatatagpo para sa kanila, 
laban kay Allah, ng alinmang tagapangalagang 
kaibigan o katulong. 


174. O sangkatauhan! Ngayon ay may 
isang katibayan galing sa inyong Panginoong 
dumating sa inyo, at Kami ay nagpadalang 
pababa sa inyo ng isang malinaw na liwanag, 


175. Para sa mga yaong naniniwala kay 
Allah, at humawak na mahigpit sa Kanya, Siya 


68 


ay gagawa sa kanilang pumasok sa loob ng 
Kanyang awa at pabuya, at papatnubay sa 
kanilang patungo sa Kanya sa pamamagitan 
ng isang tuwid na daan. 


176. Sila ay humingi sa iyo ng isang 
paghahayag. Sabihin: Si Allah ay nagpahayag 
para sa inyo tungkol sa malayong kaanak. 
Kung ang isang lalaki ay mamatay na walang 
anak at siya ay may isang kapatid na babae, 
sa kanya (ang babae) ay kalahati ng pamana, 
at siya (ang lalaki) ay magmamana rin sa 
kanya (ang babae) kung siyang ay namatay na 
walang anak. At kung may dalawang babaeng 
magkapatid, sa gayon ang kanila ay dalawang 
ikatlo ng pamana, at kung sila ay 
magkakapatid, mga kalalakihan at mga 
kababaihan, sa lalaki ay ang katumbas ng 
bahagi ng dalawang babae. Si Allah ay 
nagpaliwanag sa inyo, upang kayo ay hindi 
magkamali. Si Allah ay Tagaalam ng lahat ng 
mga bagay. 


SURA V 
ANG MANTEL 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O kayong naniniwala! Gampanan ang 
inyong mga gawain. Ang hayop ng bakahan ay 
ginawang makatarungan sa inyo (bilang 
pagkain) maliban diyan sa inihayag sa inyo (sa 
loob nito); ang pangangaso ay hindi 
makatarungan kapag kayo ay nasa pilgrimahe. 
O! si Allah ay nag-utos niyang nakasisiya sa 
Kanya. 


2. O kayong naniniwala! Huwag hindi 
ipagpitaganan ang mga palatandaan ni Allah o 
Ang Banal na Buwan o ang mga alay o ang 
mga kuwintas ng bulaklak, o ang mga yaong 
nagpupunta sa Banal na Tahanan, 
humahanap ng pabuya at kasiyahan ni Allah. 
Nguni't kapag kayo ay nakaalis sa banal na 
lupain, sa gayon humayo sa panghuhuli ng 
hayop (kung inyong ibig). At huwag 
pabayaang ang inyong galit sa isang kataong 
(dating) pumigil sa inyong pagtungo sa Banal 
na Lugar ng Pagsamba ay gumanyak sa 
inyong sumuway; nguni't tumulong kayo sa isa 
at isa patungo sa kabutihan at banal na 
tungkulin. Huwag tumulong sa isa at isa 
patungo sa pagkakasala at pagsuway, nguni't 
tuparin ang inyong tungkulin kay Allah. O! si 
Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. 


3. Ipinagbabawal para sa inyo (bilang 
pagkain) iyang namatay sa sarili nito, at dugo, 
at laman ng baboy, at iyang inialay sa alinman 
maliban kay Allah, at ang binigti, at ang patay 
sa pamamagitan ng pagpalo, at ang patay sa 
pamamagitan ng pagkahulog galing sa isang 
kataasan, at iyang napatay sa pamagitan ng 
(pagtusok ng) mga sungay, at ang nilamon ng 
mailap na mga hayop, maliban diyan sa 
inyong ginawang makatarungan (sa 
pamamagitan ng kamatayang hampas), at 
iyang ginawang handog sa mga huwad. At 
(ipinagbabawal itong) kayo ay humati sa 
pamamagitan ng sumisisid na mga palaso. Ito 
ay isang kasuklamsuklam. Sa araw na ito ang 
mga yaong hindi naniniwala ay nasa 
kapighatian sa (habang panahong 
pamiminsala sa) inyong pagsamba; kaya 
huwag matakot sa kanila, matakot sa Akin! Sa 
araw na ito Aking tinumpak ang inyong 
pagsamba para sa inyo, at binuo ang Aking 
tulong sa inyo, at pinili para sa inyo bilang 
pagsamba ang ISLAM. Sinumang pinilit sa 
pamamagitan ng pagkagutom, hindi sa 
pamamagitan ng pagkaibig, na magkasala: 
(para sa kanya) O! si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


4. Sila ay nagtanong sa iyo (O Muhamad) 
kung ano ang ginawang makatarungan para 
sa kanila. Sabihin: (Lahat ng) mabuting mga 
bagay ay ginawang makatarungan para sa 
inyo. At ang mga yaong mga hayop at mga 
ibong panghuling inyong tinuruan tulad sa 
pagtuturo sa mga asong ginagamit sa 
pangangaso, kayo ay nagturo sa kanila niyang 
itinuro ni Allah sa inyo: kaya kainin iyang 
kanilang hinuli para sa inyo at banggitin ang 
pangalan ni Allah dito, at tuparin ang inyong 
tungkulin kay Allah. O! si Allah ay Mabilis sa 
pagkuha ng bilang. 


5. Sa araw na ito ang (lahat na) mabuting 
mga bagay ay ginawang makatarungan para 
sa inyo. Ang pagkain ng mga yaong 
tumanggap ng Kasulatan ay makatarungan 
para sa inyo, at ang inyong pagkain ay 
makatarungan para sa kanila. At gayon ay ang 
mga katangitanging mga kababaihan ng mga 
naniniwala at mga katangitanging mga 
kababaihan ng mga yaong tumanggap ng 
Kasulatan bago sa inyong (makatarungan para 
sa inyo) kapag kayo ay nagbigay sa kanila ng 
kanilang mga bahagi sa pag-aasawa at 
nabuhay kasama nila sa karangalan, hindi sa 
pangangasawa o pagkuha sa kanila bilang 
lihim na mga kinakasama. Sinumang 
magtatwa ng pananalig, ang kanyang gawa ay 
masama at siya ay magiging sa mga talunan 
sa Kabilangbuhay. 


6. O kayong naniniwala! Kapag kayo ay 
tumayo para sa dalangin, hugasan ang inyong 
mga mukha, at inyong mga kamay hanggang 
sa mga siko, at marahang kuskusin ang 
inyong mga ulo at (hugasan ) ang inyong mga 
paa pataas sa inyong mga binti. At kung kayo 
ay marumi, padalisayin ang inyong mga sarili. 
At kung kayo ay may sakit o nasa isang 
paglalakbay, o ang isa sa inyo ay dumating 
galing sa maliit na silid, o kayo ay dumampi sa 
mga babae, at kayo ay hindi makatagpo ng 
tubig, sa gayon pumunta sa malinis na mataas 
na lupa at kuskusin ang inyong mga mukha at 


69 


ang inyong mga kamay ng ilan nito. Si Allah ay 
hindi maglalagay ng isang pahirap sa inyo, 
nguni't Siya ay magpapadalisay sa inyo at 
gagawang tamang lahat ang Kanyang biyaya 
sa inyo, upang kayo sana ay magbigay ng 
pasasalamat. 


7. Alalahanin ang biyaya ni Allah sa inyo at 
ang Kanyang kasunduang sa pamamagitan 
noon Siya ay nagbuklod sa inyo nang kayo ay 
nagsabi: Kami ay nakarinig at kami ay 
sumunod, at tuparin ang inyong tungkulin kay 
Allah. O! si Allah ay alam ang anong nasa mga 
dibdib (ng mga tao). 


8. O kayong naniniwala! Maging matatag 
na mga saksi para kay Allah sa katarungan, at 
huwag pabayaang ang galit ng alinmang mga 
tao ay gumanyak sa inyong kayo ay hindi 
makipagbagayang makatarungan. 
Makipagbagayang makatarungan, iyan ay higit 
na malapit sa inyong tungkulin. Bantayan ang 
inyong tungkulin kay Allah. O! si Allah ay 
Pinag-alaman ng anong inyong ginagawa. 


9. Si Allah ay nangako sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawa: Ang kanila ay magiging kapatawaran at 
napakalaking gantimpala. 


10. At ang mga yaong hindi naniniwala at 
nagtatwa ng Aming mga isiniwalat, ang 
ganyan ay makatarungang mga may-ari ng 
Impiyerno. 


11. O kayong naniniwala! Alalahanin ang 
tulong ni Allah sa inyo, paanong ang isang 
mga tao ay umisip na mag-unat ng kanilang 
mga kamay laban sa inyo nguni't Siya ay 
pumigil sa kanilang mga kamay galing sa inyo: 
at tuparin ang inyong tungkulin kay Allah. Kay 


70 


Allah pabayaan ang mga naniniwalang 
maglagay ng kanilang pagtitiwala. 


12. Si Allah ay gumawa ng isang 
kasunduan sa katandaan sa Mga Anak ni 
Israel at Siya ay nagtayo sa kanila ng 
labindalawang mga pinuno, at si Allah ay 
nagsabi: O! Ako ay kasama ninyo. Kung kayo 
ay nagtaguyod ng pagsamba at nagbayad ng 
nararapat sa mahirap, at naniwala sa Aking 
mga mensahero at tumangkilik sa kanila, at 
nagpautang kay Allah ng isang kabaitang 
pautang, talagang Ako ay magpapatawad ng 
inyong mga kasalanan, at talagang Ako ay 
magdadala sa inyong patungo sa mga harding 
sa ilalim ay mga ilog na dumadaloy. Sinuman 
sa inyong hindi maniwala, matapos ito, ay 
pupunta sa pagkaligaw galing sa isang pantay 
na daan. 


13. At dahil sa kanilang pagsira sa 
kanilang kasunduan, Kami ay nasuklam sa 
kanila at gumawang matigas ang kanilang 
mga puso. Sila ay nagpalit ng mga salita 
galing sa kanilang isinasaad at lumimot sa 
isang bahagi niyang doon sila ay 
pinaalalahanan. Ikaw ay hindi titigil na mapag- 
alaman ang kataksilan galing sa lahat maliban 
sa ilan sa kanila. Nguni't magbata kasama nila 
at magpatawad para sa kanila. O! si Allah ay 
mahal ang mabait. 


14. At kasama ng mga yaong nagsabi: "O! 
kami ay mga Kristiyano,” Kami ay gumawa ng 
isang kasunduan, nguni't sila ay lumimot sa 
isang bahagi niyang doon sila ay 
pinaalalahanan kaya Kami ay naghasik ng 
pag-aaway at galit sa kanila hanggang sa 
Araw ng Pagkabuhay, nang si Allah ay 
magpapabatid sa kanila ng kanilang 
gawangkamay. 


15. O Mga Tao ng Kasulatan! Ngayon ang 
Aming mensahero ay dumating sa inyo, 
nagpapaliwanag sa inyo ng gaano niyang dati 
ninyong itinatago sa Kasulatan, at 
nagpapatawad ng gaano. Ngayon dumating sa 
inyo ang liwanag galing kay Allah at isang 
malinaw na Kasulatan. 


16. Sa pamamagitan noon si Allah ay 
pumatnubay sa kanyang humanap ng 
Kanyang mabuting kasiyahan patungo sa mga 
landas ng kapayapaan. Siya ay nagdala sa 
kanilang palabas ng kadiliman patungo sa 
liwanag sa pamamagitan ng Kanyang 
kautusan, at pumatnubay sa kanilang patungo 
sa isang tuwid na landas. 


17. Sila talaga ay hindi naniwalang 
nagsabi: O! si Allah ay ang Mesia, anak na 
lalaki ni Maria. Sabihin: Sino sa gayon ang 
makagagawa ng anumang maliit na bagay 
laban kay Allah, kung Kanyang inibig ang 
magwasak sa Mesia, anak na lalaki ni Maria, 
at kanyang ina at bawa't isa sa lupa? Ang kay 
Allah ay ang Nasasakupan ng mga langit at ng 
lupa at lahat na nasa pagitan nila. Siya ay 
lumikha ng anong Kanyang ibig. At si Allah ay 
Kayang gumawa ng lahat ng mga bagay. 


18. Ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay 
nagsabi: Kami ay mga anak na lalaki ni Allah 
at Kanyang mga mahal. Sabihin: Bakit sa 
gayon Siya ay nagparusa sa inyo dahil sa 
inyong mga kasalanan? Hindi, kayo ay mga 
makatao lamang ng Kanyang paglilikha. Siya 
ay nagpapatawad sa Kanyang ibig, at 
nagpaparusa sa Kanyang ibig. Ang kay Allah 
ay ang Nasasakupan ng mga langit at ng lupa 
at lahat na nasa pagitan nila, at sa Kanya ay 
ang pangwakas na hangganan. 


19. O mga tao ng Kasulatan! Ngayon ang 
Aming mensahero ay dumating sa inyo upang 


gumawa ng mga bagay na pantay matapos 
ang isang pagitan (ng pagtigil) ng mga 
mensahero, maliban kung inyong sasabihin: 
Walang dumating sa aming isang mensahero 
ng pagbubunyi o alinmang tagapagbabala. 
Ngayon may isang mensahero ng pagbubunyi 
at isang tagapagbabalang dumating sa inyo. Si 
Allah ay Kayang gumawa ng lahat ng mga 
bagay. 


20. At (alalahanin) nang si Moses ay 
nagsabi sa kanyang mga tao: O aking mga 
tao! Alalahanin ang tulong ni Allah sa inyo, 
paanong Siya ay naglagay sa inyo ng mga 
Propeta, at Siya ay gumawa sa inyong mga 
hari, at nagbigay sa inyo niyang Kanyang hindi 
ibinigay sa alinman (na iba) sa (Kanyang) mga 
nilalang. 


21. O aking mga tao! Pumunta sa banal na 
lupaing ipinag-utos ni Allah para sa inyo. 
Huwag pumihit sa pag-alis, sapagka't talagang 
kayo ay pipihit pabalik bilang mga talunan, 


22. Sila ay nagsabi: O Moses! O! isang 
higanteng mga tao (ang namamalagi) sa loob 
noon, at O! kami ay hindi pupunta sa loob 
hanggang sila ay pumunta sa pangmasid 
galing doon. Kapag sila ay pumunta sa 
pangmasid, sa gayon kami ay papasok (hindi 
hanggang sa gayon). 


23. Pagkatapos ay bumulalas ang dalawa 
doon sa mga natakot (sa kanilang Panginoon, 
mga tao) na sa kanila si Allah ay naging 
mapagpabuya: Pumasok sa loob sa kanila sa 
pintuan, sapagka't kung kayo ay pumasok sa 
pamamagitan nito, O! kayo ay magiging 
mapagwagi. Kaya maglagay ng inyong 
pagtitiwala (kay Allah) kung kayo ay talagang 
mga naniniwala. 


71 


24. Sila ay nagsabi: O Moses! Kami ay 
hindi kailanman papasok (sa lupain) habang 
sila ay nasa loob nito. Kaya pumunta ka at ang 
iyong Panginoon at lumaban! Kami ay uupo 
dito. 


25. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Ako ay may hawak sa wala maliban sa aking 
sarili at aking kapatid, kaya alamin ang 
kaibahan sa pagitan namin at ng kataong 
gumagawa ng mali. 


26. (Ang kanilang Panginoon ay) nagsabi: 
Para dito ang lupain ay talagang magiging 
bawal sa kanila sa apatnapung taong sila ay 
maglalagalag sa lupa, pinag-isip. Kaya huwag 
maghinagpis sa ibabaw ng kataong 
gumagawa ng mali. 


27. Nguni't bumigkas sa kanilang may 
katotohanan ng kasaysayan ng dalawang 
anak na lalaki ni Adan, paanong sila ay nag- 
alay bawa't isa ng isang handog, at ito ay 
tinanggap sa isa sa kanila at ito ay hindi 
tinanggap sa isa pa. (Ang isa ay) nagsabi: Ako 
ay talagang papatay sa iyo. (Ang isa naman 
ay) sumagot: Si Allah ay tumatanggap lamang 
galing sa mga yaong nagtatakwil (sa 
masama). 


28. Kahi't ikaw ay mag-unat palabas ng 
iyong kamay laban sa akin upang pumatay sa 
akin, ako ay hindi mag-uunat palabas ng aking 
kamay laban sa iyo upang pumatay sa iyo: O! 
ako ay takot kay Allah, ang Panginoon ng mga 
Daigdig. 


29. O! ibig ko pang ikaw ay magbata ng 
kaparusahan sa kasalanan laban sa akin at sa 
iyong sariling kasalanan at maging isa sa mga 


72 


nagmamay-ari ng apoy. lyan ay ang 
gantimpala ng mga gumagawa ng masama, 


30. Nguni't ang isip (ng isa) ay nag-utos sa 
kanya sa pagpatay ng kanyang kapatid na 
lalaki, kaya siya ay pumaslang sa kanya at 
naging isa sa mga talunan. 


31. Pagkatapos si Allah ay nagpadala ng 
isang uwak na kumakalaykay ng lupa, upang 
ipakita sa kanya kung paano itatago ang 
hubad na bangkay ng kanyang kapatid na 
lalaki. Siya ay nagsabi: Kapighatian sa akin! 
Hindi ko ba kayang maging tulad sa uwak na 
ito at sa gayon ay magtago ng hubad na 
bangkay ng aking kapatid? At siya ay naging 
nagsisisi. 


32. Para sa kadahilanang iyan Aming 
ipinag-utos para sa Mga Anak ni Israel na 
sinumang pumatay ng isang tao maliban sa 
pagpaslang ng taong walang pag-iimbot o 
kasamaan sa lupa, ito ay magiging tulad sa 
siya ay pumatay sa lahat ng sangkatauhan, at 
sinumang magligtas ng buhay ng isa, ito ay 
magiging tulad sa siya ay nagligtas ng buhay 
ng lahat ng sangkatauhan. Ang Aming mga 
mensahero ay dumating sa kanila sa 
katandaang may maliwanag na mga katibayan 
(ng Nasasakupan ni Allah), nguni't 
pagkatapos, O! marami sa kanila ay naging 
mga lagalag sa lupa. 


33. Ang parusa lamang ng mga yaong 
gumawa ng pakikipaglaban kay Allah at sa 
Kanyang mensahero at nagsumikap ng 
kapangyarihan matapos ang kasamaan sa 
lupain ay magiging sila ay paslangin o ipakrus, 
o gawing ipaputol ang kanilang mga kamay at 
mga paa sa magkabilang panig, o ipataboy 
palabas sa lupain. Ang ganyan ay magiging 
kanilang pagpapababa sa daigdig, at sa 


Kabilangbuhay ang kanila ay magiging isang 
nakahihindik na wakas, 


34. Maliban sa mga yaong nagsisi bago 
kayo gumapi sa kanila. Sapagka't alaming si 
Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


35. O kayong naniniwala! Maging mapag- 
isip ng inyong tungkulin kay Allah, at humanap 
ng landas ng paglapit sa Kanya, at 
magsumikap sa Kanyang landas upang kayo 
ay magtagumpay. 


36. Para so. mga yaong hindi naniniwala, 
O! kung ang lahat na nasa lupa ay kanila, at 
kasingdaming muli ng kasama doon, upang 
tumubos sa kanila galing sa wakas sa Araw ng 
Pagkabuhay, ito ay hindi tatanggapin galing sa 
kanila. Ang kanila ay magiging isang masakit 
na wakas. 


37. Sila ay magmimithing dumating sa 
pangmasid galing sa Apoy, nguni't sila ay hindi 
darating sa pangmasid galing dito. Ang kanila 
ay magiging isang tumatagal na wakas. 


38. Para sa magnanakaw, kapwa lalaki at 
babae, putulin ang kanilang mga kamay. Ito ay 
ang gantimpala ng kanilang sariling mga 
gawa, isang panghalimbawang parusa galing 
kay Allah. Si Allah ay Makapangyarihan, 
Paham. 


39. Nguni't sinumang magsisi matapos ang 
kanyang gawaing masama at nagbago, O! si 
Allah ay mahahabag sa kanya. O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


40. Hindi mo ba alam na kay Allah ang 
pagmamay-ari ng Nasasakupan ng mga langit 
at ng lupa? Siya ay nagpaparusa sa Kanyang 
ibig, at nagpapatawad sa Kanyang ibig, si 
Allah ay Kayang gumawa ng lahat ng mga 
bagay. 


41. O Mensahero! Huwag pabayaang ikaw 
ay patangisin nilang nagpapaligsahan isa sa 
isa pa sa pakikipag-unahan sa hindi 
paniniwala, sa ganyang nagsabi sa 
pamamagitan ng kanilang mga bibig: "Kami ay 
naniniwala," nguni't ang kanilang mga puso ay 
hindi naniniwala, at sa mga Hudyo: mga 
nakikinig para sa kadahilanan ng 
kasinungalingan, mga nakikinig para sa ibang 
kataong hindi dumating sa iyo, nagpapalit ng 
mga salita galing sa kanilang isinasaad at 
nagsasabi: Kung ito ay ibigay sa inyo, 
tanggapin ito, nguni't kung ito ay hindi ibigay 
sa inyo, sa gayon mag-ingat! Siyang 
winakasan ni Allah sa pagkakasala, ikaw (sa 
pamamagitan ng iyong mga pagsisikap) ay 
makagagamit sa kanya sa wala laban kay 
Allah. Ang mga yaon ay silang para sa kanila 
ang ibig ni Allah ay Siya ay huwag luminis ng 
kanilang mga puso. Ang kanila sa daigdig ay 
pagiging hamak, at sa Kabilangbuhay isang 
nakahihindik na wakas, 


42. Mga nakikinig para sa kabutihan ng 
kasinungalingan! Mga hayok para sa hindi 
makatarungang paglamang! Kung sakaling sila 
ay magkaroon ng pangangailangan sa iyo 
(Muhamad) maghukom sa pagitan nila o 
huwag mag-ari ng pamamahala. Kung ikaw ay 
hindi mag-ari ng pamamahala, sa gayon sila 
ay hindi makapipinsala man lamang sa iyo. 
Nguni't kung ikaw ay maghukom, maghukom 
sa pagitan nilang pantay. O! si Allah ay mahal 
ang mapagpantay. 


43. Paano sila dumating sa iyo para sa 
paghuhukom samantalang sila ay may Tora, 


73 


sa loob noon si Allah ay nagdala ng 
paghuhukom (para sa kanila)? Subali't kahi't 
matapos iyan sila ay pumihit palayo. Ang 
ganyan (na katao) ay mga hindi naniniwala. 


44. O! Aming ginawang magsiwalat ng 
Torang sa loob noon ay batayan at isang 
liwanag, sa pamamagitan noon ang mga 
Propetang sumuko (kay Allah) ay naghukom 
sa mga Hudyo, at ang mga rabi at mga pari 
(ay naghukom) sa pamamagitan ng ganyan sa 
mga Kasulatan ni Allah tulad sa sila ay pinag- 
utusang sumunod, at patungo doon sila ay 
mga saksi. Kaya huwag matakot sa 
sangkatauhan, nguni't matakot sa Akin. At 
huwag ipagpalit ang Aking mga isiniwalat para 
sa isang maliit na tubo. Sinumang maghukom 
ng hindi sa pamamagitan niyang isiniwalat ni 
Allah: ang ganyan ay mga hindi naniniwala. 


45. At Aming ipinag-utos para sa kanila sa 
loob noon: Ang buhay para sa buhay, at ang 
mata para sa mata, at ang ilong para sa ilong, 
at ang tenga para sa tenga, at ang ngipin para 
sa ngipin, at para sa mga sugat ay pagbawi. 
Nguni't sinumang lumimot nito (sa landas ng 
kawanggawa) ito ay magiging kabayaran para 
sa kanya. Sinumang humukom na hindi sa 
pamamagitan niyang isiniwalat ni Allah: ang 
ganyan ay mga gumagawa ng mali. 


46. At Aming ginawang si Hesus, anak na 
lalaki ni Maria, ay sumunod sa kanilang 
hakbang ng paa, nagpapatunay niyang 
(isiniwalat) bago sa kanya, at Aming 
ipinagkaloob sa kanya ang Gospel na sa loob 
noon ay batayan at liwanag, na nagpapatunay 
niyang (isiniwalat) bago dito sa Tora - isang 
batayan at isang pagpapaalaala sa mga yaong 
nagtakwil (sa masama). 


47. Pabayaang ang Mga Tao ng Gospel ay 
maghukom sa pamamagitan niyang isiniwalat 


74 


ni Allah sa loob noon. Sinumang maghukom 
na hindi sa pamamagitan niyang isiniwalat ni 
Allah, ang ganyan ay mga nabubuhay sa 
masama. 


48. At sa iyo ay Aming isiniwalat ang 
Kasulatang kasama ang katotohanang 
nagpapatunay ng anumang Kasulatang bago 
dito, at isang tagabantay sa ibabaw nito. Kaya 
maghukom sa pagitan nila sa pamamagitan 
niyang isiniwalat ni Allah, at huwag sumunod 
sa kanilang mga mithiing malayo sa 
katotohanang dumating sa iyo. Sa bawa't isa 
Kami ay nagtakda ng isang banal na kautusan 
at isang iginuhit na landas. Kung inibig ni 
Allah, Kanyang magagawa kayong isang 
pamayanan. Nguni't upang Siya ay 
makasubok sa inyo sa pamamagitan niyang 
Kanyang ibinigay sa inyo (Siya ay gumawa sa 
inyo tulad sa kayo ay sa ngayon). Kaya 
magpaligsahan isa sa isa pa sa mabuting mga 
gawa. Kay Allah kayo ay babalik lahat, at Siya 
pagkatapos ay magpapasabi sa inyo tungkol 
diyang sa loob noon kayo ay nagkaiba. 


49. Kaya maghukom sa pagitan nila sa 
pamamagitan niyang isiniwalat ni Allah, at 
huwag sumunod sa kanilang mga minimithi, 
nguni't mag-ingat sa kanilang baka sila ay 
gumanyak sa iyo galing sa ilang bahagi niyang 
isiniwalat ni Allah sa iyo. At kung sila ay 
pumihit palayo, sa gayon alaming ang ibig ni 
Allah ay hampasin sila dahil sa ilang 
kasalanan nila. O! marami sa sangkatauhan 
ay mga nabubuhay sa masama. 


50. Ito ba ay paghuhukom noong panahon 
ng (hindi binyagang) kamangmangang 
kanilang hinahanap? Sino ang higit na 
magaling kaysa kay Allah para sa 
paghuhukom sa isang mga taong may 
katiyakan (sa kanilang paniniwala)? 


51. O kayong naniniwala! Huwag kunin 
ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang mga 
kaibigan. Sila ay mga magkakaibigan isa sa 
isa pa. Siya sa inyong kumuha sa kanila bilang 
mga kaibigan ay (isa) sa kanila. O! si Allah ay 
hindi pumapatnubay sa kataong gumagawa ng 
mali. 


52. At iyong nakita ang mga yaong sa 
kanilang mga puso ay isang sakit na 
nakikipag-unahan patungo sa kanila, 
nagsasabi: Kami ay takot na baka mahulog 
ang isang pagbabago ng kapalaran sa amin. 
At maaaring mangyaring si Allah ay mangako 
(sa iyo) ng tagumpay, o isang kautusan galing 
sa Kanyang Harapan. Pagkatapos sila ay 
magsisisi sa kanilang lihim na mga iniisip. 


53. Pagkatapos ang mga naniniwala ay 
magsasabi (sa Mga Tao ng Kasulatan): Ang 
mga ito ba silang sumumpa kay Allah ng 
kanilang pinakapambigkis na mga sumpang 
sila ay talagang kasama ninyo? Ang kanilang 
mga gawa ay nabigo, at sila ay naging mga 
talunan. 


54. O kayong naniniwala: Sinuman sa 
inyong maging isang lagalag galing sa 
kanyang pagsamba (ay alam na sa kanyang 
katayuan) si Ala ay magdadala ng isang mga 
taong Kanyang mahal at nagmamahal sa 
Kanya, mapagpakumbaba sa mga naniniwala, 
mahigpit sa mga hindi naniniwala, 
nagsusumikap sa landas ni Allah, at hindi 
natatakot sa sisi ng alinmang naninisi. Ang 
ganyan ay ang pabuya ni Allah na Kanyang 
ibinigay sa Kanyang ibig. Si Allah ay 
Yumayakap sa Lahat, Nakaaalam ng Lahat. 


55. Ang inyong kaibigan ay maaaring 
maging si Allah lamang, at ang Kanyang 
mensahero at ang mga yaong naniniwala, na 
nagtataguyod ng pagsamba at nagbabayad ng 


nararapat sa mahirap, at yumuyukong pababa 
(sa dalangin). 


56. At sinumang kumuha kay Allah at sa 
Kanyang mensahero at sa mga yaong 
naniniwala bilang kaibigan (ay makaaalam na), 
O! ang bahagi ni Allah, sila ay ang 
mapagwagi. 


57. O kayong naniniwala! Huwag piliin 
bilang mga kaibigan ang ganyan sa mga 
yaong tumanggap ng Kasulatan bago sa inyo 
at mga hindi naniniwalang gumagawang isang 
biro at laro ang inyong pagsamba. Nguni't 
tuparin ang inyong tungkulin kay Allah kung 
kayo ay tunay na mga naniniwala. 


58. At nang kayo ay tumatawag sa 
dalangin sila ay kumukuha nito bilang biro at 
laro. Iyan ay dahil sa sila ay kataong hindi 
nakauunawa. 


59. Sabihin: O Mga Tao ng Kasulatan! 
Kayo ba ay sumisisi sa amin para sa wala 
maliban sa kami ay naniniwala kay Allah at 
diyan sa isiniwalat sa amin at diyan sa 
isiniwalat noong unang panahon, at sapagka't 
karamihan sa inyo ay mga nabubuhay sa 
masama? 


60. Sasabihin ko ba sa inyo ang isang higit 
na masama (ang kalagayan) kaysa kanila para 
sa kaparusahan ni Allah? Higit na masama 
(ang kalagayan niyang) kinasuklaman ni Allah, 
siyang sa kanya ay nahulog ang galit Niya! 
Higit na masama siyang ang kanyang katulad 
ay ginawa ni Allah na ang ilan ay mga bakulaw 
at baboy, at naglingkod sa mga huwad. Ang 
ganyan ay nasa higit na masamang kalagayan 
at higit na naligaw galing sa pantay na daan. 


75 


61. Nang sila ay dumating sa inyo (mga 
Muslim), sila ay nagsabi: Kami ay naniniwala, 
nguni't sila ay dumating sa walang paniniwala 
at sila ay lumabas na walang pagbabago; at si 
Allah ay pinakanakaaalam ng anong kanilang 
itinatago. 


62. At iyong nakita ang marami sa 
kanilang nakikipagpaligsahan ang isa sa isa 
pa sa pagkakasala at pagsuway at sa kanilang 
paglamon ng hindi makatarungang 
pakinabang. Talagang ang masama ay ang 
anong kanilang ginagawa. 


63. Bakit ang mga rabi at mga pari ay hindi 
nagbawal ng kanilang masamang pananalita 
at kanilang paglamon ng hindi makatarungang 
pakinabang? Talagang ang masama ay 
kanilang gawangkamay. 


64. Ang mga Hudyo ay nagsabi: Ang 
kamay ni Allah ay may gapos. Ang kanilang 
mga kamay ay may gapos at sila ay 
kinasuklaman sa pagsasabi ng gayon! Hindi, 
nguni't ang dalawa Niyang kamay ay nakaunat 
palabas na maluwang sa biyaya. Siya ay 
nagkakaloob tulad sa Kanyang ibig. Iyang 
isiniwalat sa iyo galing sa iyong Panginoon ay 
tiyak na magdaragdag ng hindi pagsunod at 
hindi paniniwala ng marami sa kanila, at Kami 
ay naghasik sa kanila ng pag-aaway at galit 
hanggang sa Araw ng Pagkabuhay. 
Kasinglimit ng kanilang pagsisindi ng isang 
apoy para sa labanan, si Allah ay pumapatay 
nito. Ang kanilang pagsisikap ay para sa 
kasamaan sa lupain, at si Allah ay hindi mahal 
ang mga mapagpasama. 


65. Kung ang Mga Tao ng Kasulatan 
lamang ay maniniwala at magtatakwil (sa 
masama), talagang Kami ay magpapatawad 
ng kanilang mga kasalanan sa kanila at 


76 


talagang Kami ay magdadala sa kanilang 
patungo sa mga Hardin ng Kasiyahan. 


66. Kung sila ay sumunod sa Tora at sa 
Gospel at diyan sa isiniwalat sa kanilang 
galing sa kanilang Panginoon, sila ay talagang 
aalagaan galing sa ibabaw nila at sa ilalim ng 
kanilang mga paa. Sa kanila ay mga taong 
mahinahon nguni't ang marami sa kanila ay 
may masamang ugali. 


67. O Mensahero! Gawing alam iyang 
isiniwalat sa iyo galing sa iyong Panginoon, 
sapagka't kung ikaw ay hindi gagawa nito, 
hindi mo maihahatid ang Kanyang pahatid. Si 
Allah ay magtatanggol sa iyo sa 
sangkatauhan. O! si Allah ay hindi 
pumapatnubay sa kataong hindi naniniwala. 


68. Sabihin: O Mga Tao ng Kasulatan! 
Kayo ay wala (ng batayan) hanggang sa kayo 
ay sumunod sa Tora at sa Gospel at diyan sa 
isiniwalat sa inyo galing sa inyong Panginoon. 
lyang isiniwalat sa iyo (Muhamad) galing sa 
iyong Panginoon ay tiyak na magdaragdag ng 
hindi pagsunod at hindi paniniwala sa marami 
sa kanila. Nguni't huwag maghinagpis para sa 
kataong hindi naniniwala. 


69. O! ang mga yaong naniniwala, at ang 
mga yaong mga Hudyo, at mga Sabayano at 
mga Kristiyano - Sinumang naniniwala kay 
Allah at sa Huling Araw at gumagawa ng 
matuwid - walang takot na darating sa kanila o 
sila ay maghihinagpis. 


70. Kami ay gumawa ng isang kasunduan 
sa katandaan sa Mga Anak ni Israel at Kami 
ay nagpadala sa kanila ng mga mensahero. 
Kasinglimit sa pagdating ng isang mensahero 
sa kanilang kasama iyang hindi minithi ng 


kanilang mga kaluluwa (sila ay 
mapaghimagsik). Ang ilan (sa kanila) ay 
kanilang itinatwa at ang ilan ay kanilang 
pinaslang. 


71. Kanilang inisip na walang pinsalang 
manggagaling dito, sa gayon sila ay kusang 
naging bulag at bingi. At pagkatapos si Allah 
ay pumihit (sa awa) patungo sa kanila. Ngayon 
(kahi't pagkatapos niyan) ay marami sa 
kanilang kusang naging bulag at bingi. Si Allah 
ay Tagamasid ng anong kanilang ginagawa. 


72. Sila talaga ay hindi naniniwalang 
nagsabi: O! si Allah ay ang Mesia, anak na 
lalaki ni Maria. Ang Mesia (kanyang sarili) ay 
nagsabi: O Mga Anak ni Israel! Sambahin si 
Allah, ang aking Panginoon at inyong 
Panginoon. O! sinumang maghambing ng mga 
katambal kay Allah, para sa kanya ay 
ipinagbawal ni Allah ang Paraiso. Ang 
kanyang pamamalagian ay ang Apoy. Para sa 
mga gumagawa ng masama ay walang 
magiging mga katulong. 


73. Sila talaga ay hindi naniniwalang 
nagsabi: O! si Allah ang ikatlo sa tatlo: 
samantalang walang Maykapal maliban sa 
Isang Maykapal. Kung sila ay hindi tumigil sa 
pagsasabi ng gayon, isang masakit na wakas 
ang mahuhulog. sa mga yaon sa kanilang 
hindi naniniwala. 


74. Hindi ba sila sa halip ay pipihit patungo 
kay Allah at hahanap ng kapatawaran sa 
Kanya? Sapagka't si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


75. Ang Mesia, anak na lalaki ni Maria, ay 
walang iba kundi isang mensahero, mga 
mensahero (na katulad niya) ay dumaang 


palayo bago sa kanya. At ang kanyang ina ay 
isang banal na babae. At kapwa sila dating 
kumakain ng (makalupang) pagkain. Tingnan 
kung paanong Aming ginawang ang mga 
isiniwalat ay maliwanag para sa kanila, at 
tingnan kung paanong sila ay pumihit palayo! 


76. Sabihin: Kayo ba ay nagdulot sa 
kinalalagyan ni Allah niyang walang 
pagmamay-ari para sa inyong sakit o gamit? 
Si Allah itong Siya ay ang Tagarinig, 
Tagaalam. 


77. Sabihin: O Mga Tao ng Kasulatan! 
Huwag magbigay ng diin sa inyong pagsamba 
ng iba kaysa katotohanan, at huwag sumunod 
sa masamang mga pagnanasa ng kataong 
nagkamali sa katandaan at nagdala sa marami 
sa pagkaligaw, at nagkamali galing sa isang 
pantay na daan. 


78. Ang mga yaon sa Mga Anak ni Israel 
na naligaw ay kinasuklaman sa pamamagitan 
ng dila ni Dabid, at ni Hesus, anak na lalaki ni 
Maria. Iyan ay sapagka't sila ay naghimagsik 
at dating sumusuway. 


79. Sila ay hindi pumigil isa sa isa pa 
galing sa kasamaang kanilang ginawa. 
Talagang kasamaan iyang kanilang dating 
ginagawa! 


80. Iyong nakita ang marami sa kanilang 
nakikipagkaibigan sa mga yaong hindi 
naniniwala. Talagang masama para sa kanila 
iyang sila (kanilang mga sarili) ay nagpadala 
bago sa kanila: na si Allah ay magagalit sa 
kanila at sa wakas sila ay mamamalagi. 


77 


81. Kung sila ay naniwala kay Allah at sa 
Propeta at diyan sa isiniwalat sa kanya, sila ay 
hindi pipili sa kanila bilang mga kaibigan. 
Nguni't marami sa kanila ang may masamang 
pag-uugali. 


82. Ikaw ay makatatagpong ang 
pinakamapusok sa sangkatauhan sa galit sa 
mga yaong naniniwala (ay) ang mga Hudyo at 
ang mga sumasamba sa huwad. At ikaw ay 
makatatagpong ang pinakamalapit sa kanila 
sa pagmamahal sa mga yaong naniniwala ay 
ang mga yaong nagsabi: O! kami ay mga 
Kristiyano. Iyan ay sapagka't mayroon sa 
kanilang mga pari at mga monghe, at 
sapagka't sila ay hindi mayabang. 


83. Nang sila ay makinig diyan sa 
isiniwalat sa mensahero, nakita mo ang 
kanilang mga matang apaw ang mga luha 
dahil sa kanilang pagkakilala sa Katotohanan. 
Sila ay nagsabi: Aming Panginoon! Kami ay 
naniniwala. Itala kami bilang kasama ng mga 
saksi. 


84. Paanong kami ay hindi maniniwala kay 
Allah at diyan sa dumating sa amin tungkol sa 
Katotohanan? At (paanong kami ay hindi) 
aasang ang aming Panginoon ay magdadala 
sa amin sa loob kasama ng matuwid na 
katao? 


85. Ginantimpalaan ni Allah sila dahil diyan 
sa kanilang sinasabi - mga Harding sa ilalim 
ay mga ilog na dumadaloy, sa loob noon sila 
ay mamamalagi magpakailanman. Iyan ay ang 
gantimpala ng mabuti. 


86. Nguni't ang mga yaong hindi 
naniniwala at nagtatatwa sa Aming mga 


78 


isiniwalat, sila ay mga nagmamay-ari ng 
Impiyernong Apoy. 


87. O kayong naniniwala! Huwag 
ipagbawal ang mabuting mga bagay na 
ginawa ni Allah na makatarungan para sa inyo, 
at huwag sumuway. O! si Allah ay hindi mahal 
ang mga sumusuway. 


88. Kumain niyang ipinagkaloob ni Allah sa 
inyo bilang pagkaing makatarungan at mabuti, 
at tuparin ang inyong tungkulin kay Allah na sa 
Kanya kayo ay mga naniniwala. 


89. Si Allah ay hindi kukuha sa inyong 
gumawa para diyan sa hindi sinasadya sa 
inyong mga panunumpa, nguni't Siya ay 
kukuha sa inyong gumawa para sa mga 
panunumpang inyong sinumpaan ng taimtim. 
Ang kabayaran doon ay ang pagpapakain ng 
sampu sa nangangailangang ang kapantay ay 
pagkain ng inyong sariling katao, o ang 
pagpapadamit sa kanila, o ang pagpapalaya 
ng isang alipin, at para sa kanyang hindi 
makatagpo (ng paraan upang magawa ang 
gayon) sa gayon isang pag-aayuno ng tatlong 
araw. Ito ay ang kabayaran ng inyong mga 
panunumpa nang kayo ay sumumpa, at 
tuparin ang inyong mga panunumpa. Kaya si 
Allah ay nagpaliwanag sa inyo ng Kanyang 
mga isiniwalat upang kayo sana ay magbigay 
ng pasasalamat. 


90. O kayong naniniwala! Ang matapang 
na inumin at mga laro ng kapalaran at mga 
batong itinatag at binabanal na mga palaso ay 
isa lamang pawalangpuri ng gawangkamay ni 
Satanas. Iwanan ito sa tabi upang kayo ay 
magtagumpay. 


91. Si Satanas ay naghanap lamang ng 
paghahasik sa inyo ng away at galit sa 
pamamagitan ng matapang na inumin at mga 
laro ng kapalaran, at pagpipihit sa inyo galing 
sa alaala ni Allah at galing sa ((Kanyang) 
pagsamba. Kayo ba sa gayon ay 
makapagpipigil? 


92. Sundin si Allah at sundin ang 
mensahero, at mag-ingat! Nguni't kung kayo 
ay pumihit palayo, sa gayon alaming ang 
tungkulin lamang ng Aming mensahero ay 
maliwanang na pagpapahatid (ng pahatid). 


93. Walang magiging kasalanan (na isisisi) 
sa mga yaong naniniwala at gumagawa ng 
mabuting mga gawa para sa anong kanilang 
maaaring kinain (sa nakaraan). Kaya maging 
mapag-isip ng inyong tungkulin (kay Allah), at 
gumawa ng mabuting mga gawa, at minsang 
muli: maging mapag-isip ng inyong tungkulin, 
at gumawa ng matuwid. Si Allah ay mahal ang 
mabuti. 


94. O kayong naniniwala! Si Allah ay 
talagang susubok sa inyo ng ilang kung ano 
(sa bagay) ng larong inyong kinuha sa 
pamamagitan ng inyong mga kamay at inyong 
mga sibat, upang si Allah ay makaalam sa 
kanyang takot sa Kanya ng lihim. Sinumang 
sumuway matapos ito, para sa kanya ay may 
isang masakit na wakas. 


95. O kayong naniniwala! Huwag pumatay 
ng mailap na palaro habang kayo ay nasa 
pilgrimahe. Sinuman sa inyong pumaslang nito 
sa takdang kadahilanan, siya ay magbabayad 
ng kabayaran nitong katumbas niyang 
kanyang pinaslang, sa maamong mga hayop, 
ang tagahukom ay dalawang lalaki sa inyong 
kilala sa paghuhukom, (ang kabayaran ay) 
dadalhin bilang isang alay sa Kaaba; o bilang 
kabayaran, siya ay magpapakain sa mahirap 


na mga tao, o ang katumbas doon sa pag- 
aayuno, upang kanyang matikman ang 
masamang mga kinalabasan ng kanyang 
gawa. Si Allah ay nagpatawad sa anumang 
(kauri nitong) maaaring nangyari sa nakaraan, 
nguni't sinumang makalimot, si Allah ay 
kukuha ng kaparusahan galing sa kanya. Si 
Allah ay Makapangyarihan, Kayang 
magpabayad (ng mali). 


96. Ang mangaso at kumain ng isda sa 
dagat ay ginawang makatarungan para sa 
inyo, isang laang pangkinabukasan para sa 
inyo at para sa mga mandaragat, nguni't ang 
mangaso sa lupain ay ipinagbawal sa inyo 
habang kayo ay nasa pilgrimahe. Maging 
mapag-isip sa inyong tungkulin kay Allah, sa 
Kanya kayo ay titipunin. 


97. Si Allah ay humirang sa Kaaba, ang 
Banal na Tahanan, isang pamantayan para sa 
sangkatauhan, at sa Banal na Buwan, at sa 
alay at sa mga kuwintas na bulaklak. Iyan ay 
gayon upang kayo ay makaalam na si Allah ay 
alam ang anumang nasa mga langit at 
anumang nasa lupa at si Allah ay Tagaalam 
ng lahat ng mga bagay. 


98. Alaming si Allah ay Mahigpit sa 
pagpaparusa, nguni't si Allah (rin) ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


99. Ang tungkulin lamang ng mensahero 
ay ang magpahatid (ng pahatid). Si Allah ay 
alam ang anong inyong inihayag at ang anong 
inyong itinago. 


100. Sabihin: Ang masama at ang mabuti 
ay hindi magkatulad kahi't na ang marami sa 
masama ay umaakit sa iyo. Kaya maging 
mapag-isip ng inyong tungkulin kay Allah, O 


79 


mga tao ng pagkakaunawa, upang kayo ay 
magtagumpay. 


101. O kayong naniniwala! Huwag itanong 
ang mga bagay, na kung ang mga ito ay 
ipinaalam sa inyo, ay babagabag sa inyo, 
nguni't kung kayo ay magtanong sa kanila 
kung kailan ang Kuran ay isinisiwalat, sila ay 
gagawing kilala ninyo. Si Allah ay 
nagpapatawad nito, sapagka't si Allah ay 
Mapagpatawad, Mapagbigay. 


102. Isang katao bago sa inyo ang 
nagtanong (tungkol sa ganyang mga 
pagsisiwalat) at pagkatapos ay hindi naniwala 
sa loob noon. 


103. Si Allah ay hindi nagtakda ng 
alinmang nasa kalikasan ng isang Bahira o 
isang Saiba o isang Wasila o Hami (ng mga 
bakahan), nguni't ang mga yaong hindi 
naniniwala ay tumuklas ng isang 
kasinungalingan laban kay Allah. Karamihan 
sa kanila ay walang pag-iisip. 


104. At nang sinabi sa kanila: Pumunta 
diyan sa isiniwalat ni Allah at sa mensahero, 
sila ay nagsabi: Sapat na para sa amin iyang 
sa loob noon ay aming natagpuan ang aming 
mga ama. Ano! Kahi't na ang kanilang mga 
ama ay walang kaalamang anuman, at walang 
batayan? 


105. O kayong naniniwala! Kayo ay may 
pamamahala ng inyong sariling mga kaluluwa. 
Siyang nagkamali ay hindi makasasakit sa 
inyo kung kayo ay matuwid na pinatnubayan. 
Kay Allah kayong lahat ay babalik, at 
pagkatapos Siya ay magpapabatid sa inyo ng 
anong dati ninyong ginagawa. 


80 


106. O kayong naniniwala! Pabayaang 
magkaroon ng mga saksi sa pagitan ninyo 
kapag ang kamatayan ay nalalapit sa isa sa 
inyo, sa panahon ng pamana - dalawang 
saksi, mga makatarungang kalalakihang galing 
sa inyo o dalawang ibang galing sa isa pang 
lipi, sa kalagayang kayo ay nakikilaban sa 
lupain at ang kamalasan ng kamatayan ay 
bumagsak sa inyo. Kayo ay dapat magtala sa 
kanilang dalawa matapos ang dalangin, at, 
kung kayo ay nag-aalinlangan, sila ay 
gagawing sumumpa kay Allah (na nagsasabi): 
Kami ay hindi kukuha ng isang lagay, kahi't na 
ito ay (sa kabutihan ng) isang malapit na 
kaanak o kami ay magtatago ng pagpapatunay 
ni Allah, sapagka't sa gayon sa katunayan 
kami ay magiging sa makasalanan, 


107. Nguni't pagkatapos, kung pagkaraan 
ay mapatunayang silang dalawa ay matangi sa 
(paghihinala ng) pagkakasala, pabayaan ang 
dalawang mga ibang kumuha ng kanilang 
lugar sa mga yaong may malapit na pakialam, 
at pabayaan silang sumumpa kay Allah, 
(nagsasabi): Sa katunayan ang aming 
pagpapatunay ay higit na totoo kaysa kanilang 
pagpapatunay at kami ay hindi sumuway (sa 
mga dulo ng tungkulin), sapagka't sa gayon sa 
katunayan kami ay magiging sa mga 
gumagawa ng mali. 


108. Kaya higit na maaaring sila ay 
magbabata ng tunay na saksi o matatakot na 
pagkatapos ng kanilang panunumpa ang 
panunumpa (ng mga iba) ay kukunin. Kaya 
maging mapag-isip ng inyong tungkulin (kay 
Allah) at makinig. Si Allah ay hindi 
pumapatnubay sa nagmamatigas na katao. 


109. Sa araw nang si Allah ay magtitipong 
samasama sa mga mensahero, at magsasabi: 
Ano ang inyong sagot (galing sa 
sangkatauhan)? Sila ay magsasabi: Kami ay 


walang kaalaman. O! Ikaw, Ikaw lamang ay 
ang Tagabatid ng Mga Nakatagong Bagay. 


110. Nang sabihin ni Allah: O Hesus, anak 
na lalaki ni Maria! Alalahanin ang Aking tulong 
sa iyo at sa iyong ina, kung paano Ako 
nagpalakas sa iyo sa pamamagitan ng banal 
na Diwa, upang ikaw ay makipag-usap sa 
sangkatauhan sa duyan tulad sa sapat na 
gulang, at kung paano Ako nagturo sa iyo ng 
Kasulatan at Katalinuhan at ng Tora at ng 
Gospel: at kung paano mo ginawang hubugin 
ang putik tulad sa katularan ng isang ibon sa 
pamamagitan ng Aking pahintulot, at ginawang 
hipan ito at ito ay isang ibon sa pamamagitan 
ng Aking pahintulot, at ikaw ay nagpagaling sa 
kanyang ipinanganak na bulag at ng may 
ketong sa pamamagitan ng Aking pahintulot, 
at kung paano mo ginawang patayuin ang 
patay, sa pamamagitan ng Aking pahintulot: at 
kung paano Kong pinigil ang Mga Anak ni 
Israel sa (pananakit sa) iyo nang ikaw ay 
dumating sa kanilang may maliwanag na mga 
katibayan, at ang mga yaon sa kanilang hindi 
naniniwala ay sumigaw: Ito ay walang iba 
kundi salamangka lamang. 


111. At nang Aking binigyang sigla ang 
mga alagad, (nagsasabi): Maniwala sa Akin at 
sa Aking mensahero, sila ay nagsabi: Kami ay 
naniniwala. Maging saksing kami ay sumuko 
(sa Iyo). 


112. Nang ang mga alagad ay nagsabi: O 
Hesus, anak na lalaki ni Maria! Ang iyo bang 
Panginoon ay kayang magdalang pababa para 
sa amin ng isang mantel na may pagkaing 
galing sa langit? Siya ay nagsabi: Tuparin ang 
inyong tungkulin kay Allah, kung kayo ay tunay 
na mga naniniwala. 


113. Sila ay nagsabi: Kami ay nagmithing 
kumain doon, upang kami ay makapagbigay 


ng kasiyahan sa aming mga puso at 
makaalam na ikaw ay nagsalita ng 
katotohanan sa amin, at doon kami ay 
maaaring maging mga saksi. 


114. Si Hesus, anak na lalaki ni Maria, ay 
nagsabi: O Allah, Panginoon namin! Ipadalang 
pababa para sa amin ang isang mantel na 
may pagkaing galing sa langit upang ito ay 
maging isang handaan para sa amin, para sa 
una sa amin at para sa huli sa amin, at isang 
tanda galing sa lyo. Bigyan kami ng kakainin, 
sapagka't Ikaw ay ang Pinakamagaling sa Mga 
Nagpapakain. 


115. Si Allah ay nagsabi: O! Aking 
ipinadala itong pababa para sa inyo, At 
sinumang hindi maniwala sa inyo pagkatapos, 
siya talaga ay Aking parurusahan ng isang 
kaparusahang sa pamamagitan noon Ako ay 
hindi nagparusa sa alinman sa (Aking) mga 
nilalang. 


116. At nang si Allah ay nagsabi: O Hesus, 
anak na lalaki ni Maria! Ginawa mo bang 
sabihin sa sangkatauhan: Kunin ako at ang 
aking ina bilang dalawang maykapal bukod 
kay Allah? Siya ay nagsabi: Maging kapuripuri! 
Hindi sa akin ang magsalita niyang doon ay 
wala akong karapatan. Kung aking dating 
sinasabi ito, sa gayon Ikaw ay talagang 
makaaalam nito. Ikaw ay nakaaalam ng anong 
nasa aking isip at ako ay hindi nakaaalam ng 
anong nasa lyong isip, O! Ikaw, Ikaw lamang 
ay ang Tagaaalam ng Mga Nakatagong 
Bagay. 


117. Ako ay nagsalita sa kanila lamang 
niyang Iyong ipinag-utos sa akin, (nagsasabi): 
Sambahin si Allah, ang aking Panginoon at 
ang inyong Panginoon. Ako ay isang saksi sa 
kanila habang ako ay namamalagi sa kanila, at 
nang Ikaw ay kumuha sa akin Ikaw ay ang 


81 


Tagamasid sa ibabaw nila. Ikaw ay Saksi sa 
ibabaw ng lahat ng mga bagay. 


118. Kung Ikaw ay magparusa sa kanila, 
O! sila ay lyong mga tagapaglingkod, at kung 
Ikaw ay magpatawad sa kanila (O! sila ay 
lyong mga tagapaglingkod). O! Ikaw, Ikaw 
lamang ay ang Makapangyarihan, ang Paham. 


119. Si Allah ay nagsabi: lto ay isang araw 
na dito ang kanilang pagkamatapat ay 
nagpakinabang sa matapat, sapagka't ang 
kanila ay mga Harding sa ilalim ay mga ilog na 
dumadaloy, sa loob noon sila ay ligtas 
kailanman, kumukuha si Allah ng kasiyahan sa 
kanila at sila sa Kanya. lyan ay ang dakilang 
tagumpay. 


120. Kay Allah ang pagmamay-ari ng 
Nasasakupan ng mga langit at ng lupa at 
anuman sa loob nito, at Siya ay Kayang 
gumawa ng lahat ng mga bagay. 


SURA VI 
BAKAHAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Papuri ay maging kay Allah, Siyang 
lumikha ng mga langit at ng lupa, at nagtakda 
ng dilim at liwanag. Subali't ang mga yaong 
hindi naniniwala ay naghambing ng mga 
kaagaw sa kanilang Panginoon. 


82 


2. Siya itong lumikha sa inyong galing sa 
putik, at nag-utos ng isang kawakasan para sa 
inyo. Isang kawakasan ay itinakdang kasama 
Siya. Subali't kayo ay nag-aalinlangan pa rin! 


3. Siya ay si Allah sa mga langit at sa lupa. 
Alam Niya ang kapwa inyong lihim at inyong 
sinasambit, at alam Niya ang anong inyong 
kinita. 


4. Wala kailanmang dumating doon sa 
kanilang isang isiniwalat sa mga isiniwalat ni 
Allah na sila ay hindi pumihit palayo galing 
dito. 


5. At sila ay nagtatwa sa katotohanan 
nang ito ay dumating sa kanila. Nguni't may 
darating sa kanilang mga pambungad niyang 
dati ay kanilang kinukutya. 


6. Hindi nila nakita kung ilang isang 
salinlahi ang Aming winasak bago sa kanila, 
na Aming itinaguyod sa lupang higit na 
matatag kaysa pagtataguyod Namin sa inyo, 
at Kami ay nagpahulog sa kanila ng maraming 
ulan galing sa langit, at gumawa sa mga ilog 
na dumaloy sa ilalim nila. Subali't Aming 
winasak sila dahil sa kanilang mga kasalanan, 
at nilikha pagkatapos nila ang isa pang 
salinlahi. 


7. Kung Aming ipinadalang pababa sa iyo 
(Muhamad) ang isang sulat sa balat ng hayop, 
upang kanilang masalat ito ng kanilang mga 
kamay, ang mga yaong hindi naniniwala ay 
magsasabi: Ito ay walang iba kundi 
salamangka lamang. 


8. Sila ay nagsabi: Bakit hindi isang anghel 
ang ipinadalang pababa sa kanila? Kung Kami 


ay nagpadalang pababa ng isang anghel, sa 
gayon ang bagay ay mahuhukuman, walang 
dagdag na panahon ang ipahihintulot sa kanila 
(para sa pag-iisip). 


9. Kung Aming hinirang ang isang anghel 
(na Aming mensahero), Kami talaga ay 
gumawa sa kanya bilang isang lalaki (upang 
siya ay maaaring makipag-usap sa mga 
kalalakihan), at (sa gayon) magpalabo para sa 
kanila (ng katotohanang) kanilang pinalabo na. 


10. Mga mensahero (ni Allah) ay 
pinagkukutya bago sa iyo, nguni't iyang diyan 
sila ay nangutya ay pumalibot sa ganyan sa 
kanilang nangutya. 


11. Sabihin (sa mga hindi naniniwala): 
Maglakbay sa lupain, at tingnan ang kalikasan 
ng kinalabasan para sa mga umayaw! 


12. Sabihin: Kanino ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at sa lupa? Sabihin: 
Kay Allah. Kanyang ipinag-utos para sa 
Kanyang Sarili ang awa, upang Kanyang 
maaaring madala kayong lahat samasama 
patungo sa isang Araw na doon ay walang 
pag-aalinlangan. Ang mga yaong sumira ng 
kanilang mga kaluluwa ay hindi maniniwala. 


13. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng 
anumang nagpapahinga sa gabi at sa araw. 
Siya ay ang Tagarinig, ang Tagaalam. 


14. Sabihin: Ako ba ay pipili bilang isang 
tagapagtanggol na kaibigan sa iba maliban 
kay Allah, ang Tagasimula ng mga langit at ng 
lupa, na nagpapakain at kailanman ay hindi 
pinakakain? Sabihin: Ako ay inutusang maging 
una sa pagsuko (sa Kanya). At huwag ka (O 


Muhamad) maging sa mga sumasamba sa 
huwad. 


15. Sabihin: Ako ay takot, kung ako ay 
maghihimagsik laban sa aking Panginoon, ang 
kabayaran ay isang Nakahihindik na Araw. 


16. Siya (na ang ganyang kabayaran) ay 
inilayo sa araw na iyan, (si Allah) sa katunayan 
ay may awa sa kanya. lyan ay magiging 
hudyat ng tagumpay. 


17. Kung si Allah ay sumalang sa iyo ng 
sakit, walang ibang makagagaling doon 
maliban sa Kanya, at kung Siya ay sumalang 
sa iyo ng mabuting kapalaran (walang ibang 
makapipigil nito), sapagka't Siya ay Kayang 
gumawa ng lahat ng mga bagay. 


18. Siya ay ang Makapangyarihan sa 
ibabaw ng Kanyang mga tagapaglingkod, at 
Siya ay ang Paham, ang Tagaalam. 


19. Sabihin (O Muhamad): Anong bagay 
ang pinakamatimbang sa pagpapatunay? 
Sabihin: Si Allah ay saksi sa pagitan ninyo at 
sa akin. At itong Kuran ay naging pampasigla 
sa akin, upang ako ay makapagbabalang 
kasama noon sa inyo at sinumang aabutan 
nito. Kayo ba sa katunayan ay sumaksing may 
mga maykapal bukod kay Allah? Sabihin: Ako 
ay hindi nagdala ng ganyang saksi. Sabihin: 
Siya lamang ay isang Maykapal. O! ako ay 
walang kinalaman diyan sa inyong 
inihahambing (sa Kanya). 


20. Ang mga yaon sa kanilang Aming 
ibinigay ang Kasulatan ay kumilala (sa 
Pagsisiwalat na ito) tulad sa kanilang pagkilala 
sa kanilang mga anak na lalaki. Ang mga 


83 


yaong sumira ng kanilang sariling mga 
kaluluwa ay hindi maniniwala. 


21. Sino ang gumawa ng higit na malaking 
kamalian kaysa kanyang tumuklas ng isang 
kasinungalingan laban kay Allah at nagtakwil 
sa Kanyang mga isiniwalat? O! ang mga 
gumagawa ng mali ay hindi magiging 
matagumpay. 


22. At sa araw na Kami ay magtitipon sa 
kanilang samasama, Kami ay magsasabi sa 
mga yaong naghambing ng mga katambal 
(kay Allah): Nasaan ngayon ang mga yaong 
katambal ng inyong gawangpaniniwala? 


23. Sa gayon sila ay hindi magkakaroon 
ng panlaban maliban sa sila ay magsasabi: 
Kay Allah, aming Panginoon, kami kailanman 
ay hindi naging mga sumasamba sa huwad. 


24. Tingnan kung paano sila 
nagsinungaling laban sa kanilang mga sarili, at 
(paanong) ang bagay na kanilang ginawa ay 
bumigo sa kanila! 


25. Sa kanila ay may ilang nakinig sa iyo, 
nguni't Kami ay naglagay sa kanilang mga 
puso ng mga tabing, maliban kung sila ay 
makaunawa, at sa kanilang mga tenga isang 
pagkabingi. Kung kanilang makita ang bawa't 
palantandaan sila ay hindi maniniwala sa loob 
noon, sa kaduluhang kapag sila ay dumating 
sa iyo upang makipagtalo sa iyo, ang mga 
hindi naniniwala ay nagsasabi: Ito ay walang 
iba kundi mga kabulaanan ng mga tao sa 
katandaan. 


26. At sila ay nagbawal (sa mga tao) 
galing dito at umiwas dito, at sila ay sumira sa 


84 


wala maliban sa kanilang mga sarili, bagama't 
hindi sila nakararamdam. 


27. Kung iyong makikita nang sila ay 
inihanda sa harapan ng Apoy at nagsabi: O! 
maaaring kami ay pabalikin! Sa gayon 
maaaring kami ay hindi magtatwa sa mga 
isiniwalat ng aming Panginoon, kami sa halip 
ay magiging sa mga naniniwala! 


28. Hindi, nguni't iyan ay naging 
maliwanag sa kanilang noong una ay dati 
nilang itinatago. At kung sila ay ipadalang 
pabalik sila ay babalik diyan sa ipinagbawal sa 
kanila. O! sila ay mga sinungaling. 


29. At sila ay nagsabi: Walang iba maliban 
sa aming buhay sa daigdig, at kami ay hindi 
itatayo (muli). 


30. Kung iyong makikita nang sila ay 
inihanda sa harapan ng kanilang Panginoon, 
Siya ay magsasabi: Ito ba ay hindi tunay? Sila 
ay magsasabi: Oo, sa aming Panginoon. Siya 
ay magsasabi: Tikman ngayon ang kabayaran 
para diyan sa dati ninyong hindi 
pinaniniwalaan. 


31. Sila sa katunayan ay mga talunang 
nagtatwa sa kanilang pakikipagtagpo kay Allah 
hanggang nang ang oras ay dumating sa 
kanilang bigla, sila ay sumigaw: Hinagpis para 
sa amin, na kami ay nagpabaya dito! Sila ay 
nagbata sa kanilang mga likuran ng mga 
pahirap. A, kasamaan ay iyang kanilang 
binabata! 


32. Walang iba ang buhay sa daigdig 
maliban sa isang pampalipas ng oras at isang 
laro. Higit na magaling sa kalayuan ang 


pinamamalagian ng Kabilangbuhay para sa 
mga yaong tumupad ng kanilang tungkulin 
(kay Allah). Kayo ba sa gayon ay walang isip? 


33. Alam Namin talaga kung paanong ang 
kanilang salita ay nakapagpahapis sa iyo, 
kahi't sa katunayan sila ay hindi nagtatwa sa 
iyo (Muhamad); nguni't ang mga gumagawa 
ng masama ay kumutya sa mga isiniwalat ni 
Allah. 


34. Mga mensahero sa katunayan ay 
itinatwa bago sa iyo, at sila ay naging 
matiyaga sa ilalim ng pagtatatwa at ng pag- 
uusig hanggang sa ang Aming tulong ay 
umabot sa kanila. Walang ibang 
makapagpapalit ng mga pasiya ni Allah. May 
dumating na sa iyong (ilang ano sa) mga 
pambungad ng mga mensahero (na Aming 
ipinadala noon). 


35. At kung ang kanilang pagsalungat ay 
masakit sa iyo, sa gayon, kung iyong magawa, 
hanapin ang isang daang pababa patungo sa 
daigdig o isang hagdang patungo sa langit 
upang inyong maaaring madalang patungo sa 
kanila ang isang kababalaghan (upang 
mapaniwala silang lahat)! - Kung inibig ni 
Allah, Kanyang madadala sana silang lahat 
samasamang patungo sa batayan - Kaya 
huwag kang maging sa mga mangmang. 


36. Ang makatatanggap lamang ay ang 
mga yaong nakaririnig (sa katotohanan). Para 
sa mga patay, si Allah ay magpapatayo sa 
kanila, pagkatapos sa Kanya sila ay ibabalik. 


37. Sila ay nagsabi: Bakit walang 
kababalaghang ipinadalang pababa sa kanya 
galing sa kanyang Panginoon? Sabihin: O! si 
Allah ay Kayang magpadalang pababa ng 


isang kababalaghan. Nguni't karamihan sa 
kanila ay hindi nakaaalam. 


38. Doon ay walang isang hayop sa 
daigdig, o isang lumilipad na nilalang na 
lumilipad sa dalawang pakpak, nguni't sila ay 
mga taong tulad sa inyo Kami ay walang 
kinalimutan sa Aklat (ng Aming mga pag- 
uutos). Pagkatapos sa kanilang Panginoon sila 
ay titipunin. 


39. Ang mga yaong nagtatwa sa Aming 
mga isiniwalat ay bingi at pipi sa kadiliman. 
Sinumang inibig ni Allah, Kanyang ipinadadala 
sa pagkaligaw, at sinumang inibig Niya, 
Kanyang inilalagay sa isang tuwid na landas. 


40. Sabihin: Inyo bang nakikita ang inyong 
mga sarili, kung ang kaparusahan ni Allah ay 
dumating sa inyo o ang Oras ay dumating sa 
inyong tumatawag sa iba maliban kay Allah? 
Kayo ba sa gayon ay tumawag (para tulungan) 
sa alinman maliban kay Allah? (Sagutin iyan) 
kung kayo ay matapat. 


41. Hindi, nguni't sa Kanya kayo ay 
tumawag, at Kanyang tinanggal iyang dahil 
doon kayo ay tumawag sa Kanya kung 
Kanyang ibig, at kayo ay lumimot sa anumang 
mga katambal na inyong inihambing sa Kanya. 


42. Kami ay nagpadala na sa mga taong 
nauna sa iyo, at Kami ay dumalaw sa kanilang 
kasama ang pighati at kamalasan, upang sila 
ay tumubong mapagpakumbaba. 


43. Kung nangyari lamang, nang ang 
Aming kapahamakan ay dumating sa kanila, 
sila ay naging mapagpakumbaba! Nguni't ang 
kanilang mga puso ay pinatigas at ang 


85 


demonyo ay gumawang ang lahat ng kanilang 
dating ginagawa ay maging parang 
makatarungan sa kanila! 


44. Pagkatapos, nang kanilang 
makalimutan iyang doon sila ay 
pinaalalahanan, Kami ay nagbukas sa kanila 
ng mga pinto ng lahat ng mga bagay 
hanggang, kahi't habang sila ay nagsasaya 
diyan sa ibinigay sa kanila, Kami ay kumuha 
sa kanilang mga walang kaalaman, at O! sila 
ay nabiglangpipi. 


45. Kaya sa mga taong gumawa ng mali 
ang huling napag-iwanan ay pinutol. Papuri ay 
maging kay Allah, Panginoon ng mga Daigdig! 


46. Sabihin: Inyo bang napag-isip, kung 
kuning palayo ni Allah ang inyong pandinig at 
ang inyong paningin at takipan ang inyong 
mga puso, sino ang Maykapal na 
makapagbabalik nito sa inyo maliban kay 
Allah? Tingnan kung paanong Kami ay 
nagpakita ng mga isiniwalat sa kanila! Subali't 
sila ay pumihit ding palayo. 


47. Sabihin: Nakikita ba ninyo ang inyong 
mga sarili, kung ang kaparusahan ni Allah ay 
dumating sa inyong mga walang kasalanan o 
lantaran? May mamamatay ba maliban sa 
kataong gumagawa ng mali? 


48. Kami ay hindi nagpadala ng mga 
mensahero maliban kung bilang mga tagadala 
ng mabuting balita o mga tagapagbabala. 
Sinumang maniwala at gumawa ng matuwid, 
walang takot na darating sa kanila o sila ay 
magphihinagpis. 


86 


49. Nguni't para sa mga yaong nagtatwa 
sa Aming mga isiniwalat, ang pag-uusig ay 
madarama nila para diyan sa dati nilang hindi 
sinusunod. 


50. Sabihin (O Muhamad, sa mga hindi 
naniniwala): Hindi ko sinabi sa inyong ako ay 
nagmamay-ari ng mga kayamanan ni Allah o 
ako ay may kaalaman sa Hindi Nakikita, at ako 
ay hindi nagsabi sa inyo: O! ako ay isang 
anghel. Ako ay sumusunod lamang diyan sa 
ibinigay na masigla sa akin. Sabihin: Ang 
bulag ba at ang nakakakita ay magkatulad? 
Kayo ba sa gayon ay hindi kukuha ng pag- 
iisip? 


51. Balaan sa pamamagitan nito ang mga 
yaong takot (sapagka't kanilang alam) na sila 
ay titipunin patungo sa kanilang Panginoon, 
para sa kanila ay walang tagapagtanggol na 
kaibigan o tagapamagitan bukod sa Kanya, 
upang sila ay maaaring makapagtakwil (sa 
masama). 


52. Huwag labanan ang mga yaong 
tumawag sa kanilang Panginoon sa umaga at 
sa gabi, naghahanap ng Kanyang pagtangkilik. 
Ikaw ay hindi kailangang magpaliwanag sa 
kanila ng anuman, o sila ay magpaliwanag sa 
iyo ng anuman, na ikaw ay magtataboy sa 
kanila at sa gayon ay maging sa mga 
gumagawa ng mali. 


53. At tulad sa gayon Kami ay sumubok sa 
ilan sa kanila sa pamamagitan ng mga iba, na 
sila ay nagsabi: Ang mga ito ba silang 
tinangkilik ni Allah galing sa amin? Hindi ba si 
Allah ay Pinakanakababatid ng mga 
tagapagbigay ng pasasalamat? 


54. At nang ang mga yaong naniniwala sa 
Aming mga isiniwalat ay dumating sa iyo, 
sabihin: Kapayapaan ay maging sa inyo! Ang 
inyong Panginoon ay nag-utos para sa 
Kanyang Sarili ng awa, na sinuman sa inyong 
gumawa ng kasamaan at magsisi pagkatapos 
doon at gumawa ng matuwid (para sa kanya), 
O! si Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


55. Sa gayon Kami ay nagpaliwanag ng 
mga isiniwalat upang ang landas ng hindi 
matuwid ay maging hayag. 


56. Sabihin: Ako ay pinagbawalang 
sumamba sa mga yaong tinawag ninyo sa 
halip na si Allah. Sabihin: Ako ay hindi 
susunod sa inyong mga minimithi, sapagka't 
sa gayon ako ay maliligaw at hindi magiging 
sa pinatnubayang matuwid. 


57. Sabihin: Ako ay (umaasa) sa 
maliwanag na katibayan galing sa aking 
Panginoon, samantalang kayo ay nagtatwa sa 
Kanya. Ako ay wala niyang dahil doon kayo ay 
walang tiyaga. Ang pasiya ay para kay Allah 
lamang. Siya ay nagsasabi ng katotohanan at 
Siya ay ang Pinakamagaling sa mga 
Nagpapasiya. 


58. Sabihin: Kung ako ay mayroon niyang 
dahil doon kayo ay walang tiyaga, sa gayon 
ang usapin (bago dito) ay pinagpasiyahan sa 
pagitan ko at ninyo. Si Allah ay 
Pinakanakababatid ng mga gumagawa ng 
mali. 


59. At sa Kanya ay ang mga susi ng Hindi 
Nakikita. Wala maliban sa Kanyang 
nakaaalam sa kanila. At alam Niya ang anong 
nasa lupa at sa dagat. Walang isang dahong 
bumagsak na hindi Niya ito alam, walang 


isang butil sa gitna ng kadiliman sa lupa, wala 
sa basa o tuyo, nguni't (ito ay nakatala) sa 
isang maliwanag na talaan. 


60. Siya itong tumipon sa inyo sa gabi at 
nakaalam niyang inyong ginawa sa araw. 
Pagkatapos Siya ay nagtayong muli sa inyo sa 
pagkabuhay sa loob noon, upang ang 
katapusang inihanda (para sa inyo) ay 
matupad. At pagkatapos sa Kanya ay ang 
inyong pagbabalik. Pagkatapos Kanyang 
ihahayag sa inyo ang anong inyo dating 
ginagawa. 


61. Siya ay ang Makapangyarihan sa 
ibabaw ng Kanyang mga tagapaglingkod. Siya 
ay nagpadala ng mga tagapangalaga sa 
ibabaw ninyo hanggang, nang ang kamatayan 
ay dumating sa isa sa inyo, ang Aming mga 
mensahero ay tumanggap sa kanya, at sila ay 
hindi nagpabaya. 


62. Pagkatapos sila ay lumapit kay Allah, 
ang kanilang Panginoon, ang Makatarungan. 
Talagang ang Kanya ay ang Paghuhukom. At 
Siya ay ang Pinakamabilis sa mga tumatanto. 


63. Sabihin: Sino ang nagligtas sa inyo 
galing sa kadiliman ng lupain at ng dagat? 
Kayo ay tumawag sa Kanyang 
mapagpakumbaba at palihim, (nagsasabi): 
Kung kami ay iniligtas sa (takot) na ito, kami 
ay talagang magiging sa mapagpasalamat. 


64. Sabihin: Si Allah ay nagligtas sa inyo 
dito at sa lahat ng sakit. Datapwa't kayo ay 
naghalintulad ng mga katambal sa Kanya! 


65. Sabihin: Siya ay Kayang magpadala 
ng kaparusahan sa inyo galing sa itaas o 


87 


galing sa ilalim ng inyong mga paa, o lumito sa 
inyo sa pamamagitan ng pag-aaway at 
gumawa sa inyong tumikim ng kalupitan ng isa 
sa isa pa. Tingnan kung paanong Kami ay 
nagpakita ng mga isiniwalat upang sila ay 
makaunawa. 


66. Ang iyong mga tao (O Muhamad) ay 
nagtatwa nito, kahi't ito ay ang Katotohanan. 
Sabihin: Ako ay hindi inilagay sa pamamahala 
sa inyo. 


67. Sa bawa't patalastas ay may isang 
wakasan, at kayo ay darating sa pagkaalam. 


68. At kung makita mo ang mga yaong 
nanghimasok sa Aming mga isiniwalat, 
tumiwalag sa kanila hanggang sa sila ay 
manghimasok sa isang ibang paksa. At kung 
ang demonyo ay gumawa sa iyong lumimot, 
huwag umupo, matapos ang alaala, kasama 
ang samahan ng mga gumagawa ng mali. 


69. Ang mga yaong nagtakwil (sa 
masama) ay walang pananagutan para sa 
kanilang kahi't kaunti, nguni't ang Paalaala (ay 
dapat ibigay sa kanila) upang sana sila (rin) ay 
makapagtakwil (sa masama). 


70. At limutin ang mga yaong kumuha sa 
kanilang pagsamba bilang isang pampalipas 
ng panahon at isang biro, at sa kanila ang 
buhay sa daigdig ay nakagaganyak. 
Paalalahanan (ang sangkatauhan) sa 
pamamagitan nito sakali mang may isang 
kaluluwang mawasak sa pamamagitan ng 
anong kinita nito. Ito maliban kay Allah ay 
walang kaibigan o tagapamagitan, at bagama't 
ito ay nag-alay ng bawa't kabayaran, ito ay 
hindi tatanggapin galing dito. Ang mga yaon ay 
silang pumanaw sa pamamagitan ng kanilang 


88 


sariling kapabayaan. Para sa kanila ay 
inuming kumukulong tubig at isang masakit na 
katapusan, sapagka't sila ay hindi naniwala. 


71. Sabihin: Kami ba ay tatawag, sa halip 
na kay Allah, diyan sa hindi nagpakinabang sa 
amin o nakasakit sa amin, at kami ba ay pipihit 
patalikod matapos na si Allah ay pumatnubay 
sa amin, tulad sa isang nalitong 
kinahumalingan ng mga demonyo sa lupa, 
may mga kasamang nag-anyaya sa kanyang 
patungong batayan (nagsasabi): Pumunta sa 
amin? Sabihin: O! ang batayan ni Allah ay ang 
Batayan, at kami ay inutusang sumuko sa 
Panginoon ng mga Daigdig, 


72. At magtaguyod ng pagsamba at 
magtakwil (sa masama), at Siya itong sa 
Kanya kayo ay titipunin. 


73. Siya itong lumikha ng mga langit at ng 
lupa sa katotohanan, sa araw na iyan nang 
Kanyang sinabi: Maging ganyan! at ito ay 
naging ganyan. Ang Kanyang salita ay ang 
katotohanan, at ang magiging Kanya ay ang 
Nasasakupan sa Araw nang ang trumpeta ay 
hinipan. Tagaalam ng hindi nakikita at nakikita, 
Siya ay ang Paham, ang Nakababatid. 


74. (Alalahanin) nang si Abraham ay 
nagsabi sa kanyang amang si Asar: Kinuha 
mo ba ang mga huwad bilang mga maykapal? 
O! aking nakita ka at ang iyong kataong nasa 
hayagang kamalian. 


75. Kaya Aming ipinakita kay Abraham 
ang kaharian ng mga langit at ng lupa upang 
siya ay maging sa mga yaong nagmamay-ari 
ng katiyakan. 


76. Nang ang gabi ay dumilim sa kanya, 
siya ay nagmasid sa isang bituin. Siya ay 
nagsabi: Ito ay aking Panginoon. Nguni't nang 
ito ay bumaba, siya ay nagsabi: Hindi ko 
mahal ang mga bagay na bumababa. 


77. At nang kanyang makita ang buwang 
tumataas, siya ay sumigaw: Ito ay aking 
Panginoon. Nguni't nang ito ay bumaba, sabi 
niya: Maliban kung ang aking Panginoon ang 
pumatnubay sa akin, ako talaga ay isa sa 
kataong naligaw. 


78. At nang kanyang makita ang araw na 
tumataas, siya ay sumigaw: Ito ay ang aking 
Panginoon! Ito ay higit na dakila! At nang ito 
ay bumaba, siya ay nagsabi: O aking mga tao! 
O! ako ay malaya sa lahat na inyong 
inihalintulad (sa kanya). 


79. O! ipinihit ko ang aking mukhang 
patungo sa Kanyang lumikha ng mga langit at 
ng lupa, bilang isang sa pamamagitan ng 
kalikasan ay nakatayong matuwid, at ako ay 
hindi sa mga sumasamba sa huwad. 


80. Ang kanyang mga tao ay nakipagtalo 
sa kanya. Siya ay nagsabi: Kayo ba ay 
nakipagtalo sa akin tungkol kay Allah 
samantalang Siya ay pumatnubay sa akin? 
Ako ay hindi takot ng anuman diyan sa inyong 
hinirang bukod sa Kanya maliban kung inibig 
ng aking Panginoon. Ang aking Panginoon ay 
nagsali ng lahat ng mga bagay sa Kanyang 
kaalaman. Kayo ba sa gayon ay hindi 
makaalaala? 


81. Paano ko katatakutan iyang inyong 
hinirang bukod sa Kanya samantalang kayo ay 
hindi takot na humirang bukod kay Allah 
niyang dahil doon Siya ay nagsiwalat sa inyo 


ng walang panagutan? Alin sa dalawang lupon 
ang higit na may karapatan sa katiwasayan? 
(Sagutin ako niyan) kung kayo ay may 
kaalaman. 


82. Ang mga yaong naniniwala at hindi 
nagpapalabo ng kanilang paniniwala sa 
pamamagitan ng maling gawa, ang kanila ay 
katiwasayan, at sila ay pinatnubayang 
matuwid. 


83. Iyan ang Aming katuwiran. Aming 
ibinigay ito kay Abraham laban sa kanyang 
katao. Kami ay nagtaas sa mga antas ng 
katalinuhan sa Aming ibig. O! ang iyong 
Panginoon ay Paham, Nakababatid. 


84. At Aming ipinagkaloob sa kanya si 
Isaak at si Hakob, bawa't isa sa kanila ay 
Aming pinatnubayan, at si Noa ay Aming 
pinatnubayan noong unang panahon, at sa 
kanyang binhi (Aming pinatnubayan) si Dabid 
at si Solomon at si Hob at si Hosep at si 
Moses at si Aaron. Sa gayon Kami ay 
naggantimpala sa mabuti. 


85. At si Sakarias at si Huwan at si Hesus 
at si Elias. Bawa't isa sa kanila ay sa matuwid. 


86. At si Ismael at si Elisa at si Hona at si 
Lot. Bawa't isa sa kanila ay Aming itinangi sa 
ibabaw ng (Aming) mga nilalang, 


87. Kasama ng ilan sa kanilang mga 
ninuno at kanilang mga anak at kanilang mga 
kapatid na lalaki, at Kami ay pumili sa kanila at 
pumatnubay sa kanilang patungo sa isang 
tuwid na landas. 


89 


88. Ang ganyan ay ang batayan ni Allah na 
kasama noon Siya ay pumatnubay sa 
Kanyang ibig sa Kanyang mga 
tagapaglingkod. Nguni't kung sila ay humirang 
(para sambahin) ng anuman bukod sa Kanya, 
lahat na kanilang ginawa ay magiging walang 
saysay. 


89. Ang mga yaon ay silang sa kanila 
Kami ay nagbigay ng Kasulatan at kautusan at 
pagpropropeta. Nguni't kung ang mga ito ay 
hindi naniniwala sa loob noon, sa gayon sa 
katunayan Kami ay magkakaloob nito sa isang 
mga taong hindi magiging mga hindi 
naniniwala sa loob noon. 


90. Ang mga yaon ay silang pinatnubayan 
ni Allah, kaya sundin ang kanilang batayan. 
Sabihin (O Muhamad, sa sangkatauhan): Ako 
ay humihingi sa inyo ng walang kabayaran 
para dito. O! ito ay walang iba kundi isang 
Paalaala sa (Kanyang) mga nilalang. 


91. At sila ay hindi sumukat ng 
kapangyarihan ni Allah sa tunay nitong sukat 
nang sila ay nagsabi: Si Allah ay walang 
isiniwalat sa tao. Sabihin (sa mga Hudyong 
nagsalita sa gayon): Sinong nagsiwalat ng 
Aklat na dinala ni Moses, isang liwanag at 
batayan para sa sangkatauhanan, na inyong 
inilagay sa mga sulatang balat ng hayop na 
inyong ipinakita, nguni't inyong itinago ang 
karamihan (doon), at sa pamamagitan noon 
kayo ay tinuruan niyang inyong hindi alam sa 
inyong mga sarili o (alam) ng inyong mga 
ninuno (ito)? Sabihin: Si Allah. Pagkatapos 
iwanan sila sa kanilang larong paninira. 


92. At ito ay isang banal na kasulatang 
Aming isiniwalat, nagpapatunay niyang 
(isiniwalat) bago dito, upang ikaw ay 
makapagbabala sa Ina ng Mga Nayon at sa 
mga yaong nasa paligid niya. Ang mga yaong 


90 


naniniwala sa Kabilangbuhay ay naniniwala sa 
loob nito, at sila ay maingat sa kanilang 
pagsamba. 


93. Sino ang may kasalanang may higit na 
malaking kamalian kaysa kanyang gumawa ng 
isang kasinungalingan laban kay Allah, o 
nagsabi: Ako ay masigla, kapag siya ay hindi 
masigla kahi't kaunti, at nagsabi: Ako ba ay 
nagsisiwalat ng katulad niyang isiniwalat ni 
Allah? Kung iyo sanang makita, nang ang mga 
gumagawa ng mali ay umabot sa mga sakit ng 
kamatayan at ang mga anghel ay nag-unat ng 
kanilang mga kamay palabas, nagsasabi: 
Ipagkaloob ang inyong mga kaluluwa. Sa araw 
na ito kayo ay ginantimpalaan ng kawakasan 
ng pagpapababa para diyan sa inyong sinabi 
tungkol kay Allah maliban sa katotohanan, at 
kumutya sa Kanyang mga kababalaghan. 


94. Ngayon kayo ay dumating sa Aming 
mapag-isa tulad sa Aming paglikha sa inyo sa 
una, at kayo ay nag-iwan sa inyong likuran ng 
lahat niyang Aming ipinagkaloob sa inyo, at 
Kami ay hindi nagmasid kasama ninyo sa mga 
yaong inyong mga tagapamagitang kayo ay 
umaring sila ay nagmay-ari ng isang bahagi sa 
inyo. Ngayon ang kaugnayan sa pagitan ninyo 
ay nasira, at iyang inyong inakala ay bumigo 
sa inyo. 


95. O! si Allah (ito) Siyang humati sa butil 
ng mais at buto ng deit (para sa pagsibol). 
Siya ay nagdala sa pangmasid ng buhay 
galing sa patay, at tagadala sa pangmasid ng 
kamatayan galing sa nabubuhay. Ang ganyan 
ay si Allah. Paano sa gayon kayo ay namali? 


96. Siya ay ang Tagahati ng 
Bukangliwayway, at Siya ay nagtakda sa gabi 
bilang katahimikan, at sa araw at sa buwan 
bilang pagtanto. Iyan ay ang pagsukat ng 
Makapangyarihan, ng Paham. 


97. At Siya itong nagtakda para sa inyo ng 
mga bituin upang kayo ay makapagpatnubay 
sa inyong patutunguhan sa pamamagitan nila 
sa gitna ng kadiliman ng lupain at ng dagat. 
Kami ay nag-isaisa ng Aming mga isiniwalat 
para sa isang mga taong may kaalaman. 


98. At Siya itong gumawa sa inyo galing sa 
isang mag-isang buhay, at (nagbigay sa inyo) 
ng isang pamalagian at isang hantungan. 
Kami ay nag-isaisa ng Aming mga isiniwalat 
para sa isang mga taong may pagkaunawa. 


99. Siya itong nagpadalang pababa ng 
ulan galing sa langit, at kasama doon Kami ay 
nagdala ng mga buko ng bulaklak ng bawa't 
uri, Kami ay nagdala sa pangmasid ng luntiang 
tanim na galing dito Aming dinala ang makapal 
na tumpok ng butil; at galing sa deitpalma, 
galing sa tagabigaybuhay sa bulaklak nito, ay 
tumubo ang bigkisbigkis na palamuting 
pangsabit, at (Kami ay nagdala sa pangmasid) 
ng mga hardin ng ubas, at ng oliba at ng 
kahel, magkatulad at hindi magkatulad. 
Masdan ang bunga doon, kapag sila ay 
namunga, at sa paghinog nito. O! sa loob nito 
sa katunayan ay mga kababalaghan para sa 
isang mga taong naniniwala. 


100. Subali't sila ay naghambing bilang 
mga katambal sa Kanya ng diwang makalupa, 
bagama't Siya ay lumikha sa kanila, at 
naghalintulad ng mali, ng walang kaalaman, 
ng mga anak na lalaki at mga anak na babae 
sa Kanya. Papuri ay maging sa Kanya at 
mataas na ipinagbunyi sa ibabaw ng (lahat na) 
kanilang inihalintulad (sa Kanya): 


101. Ang Tagapagpasimula ng mga langit 
at ng lupa! Paano Siya magkakaroon ng isang 
anak, samantalang para sa Kanya ay walang 
kabiyak, samantalang Siya ay Lumikha ng 


lahat ng mga bagay at Nakababatid ng lahat 
ng mga bagay? 


102. Ang ganyan ay si Allah, ang inyong 
Panginoon. Walang ibang Maykapal maliban 
sa Kanya, ang Lumikha ng lahat ng mga 
bagay, kaya sambahin Siya. At Siya ay 
nangangalaga ng lahat ng mga bagay. 


103. Ang pangitain ay hindi makaunawa sa 
Kanya, nguni't Siya ay nakauunawa sa (lahat 
ng) pangitain. Siya ay ang Maselan, ang 
Nakababatid. 


104. Mga katibayan ay dumating sa inyo 
galing sa inyong Panginoon, kaya sinumang 
makakita, ito ay para sa kanyang sariling 
kabutihan, at sinumang bulag ay bulag sa sarili 
niyang sakit. At ako ay hindi isang tagatago sa 
ibabaw ninyo. 


105. Kaya Kami ay nagpakita ng Aming 
mga isiniwalat upang sila ay makapagsabi (sa 
iyo, Muhamad): "Ikaw ay nakapag-aral," at 
Aming ginawang maliwanag (ito) para sa mga 
taong may kaalaman. 


106. Sundin iyang ibinigay na masigla sa 
iyo galing sa iyong Panginoon, walang ibang 
Maykapal maliban sa Kanya, at pumihit palayo 
galing sa mga sumasamba sa huwad. 


107. Kung inibig ni Allah, sila ay hindi 
naging sumasamba sa huwad. Kami ay hindi 
humirang sa iyo bilang isang tagapangalaga 
sa ibabaw nila, o ikaw ay may pananagutan sa 
kanila. 


91 


108. Huwag magmalabis sa mga yaong 
sila ay dumalangin bukod kay Allah maliban 
kung sila ay maling magmalabis kay Allah sa 
pamamagitan ng kamangmangan. Kaya sa 
bawa't bansa ay Aming ginawang maging 
makatarungan ang kanilang gawa. 
Pagkatapos sa kanilang Panginoon ay ang 
kanilang pagbabalik, at Siya ay magsasabi sa 
kanila ng anong kanilang dating ginagawa. 


109. At sila ay sumumpa ng isang taimtim 
na panunumpa kay Allah, na kung may 
dumating sa kanilang isang kababalaghan, sila 
ay maniniwala sa loob noon. Sabihin: Ang mga 
kababalaghan ay kasama ni Allah at 
(gayundin) iyang nagsabi sa inyong kung ang 
ganyan ay dumating sa kanila sila ay hindi 
maniniwala. 


110. Aming nilito ang kanilang mga puso 
at kanilang mga mata. Habang sila ay hindi 
naniniwala sa loob noon sa pasimula, Aming 
ginawa silang lumaboy na bulag sa kanilang 
pagkakaila sa may kasalanan. 


111. At kahi't Kami ay magpadalang 
pababa ng mga anghel sa kanila, at ang patay 
ay magsalita sa kanila, at Kami ay nagtipon 
laban sa kanila ng lahat ng mga bagay na 
nakahanay, sila ay hindi maniniwala maliban 
kung inibig ni Allah. Kahi't ganoon, karamihan 
sa kanila ay mangmang. 


112. Kaya Aming itinakda sa bawa't 
Propeta ang isang katunggali - mga demonyo 
ng sangkatauhan at diwang makalupang 
nagbigay ng sigla sa isa at isa pa ng 
makatunay na pagtatalo sa pamamagitan ng 
daya. Kung inibig ng iyong Panginoon, hindi 
nila gagawin ang gayon, kaya iwanan silang 
mag-isa sa kanilang pinapakana: 


92 


113. Sa (pandarayang) ganyan, 
pabayaang ang mga puso ng mga yaong hindi 
naniniwala sa Kabilangbuhay ay makahilig 
doon, at sila ay makakuha ng kasiyahan sa 
loob noon, at upang sila ay kumita ng anong 
kanilang kinikita. 


114. Ako ba ay hahanap ng iba maliban 
kay Allah bilang tagahukom, samantalang Siya 
ay itong nagsiwalat sa inyo ng Kasulatan, 
buong ipinaliwanag? Ang mga yaong sa kanila 
Kami ay nagbigay ng Kasulatan (noong unang 
panahon) ay alam na ito ay isiniwalat galing sa 
iyong Panginoon sa katotohanan. Kaya huwag 
ka (O Muhamad) maging sa mga nag- 
aalinlangan. 


115. Tinumpak ay ang Salita ng iyong 
Panginoon sa katotohanan at katarungan. 
Walang makapagpapalit ng Kanyang mga 
salita. Siya ay ang Tagarinig, ang Tagaalam. 


116. Kung ikaw ay sumunod sa karamihan 
sa mga yaon sa lupa, sila ay magliligaw sa 
iyong malayo sa landas ni Allah. Walang 
sinusunod maliban sa isang sapantaha, at sila 
ay nanghuhula lamang. 


117. O! ang iyong Panginoon, Siya ay 
pinakanakaaalam ng mga nagkamali sa 
Kanyang landas, at Siya ay pinakanakaaalam 
ng pinatnubayan ng matuwid. 


118. Kainin iyang sa ibabaw noon ang 
pangalan ni Allah ay binanggit, kung kayo ay 
mga naniniwala sa Kanyang mga isiniwalat. 


119. Paanong kayo ay hindi kakain niyang 
sa ibabaw noon ang pangalan ni Allah ay 
binanggit, samantalang Siya ay nagpaliwanag 


sa inyo niyang ipinagbawal sa inyo, maliban 
kung kayo ay pinilit doon? Nguni't O! marami 
ang dinala sa pagkaligaw ng kanilang sariling 
mga kalaswaan sa pamamagitan ng 
kamangmangan. O! ang iyong Panginoon, 
Siya ay pinakanakababatid ng mga 
sumusuway. 


120. Itakwil ang kalabasan ng kasalanan 
at ang pampaloob doon. O! ang mga yaong 
gumawa ng kasalanan ay gagantimpalaan 
niyang kanilang kinita. 


121. At huwag kumain niyang doon ang 
pangalan ni Allah ay hindi binanggit, sapagka't 
O! ito ay kasuklamsuklam. O! ang mga 
demonyo ay gumawang magbigay ng sigla sa 
kanilang mga alagad upang makipagtalo sa 
inyo. Nguni't kung kayo ay sumunod sa kanila, 
kayo ay magiging sa katotohanan ay mga 
sumasamba sa huwad. 


122. Siya bang patay at Aming itinayo siya 
sa pagkabuhay, at itinakda para sa kanya ang 
isang liwanag na sa loob noon siya ay 
lumakad sa mga tao, ay tulad sa kanyang ang 
katulad ay sa tunay na kadilimang doon siya 
ay hindi makaahon? Sa gayon ang kanilang 
ugali ay ginawang parang makatarungan para 
sa mga hindi naniniwala. 


123. At sa gayon Aming ginawa sa bawa't 
lungsod ang mga dakila sa mga masasama 
nito, upang sila ay magbalak sa loob noon. 
Sila ay gumawa lamang na magbalak laban sa 
kanilang mga sarili, bagama't sila ay hindi 
nakararamdam. 


124. At nang ang isang palatandaan ay 
dumating sa kanila, sila ay nagsabi: Kami ay 
hindi maniniwala hanggang sa kami ay bigyan 


niyang ibinigay sa mga mensahero ni Allah. Si 
Allah ay pinakanakaaalam kung sinong 
paglalagyan ng Kanyang pahatid. Kahihiyan 
galing kay Allah at mabigat na kaparusahan 
ang tatama sa may kasalanan dahil sa 
kanilang pagbabalak. 


125. At sinumang inibig ni Allah na 
patnubayan, Siya ay nagpalaki ng kanyang 
dibdib patungo sa Pagsuko, at sinumang inibig 
Niyang ipadala sa pagkaligaw, Siya ay 
gumawang ang kanyang dibdib ay nakapinid 
at makitid na para bagang siya ay nakibaka sa 
makitid na pag-akyat. Sa gayon si Allah ay 
nagladlad ng pagkapahiya sa mga yaong hindi 
naniniwala. 


126. Ito ay ang landas ng iyong 
Panginoon, isang tuwid na landas. Aming 
inisaisa ang Aming mga isiniwalat para sa 
isang mga taong kumuha ng pansin. 


127. Para sa kanila ay ang pamalagian ng 
kapayapaan kasama ang kanilang Panginoon. 
Siya ay kanilang magiging Kaibigang 
Tagapagtanggol dahil sa anong kanilang 
dating ginagawa. 


128. Sa araw nang Siya ay titipon sa 
kanilang samasama (Siya ay magsasabi): O! 
kayong samahan ng diwang makalupa! 


Marami sa sangkatauhan ang inyong nirahuyo. 


At ang kanilang mga tagasunod sa 
sangkatauhanan ay magsasabi: Aming 
Panginoon! Kami ay maligaya sa isa at isa, 
nguni't ngayon kami ay dumating sa takdang 
katapusang Iyong itinakda para sa amin. Siya 
ay magsasabi: Ang apoy ay inyong tahanan. 
Mamalagi sa loob noon magpakailanman, 
maliban sa kanyang inibig ni Allah (na iligtas). 
O! ang iyong Panginoon ay Paham, 
Nakababatid. 


93 


129. Sa gayon Aming ginawang ang ilan 
sa mga gumagawa ng mali ay magkaroon ng 
kapangyarihan sa ibabaw ng mga iba dahil 
doon sa anong kaugalian nilang kumita. 


130. O! kayong samahan ng diwang 
makalupa at sangkatauhan! Wala bang 
dumating sa inyong mga mensahero sa inyong 
sariling nagpaalaala sa inyo ng Aking mga 
palatandaan at nagbabala sa inyo tungkol sa 
pakikipagtagpong itong inyong Araw? Sila ay 
magsasabi: Kami ay sumaksi laban sa aming 
mga sarili. At ang buhay sa daigdig ay 
gumanyak sa kanila. At sila ay sumaksi laban 
sa kanilang mga sariling sila ay mga hindi 
naniniwala. 


131. Ito ay sapagka't ang iyong Panginoon 
ay hindi sumira ng mga kabayanang gayon na 
lamang habang ang kanilang mga tao ay hindi 
nakaaalam (ng maling kanilang ginawa). 


132. Para sa lahat ay magkakaroon ng 
mga antas galing sa anong kanilang ginawa. 
Ang iyong Panginoon ay hindi walang 
pagkabatid ng anong kanilang ginagawa. 


133. Ang iyong Panginoon ay ang Walang 
Takda, ang Panginoon ng Awa. Kung Kanyang 
ibig, maaari Niyang tanggalin kayo at gawin 
ang anong Kanyang ibig na sumunod matapos 
sa inyo, tulad sa Siya ay nagtayo sa inyo 
galing sa binhi ng ibang katao. 


134. O! iyang ipinangako sa inyo ay 
talagang darating padaan, at kayo ay hindi 
makatatakas. 


135. Sabihin (O Muhamad): O aking mga 
tao! Gumawa ayon sa inyong lakas. O! ako rin 


94 


ay gumagawa. Sa gayon kayo ay darating sa 
pagkaalam kung alin sa amin ang magiging 
masayang kabanata. O! ang mga gumagawa 
ng mali ay hindi magiging matagumpay. 


136. Sila ay nagtakda kay Allah, sa mga 
pananim at bakahang Kanyang nilikha, ng 
isang bahagi, at sila ay nagsabi: "Ito ay kay 
Allah " — sa kanilang gawangpaniniwala - "at 
ito ay para sa (Kanyang) mga katambal na 
aming inihambing." Kaya iyan (na kanilang 
itinakda) sa Kanyang mga katambal sa kanila 
ay hindi umabot kay Allah at iyan (na kanilang 
itinakda) kay Allah ay pumunta sa kanilang 
(tinatawag na) mga katambal. Kasamaan ay 
ang kanilang alituntunin. 


137. Sa gayon ginawa ng kanilang 
(tinatawag na) mga katambal (ni Allah) na ang 
pagpaslang ng kanilang mga anak ay maging 
parang makatarungan sa marami sa mga 
sumasamba sa huwad, upang kanilang 
mawasak sila at magawang ang kanilang 
pananalig ay lumabo para sa kanila. Kung 
inibig ni Allah (na ito ay kabaligtaran), hindi 
nila ginawa sa gayon. Kaya pabayaan silang 
mag-isa sa kanilang mga gawa. 


138. At sila ay nagsabi: Ang ganyang 
bakahan at pananim ay bawal. Walang isang 
kakain sa kanila maliban sa Aming inibig - sa 
kanilang gawangpaniniwala - bakahang ang 
mga likod ay ipinagbawal, bakahang sa 
ibabaw noon ay hindi nila binanggit ang 
pangalan ni Allah. (Lahat ng iyan ay) isang 
kasinungalingan laban sa Kanya. Siya ay 
magbabayad na muli sa kanila para diyan sa 
kanilang tinuklas. 


139. At sila ay nagsabi: Iyang nasa mga 
tiyan ng ganyang bakahan ay nakalaan para 
sa aming mga lalaki at bawal sa aming 
asawang mga babae, nguni't kung ito ay 


ipinanganak na patay, sa gayon sila (lahat) ay 
maaaring maging mga tagabahagi doon. Siya 
ay maggagantimpala sa kanila para sa 
kanilang pag-uukol (ng ganyang mga kautusan 
sa Kanya). O! Siya ay Paham, Nakababatid. 


140. Sila ay mga talunang may 
pagkaungas na pumaslang ng kanilang mga 
anak na walang kaalaman, at nagbawal niyang 
ipinagkaloob ni Allah sa kanila, tumutuklas ng 
isang kasinungalingan laban kay Allah. Sila sa 
katunayan ay lumayong ligaw at hindi 
pinatnubayan. 


141. Siya itong gumawa ng mga harding 
may sabitan o walang sabitan ng pananim, at 
ng deitpalma, at pananim na ibaiba ang lasa, 
at ng oliba at ng kahel, magkatulad at hindi 
magkatulad. Kumain kayo ng bunga doon 
kapag ito ay namunga, at bayaran ang 
nararapat doon sa araw ng pag-ani, at huwag 
maging lagalag. O! SI Allah ay hindi 
nagmamahal sa mga lagalag. 


142. At sa mga bakahan (na Kanyang 
ginawa) na ang ilan ay sa mga paggawa, ang 
ilan ay para sa pagkain. Kumain niyang 
ipinagkaloob ni Allah sa inyo, at huwag 
sumunod sa mga hakbang ng paa ng 
demonyo, sapagka't O! siya ay isang lantad na 
kaaway sa inyo. 


143. Walong mga katambal: sa tupa 
dalawa, at sa mga kambing dalawa. Sabihin: 
Kanya bang ipinagbawal ang dalawang lalaki a 
ang dalawang babae, o iyang dala sa 
sinapupunan ng dalawang babae? Ipaliwanag 
sa akin (ang kalagayan) na may kaalaman, 
kung kayo ay matapat. 


144. At sa mga kamelyo dalawa at sa mga 
baka dalawa. Sabihin: Kanya bang 
ipinagbawal ang dalawang lalaki o ang 
dalawang babae, o iyang dala sa sinapupunan 
ng dalawang babae, o kayo ba ay nariyan 
upang sumaksi nang si Allah ay nag-utos sa 
inyo ng ganyang isang bagay? Sa gayon 
sinong gumawa ng higit na malaking 
pagkakamali kaysa kanyang gumawa ng isang 
kasinungalingan tungkol kay Allah, upang siya 
ay gumabay sa sangkatauhan sa pagkaligaw 
na walang kaalaman? O! si Allah ay hindi 
pumapatnubay sa kataong gumagawa ng mali. 


145. Sabihin: Hindi ko natagpuan diyan sa 
isiniwalat sa akin ang anumang ipinagbawal sa 
isang kumakaing kanyang kainin doon, 
maliban kung ito ay naaagnas na laman ng 
patay na hayop, o dugong dumaloy sa 
pangmasid, o laman ng baboy - sapagka't 
iyan ay talagang masama - o ang 
kasuklamsuklam na inihandog sa pangalan ng 
iba maliban kay Allah. Nguni't sinumang 
mapilitan (doon), hindi naghahanap o 
sumusuway, (para sa kanya) O! ang inyong 
Panginoon ay Mapagpatawad, Maawain. 


146. Sa yaong mga Hudyo Aming 
ipinagbawal ang bawa't hayop na may mga 
paang walang hati. At sa baka at sa tupa ay 
Aming ipinagbawal sa kanila ang taba doon, 
maliban iyang nasa mga likod o mga 
lamangloob, o iyang kahalo ng buto. Amin 
silang binigyan ng bilang sa kanilang 
paghihimagsik. At O! Kami ay talagang 
Matapat. 


147. Kaya kung sila ay magbigay ng 
kasinungalingan sa iyo (Muhamad), sabihin: 
Ang inyong Panginoon ay isang Panginoong 
may awang yumayakap ng lahat, at ang 
Kanyang galit ay hindi kailanman maaalis sa 
kataong may kasalanan. 


95 


148. Silang mga sumasamba sa huwad ay 
magsasabi: Kung inibig ni Allah, hindi kami 
naghambing (sa Kanya) ng mga katambal o 
ang aming mga ama ay gumawa (rin nito), o 
kami ay nagbawal kahi't kaunti. Sa gayon 
ginawa ng mga yaong nauna sa kanila ang 
magbigay ng kasinungalingan (sa mga 
mensahero ni Allah) hanggang sa kanilang 
matikman ang takot sa Amin. Sabihin: Kayo ba 
ay may alinmang kaalamang inyong magiging 
dahilan para sa amin? O! kayo ay walang 
sinusunod maliban sa isang akala, O! kayo ay 
nanghuhula lamang. 


149. Sabihin: Ang kay Allah ay ang huling 
katuwiran. Kung Kanyang inibig Siya talaga ay 
makapapatnubay sa inyong lahat. 


150. Sabihin: Halikayo, dalhin ang inyong 
mga saksing makasasaksing si Allah ay 
nagbawal nito. At kung sila ay sumaksi, huwag 
kang sumaksing kasama nila, huwag mong 
sundin ang mga hilig ng mga yaong nagtatwa 
sa Aming mga isiniwalat, ang mga yaong hindi 
naniniwala sa Kabilangbuhay at nag-akalang 
(ang iba ay) kapantay ng kanilang Panginoon. 


151. Sabihin: Halikayo, ako ay bibigkas sa 
inyo niyang ginawa ng inyong Panginoong 
isang banal na tungkulin para sa inyo, upang 
kayo ay maghambing ng wala bilang katambal 
Niya, at kayo ay gumawa ng mabuti sa mga 
magulang at kayo ay huwag pumaslang ng 
inyong mga anak dahil sa kahirapan - Kami ay 
naglaan ng pangkinabukasan para sa inyo at 
para sa kanila - at kayo ay hindi madalang 
malapit sa malaswang mga bagay kahi't lantad 
o nakakubli. At kayo ay huwag pumaslang ng 
buhay na ginawang banal ni Allah, maliban sa 
patungo sa katarungan. Ito ay Kanyang ipinag- 
utos sa inyo, upang kayo ay makaunawa. 


96 


152. At huwag lapitan ang yaman ng ulila 
maliban kung may kasamang higit na mabuti, 
hanggang kanyang marating ang sapat na 
gulang. Magbigay ng buong sukat at buong 
timbang, sa katarungan. Kami ay hindi 
nagpatupad sa alinmang kaluluwa ng labis sa 
nasasakupan nito. At kung inyong ibigay ang 
inyong salita, magbigay ng katarungan doon, 
kahi't ito ay maging (laban) sa isang taong 
kaanak, at tuparin ang Kasunduan ni Allah. Ito 
ay Kanyang ipinag-utos sa inyo upang sana 
kayo ay makaalaala. 


153. At (Siya ay nag-utos sa inyo, 
nagsasabi): Ito ay Aking tuwid na landas, kaya 
sundin ito. Huwag sundin ang ibang mga 
landas, at baka kayo ay mawalay sa Kanyang 
landas. Ito ay Kanyang ipinag-utos para sa 
inyo, upang kayo ay makapagtakwil (sa 
masama). 


154. Inuulit, Aming ibinigay ang Kasulatan 
kay Moses, buo para sa kanyang gagawa ng 
mabuti, isang paliwanag sa lahat ng mga 
bagay, isang batayan at isang awa, upang sila 
sana ay makapaniwala sa pakikipagtagpo sa 
kanilang Panginoon. 


155. At ito ay isang banal na Kasulatang 
Aming isiniwalat. Kaya sundin ito at magtakwil 
(sa masama), upang kayo sana ay makatagpo 
ng awa. 


156. Maliban kung inyong sasabihin: Ang 
Kasulatan ay isiniwalat lamang sa dalawang 
bahagi bago sa amin, at kami sa katunayan ay 
hindi nakababatid ng anong kanilang 
binabasa, 


157. O maliban kung inyong sasabihin: 
Kung ang Kasulatan ay isiniwalat sa amin, 


kami talaga ay higit na pinatnubayan kaysa 
kanila. Ngayon ay dumating sa inyo ang isang 
maliwanag na katibayan galing sa inyong 
Panginoon, isang batayan at isang awa, at 
sino ang gumawa ng higit na malaking 
kamalian kaysa kanyang nagtatwa ng mga 
isiniwalat ni Allah, at pumihit palayo galing sa 
mga ito? Kami ay nagbibigay ng gantimpala sa 
mga yaong pumihit palayo sa Aming mga 
isiniwalat ng isang masamang wakas dahil sa 
kanilang pagsalungat. 


158. Sila ba ay naghintay, talaga, para sa 
walang higit na mababa kaysa ang mga 
anghel ay darating sa kanila, o ang iyong 
Panginoon ay darating, o may darating na isa 
sa mga kababalaghang galing sa iyong 
Panginoon? Sa araw nang ang isa sa mga 
kababalaghang galing sa lyong Panginoon ay 
dumating, ang paniniwala dito ay hindi man 
lamang magagamit ng isang kaluluwang doon 
noon ay hindi naniwala, o sa paniniwala rito ay 
tumanggap ng kabutihan (sa pamamagitan ng 
mga gawa). Sabihin: Maghintay kayo! O! Kami 
rin ay naghihintay. 


159. O! para sa mga yaong tumiwalag sa 
kanilang pagsamba at naging mga 
nakahiwalay sa pagsamba, wala kang 
pananagutang anuman sa kanila. Ang 
kanilang kalagayan ay pupunta kay Allah, 
Siyang pagkatapos ay magsasabi sa kanila ng 
anong kanilang dating ginagawa. 


160. Sinumang magdala ng isang 
mabuting gawa ay tatanggap ng sampung 
tiklop ng tulad roon, samantalang sinumang 
magdala ng isang masamang gawa ay 
gagantimpalaan lamang ng tulad roon, at sila 
ay hindi gagawan ng mali. 


161. Sabihin: O! para sa akin, ang aking 
Panginoon ay pumatnubay sa akin patungo sa 


isang tuwid na landas, isang tamang 
pagsamba, ang pamayanan ni Abraham, ang 
matuwid, na hindi sumasamba sa huwad. 


162. Sabihin: O! ang aking pagsamba at 
ang aking pagpapakasakit at ang aking 
pagkabuhay at ang aking pagkamatay ay para 
kay Allah, Panginoon ng mga Daigdig. 


163. Siya ay walang katambal. Ito ay 
ipinag-utos sa akin, at ako ay una doon sa 
mga sumuko (sa Kanya). 


164. Sabihin: Ako ba ay hahanap ng isang 
iba kay Allah bilang Panginoon, samantalang 
Siya ay Panginoon ng lahat ng mga bagay? 
Bawa't kaluluwa ay kumikita lamang sa 
kanyang sariling sikap, o ang alinmang may 
pasanin ay hindi magbabata ng pasanin ng 
iba. Sa gayon sa inyong Panginoon ang 
inyong pagbabalik at Kanyang sasabihin sa 
inyo iyang sa loob noon kayo ay nagkaiba. 


165. Siya itong naglagay sa inyo bilang 
mga sugo sa lupa at nagtaas sa ilan sa inyo sa 
tungkulin sa ibabaw ng mga iba, upang 
Kanyang masubukan kayo sa pamamagitan 
(ng pagsubok) niyang Kanyang ibinigay sa 
inyo. O! ang iyong Panginoon ay mabilis sa 
paglilitis, at O! Siya ay Mapagbigay, Maawain. 


SURA VII 
ANG KATAASAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


97 


1. Alip. Lam. Mim. Sad. 


2. (Ito ay) isang Kasulatang isiniwalat sa 
iyo (Muhamad) - kaya pabayaang huwag 
magkaroon ng kabigatan sa iyong puso galing 
doon - upang ikaw ay makapagbabala sa 
pamamagitan noon, at (ito ay) isang Paalaala 
sa mga naniniwala. 


3. (Sinasabi): Sundin iyang ipinadalang 
pababa sa inyo galing sa inyong Panginoon, at 
huwag sundin ang walang tagapagtanggol na 
mga tagapangalaga bukod sa Kanya. Kaunti 
ang inyong naaalaala! 


4. Ilang isang kabayanan ang Aming 
winasak! Bilang isang pagsalakay sa gabi, o 
habang sila ay tulog sa katanghalian, ang 
Aming sindak ay kumuha sa kanila. 


5. Walang panawagang mayroon sila, 
kapag ang Aming sindak ay nagpunta sa 
kanila, maliban sa sila ay nagsabi: O! kami ay 
mga gumagawa ng mali. 


6. Pagkatapos talagang kami ay 
magtatanong sa mga yaong sa kanila (ang 
Aming pahatid) ay ipinadala, at talagang Kami 
ay magtatanong sa mga mensahero. 


7. Pagkatapos talagang Kami ay 
magsasalaysay sa kanila (ng pangyayari) na 
may kaalaman, sapagka't talagang Kami ay 
hindi wala (nang ito ay dumating padaan). 


8. Ang pagtitimbang sa araw na iyon ay 
ang tunay (na pagtitimbang). Para sa mga 


98 


yaong ang timbangan ay mabigat, sila ay ang 
matagumpay. 


9. At para sa mga yaong ang timbangan 
ay magaan, ang mga yaon ay silang nawalan 
ng kanilang mga kaluluwa sapagka't sila ay 
hindi naniniwala sa Aming mga isiniwalat. 


10. At Aming ibinigay sa inyo ang 
kapangyarihan sa lupa, at itinalaga para sa 
inyo sa loob noon ang isang kabuhayan. 
Kaunti ang inyong ibinigay na pasasalamat! 


11. At Kami ay lumikha sa inyo, 
pagkatapos ay humubog sa inyo, pagkatapos 
ay nagsabi sa mga anghel: Bumagsak kayong 
nakadapang tungo sa harapan ni Adan! At sila 
ay bumagsak na nakadapang tungo, lahat 
maliban kay Iblis, na hindi sa mga yaong 
gumawang bumagsak na nakadapang tungo. 


12. Siya (si Allah) ay nagsabi: Ano ang 
pumigil sa iyo upang ikaw ay hindi bumagsak 
na nakadapang tungo nang Ako ay mag-utos 
sa iyo? (Si Iblis ay) nagsabi: Ako ay higit na 
magaling kaysa kanya. Ikaw ay gumawa sa 
akin sa apoy samantalang Ikaw ay gumawa sa 
kanya sa putik. 


13. Siya (si Allah) ay nagsabi: Kung gayon 
pumuntang pababa simula ngayon! Hindi para 
sa iyo ang magpakita ng pagmamalaki dito, 
kaya humayo sa pangmasid! O! ikaw ay sa 
mga pinababa. 


14. Siya ay nagsabi: Pigilin ang 
kaparusahan sa akin hanggang sa araw na 
sila ay itayo (galing sa kamatayan). 


15. Siya (si Allah) ay nagsabi: O! ikaw ay 
sa mga yaong pinigilan ang kaparusahan. 


16. Siya ay nagsabi: Ngayon, dahil sa Ikaw 
ay nagpadala sa akin sa pagkaligaw, talagang 
ako ay magtatagong sasalakay para sa kanila 
sa lyong Wastong Landas. 


17. Pagkatapos ako ay darating sa kanila 
galing sa harapan nila at galing sa likuran nila 
at galing sa kanilang mga kanang kamay at 
galing sa kanilang mga kaliwang kamay, at 
Ikaw ay hindi makatatagpo sa karamihan sa 
kanilang nakamasid (sa lyo). 


18. Siya (si Allah) ay nagsabi: Humayo sa 
pangmasid simula ngayon, pinababa, 
pinatapon. At para sa ganyan sa kanilang 
sumunod sa iyo, talagang pupunuin Ko ang 
Impiyerno ng lahat sa inyo. 


19. At (sa lalaki): O Adan! Ikaw at ang 
iyong asawang babae ay lumagi sa Hardin at 
kumain doon ng inyong ibig, nguni't huwag 
magpuntang malapit sa punongkahoy na ito 
maliban kung kayo ay magiging mga 
gumagawa ng mali. 


20. Pagkatapos si Satanas ay bumulong 
sa kanila upang kanyang maihayag sa kanila 
iyang itinago sa kanila sa kanilang kahihiyan, 
at siya ay nagsabi: Ang inyong Panginoon ay 
nagbawal sa inyo sa punongkahoy na ito 
lamang maliban kung kayo ay magiging mga 
anghel o magiging sa mga hindi makatao. 


21. At siya ay sumumpa sa kanila 
(nagsabi): O! ako ay isang tapat na tagapayo 
sa inyo, 


22. Sa gayon siya ay gumabay sa kanilang 
may panlilinlang. At nang kanilang matikman 
ang sa punongkahoy, ang kanilang hiya ay 
nahayag sa kanila at sila ay nagsimulang 
magtago (sa pamamagitan ng pagtatakip) sa 
kanilang mga sarili ng ilan sa mga dahon ng 
Hardin. At ang kanilang Panginoon ay 
tumawag sa kanila (nagsasabi): Hindi ba Ako 
ay nagbawal sa inyo sa punongkahoy na iyan 
at nagsabi sa inyo: O! si Satanas ay isang 
lantarang kaaway sa inyo? 


23. Sila ay nagsabi: Aming Panginoon! 
Kami ay nagkamali sa aming mga sarili. Kung 
Ikaw ay hindi magpapatawad sa amin at hindi 
magkakaroon ng awa sa amin, talagang kami 
ay sa nawawala! 


24. Siya (si Allah) ay nagsabi: Pumuntang 
pababa (simula ngayon), isa sa inyo isang 
kalaban sa isa pa. Magkakaroon para sa inyo 
sa lupa ng isang pamalagian at laang 
pangkinabukasan para sa sumandali. 


25. Siya (si Allah) ay nagsabi: Doon kayo 
ay mabubuhay, at doon kayo ay mamamatay, 
at pagkatapos kayo ay dadalhin sa 
pangmasid. 


26. O Mga Anak ni Adan! Kami ay 
nagsiwalat sa inyo ng damit upang itago ang 
inyong hiya, at kahangahangang kasuotan, 
nguni't ang damit ng pagpipigil sa kasamaan, 
iyan ay pinakamabuti. Ito ay sa mga isiniwalat 
ni Allah, upang sila ay makaalaala. 


27. O Mga Anak ni Adan! Huwag 
pabayaang si Satanas ay gumanyak sa inyo 
tulad sa kanyang paggawa sa inyong (unang) 
mga magulang na humayo sa pangmasid 
galing sa Hardin at pumunit galing sa kanila ng 


99 


kanilang damit (ng kamangmangan) upang 
kanyang maihayag ang kanilang kahihiyan sa 
kanila. O! siya ay nakakakita sa inyo, siya at 
ang kanyang lipi, na galing doong hindi ninyo 
sila nakikita. O! Aming ginawang ang mga 
demonyo ay tagapagtanggol na mga kaibigan 
para sa mga yaong hindi naniniwala. 


28. At nang sila ay gumawa ng ilang 
kalaswaan, sila ay nagsabi: Natagpuan namin 
ang aming mga amang gumagawa nito at si 
Allah ay humimok nito sa amin. Sabihin: Si 
Allah, sa katunayan, ay hindi humimok sa 
kalaswaan. Kayo ba ay nagsasabi tungkol kay 
Allah niyang inyong hindi nalalaman? 


29. Sabihin: Ang aking Panginoon ay 
humimok sa katarungan. At itakda ang inyong 
mga mukhang nakataas na tuwid (sa Kanya) 
sa bawa't lugar ng pagsamba at tumawag sa 
Kanya, gumagawang ang pagsamba ay 
dalisay para sa Kanya (lamang). Sa pagdadala 
Niya sa inyo sa pagkabuhay, sa gayon kayo 
ay babalik (sa Kanya). 


30. Isang bahagi ang Kanyang ginabayang 
matuwid, samantalang ang kamalian ay 
humawak lamang sa ibabaw ng (kabilang) 
bahagi, sapagka't O! sila ay pumili sa mga 
demonyo bilang tagapagtanggol na mga 
kaibigan sa halip na si Allah at umisip na sila 
ay matuwid na pinatnubayan. 


31. O Mga Anak ni Adan! Tingnan ang 
inyong palamuti sa bawa't lugar ng pagsamba, 
at kumain at uminom, nguni't huwag maging 
lagalag. O! Siya ay hindi nagmamahal sa mga 
lagalag. 


32. Sabihin: Sino ang nagbawal ng 
palamuti ni Allah na Kanyang dinala sa 


100 


pangmasid para sa Kanyang mga 
tagapaglingkod, at ng mabuting mga bagay sa 
Kanyang paglalaan sa kinabukasan? Sabihin: 
Ang ganyan, sa Araw ng Pagkabuhay, ay 
magiging para lamang sa mga yaong naniwala 
habang nabubuhay sa daigdig. Kaya Aming 
inisaisa ang Aming mga isiniwalat para sa 
isang mga taong may kaalaman. 


33. Sabihin: Ang aking Panginoon ay 
nagbawal ng mga kalaswaan lamang, ganyan 
sa kanilang hindi maikakaila at ganyang nasa 
loob, at ng kasalanan at maling pang-aapi, at 
ng kayo ay maghambing kay Allah niyang para 
doon walang panagutang isiniwalat, at ng kayo 
ay magsabi tungkol kay Allah niyang hindi 
ninyo nalalaman. 


34. At bawa't bansa ay may kaduluhan, at 
kapag ang kaduluhan nito ay dumating hindi 
nila ito mapipigil sa isang oras o kahi't 
mapapauna (ito). 


35. O Mga Anak ni Adan! Kung ang mga 
mensaherong galing sa inyo ay dumating sa 
inyong nagsalaysay sa inyo ng Aming mga 
isiniwalat, sa gayon sinumang pumigil sa 
masama at nagbago - walang takot na 
darating sa kanila o sila ay maghihinagpis. 


36. Nguni't silang nagtatwa sa Aming mga 
isiniwalat at humamak sa mga ito - ang 
ganyan ay makatarungang mga nagmamay-ari 
ng Apoy, sila ay mamamalagi sa loob noon. 


37. Sinong gumawa ng higit na malaking 
kamalian kaysa kanyang tumuklas ng isang 
kasinungalingan tungkol kay Allah o nagtatwa 
ng Aming mga palatandaan? (Para sa ganyan) 
ang kanilang takdang bahagi ng Aklat (ng 
kapalaran) ay umabot sa kanila hanggang, 


nang ang Aming mga mensahero ay dumating 
upang magtipon sa kanila, sila ay nagsabi: 
Nasaan (ngayon) iyang diyan kayo ay 
tumawag bukod kay Allah? Sila ay nagsabi: 
Sila ay umalis galing sa amin. At sila ay 
nagpatunay laban sa kanilang mga sariling sila 
ay mga hindi naniniwala. 


38. Siya ay nagsabi: Pumasok sa loob ng 
Apoy sa mga bansa ng diwang makalupa at 
sangkatauhang dumaang palayo bago sa inyo. 
Tuwing ang isang bansa ay pumasok, ito ay 
nasusuklam sa kapatid (na bansa) nito 
hanggang, nang silang lahat ay ginawang 
sumunod isa sa isa pa doon, ang huli sa kanila 
ay nagsabi sa una sa kanila: Aming 
Panginoon! Ang mga ito ay gumabay sa amin 
sa pagkaligaw, kaya bigyan sila ng dalawang 
pagpapahirap ng Apoy. Siya ay nagsabi: Para 
sa bawa't isa ay may dalawang 
(pagpapahirap), nguni't hindi ninyo alam. 


39. At ang una sa kanila ay nagsabi sa huli 
sa kanila: Kayo ay hindi maaaring higit na 
magaling kaysa amin, kaya tikman ang wakas 
para sa anong inyong dating kinikita. 


40. O! silang nagtatwa ng Aming mga 
isiniwalat at humamak sa mga itong may 
kayabangan, para sa kanila ang mga pinto ng 
Langit ay hindi bubuksan o sila ay 
makapapasok sa Hardin hanggang sa ang 
kamelyo ay makapasok sa mata ng karayom. 
Sa gayon Aming ginawang magbayad ang 
may kasalanan. 


41. Ang kanila ay magiging isang tulugang 
Impiyerno, at sa ibabaw nila ay mga takip (ng 
Impiyerno). Sa gayon Aming ginawang 
magbayad ang mga gumagawa ng mali. 


42. Nguni't (para) sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawa - Kami ay hindi nagpapabuwis sa 
alinmang kaluluwa ng labis sa nasasakupan 
nito - Ang ganyan ay makatarungang mga 
nagmamay-ari ng Hardin. Sila ay mamamalagi 
sa loob noon. 


43. At Aming inalis ang anumang sama ng 
loob na maaaring nasa loob ng kanilang mga 
puso. Mga ilog ay dumadaloy sa ilalim nila. At 
sila ay nagsabi: Ang pagbubunyi ay kay Allah, 
Siyang pumatnubay sa amin dito. Kami ay 
hindi tunay na magagabayang tuwid kung si 
Allah ay hindi pumatnubay sa amin. Talagang 
ang mga mensahero ng aming Panginoon ay 
nagdala ng katotohanan. At ito ay isinigaw sa 
kanila: Ito ay ang Hardin. Kayo ay nagmana 
nito para sa anong inyong dating ginagawa. 


44. At ang mga namamalagi sa Hardin ay 
sumigaw sa mga namamalagi sa Apoy: Aming 
natagpuan iyang ipinangako ng aming 
Panginoon sa aming (magiging) Katotohanan. 
Inyo rin bang natagpuan iyang katotohanang 
ipinangako ng inyong Panginoon? Sila ay 
nagsabi: Oo, talaga. At isang tagatawag sa 
pagitan nila ang tumawag: Ang pagkasuklam 
ni Allah ay nasa mga gumagawa ng masama, 


45. Na nag-aalis (sa mga tao) galing sa 
landas ni Allah at ito ay ginawang baluktot, at 
mga hindi naniniwala sa Huling Araw. 


46. Sa pagitan ay isang talukbong. At sa 
Kataasan ay mga taong nakaaalam sa 
kanilang lahat sa pamamagitan ng kanilang 
mga tatak. At sila ay tumawag sa mga 
namamalagi sa Hardin: Ang kapayapaan ay 
maging sa inyo! Sila ay hindi pumasok dito 
bagama't kanilang mithi (ang pumasok). 


101 


47. At nang ang kanilang mga mata ay 
ipinihit patungo sa mga namamalagi sa Apoy, 
sila ay nagsabi: Aming Panginoon! Huwag 
kaming ilagay kasama ng kataong gumagawa 
ng mali. 


48. At ang mga namamalagi sa Kataasan 
ay tumawag sa mga taong kilala nila sa 
pamamagitan ng kanilang mga tatak, 
(nagsasabi): Anong ginawa ng karamihan sa 
inyo at niyang diyan kayo ay kumuha ng 
inyong pagpapahalaga sa pagtulong sa inyo? 


49. Ang mga ito ba ay silang sa kanila 
kayo ay sumumpang si Allah ay hindi 
magpapakita ng awa sa kanila? (Sa kanila ay 
sinabi): Pumasok sa Hardin. Walang takot na 
darating sa inyo o kayo itong maghihinagpis. 


50. At ang mga namamalagi sa Apoy ay 
sumigaw sa mga namamalagi sa Hardin: 
Ibuhos sa amin ang ilang tubig o ilan diyang 
kasama noon si Allah ay naglaan ng 
pangkinabukasan sa inyo. Sila ay nagsabi: O! 
si Allah ay nagbawal sa dalawa sa mga hindi 
naniniwala (sa Kanyang batayan), 


51. Na kumuha sa kanilang pagsamba 
bilang isang laro o pampalipas ng oras, at 
ginanyak ng buhay sa daigdig. Kaya sa araw 
na ito nakalimutan Namin sila tulad sa 
pagkalimot nila sa pakikipagtagpo sa Araw na 
ito at tulad sa sila ay dating nagtatatwa sa 
Aming mga palatandaan. 


52. Talagang Aming dinala sa kanila ang 
isang Kasulatang Aming ipinaliwanag na may 
kaalaman, isang batayan at isang awa para sa 
isang mga taong naniniwala. 


102 


53. Naghihintay ba sila kahi't kaunti 
maliban sa katuparan doon? Sa araw nang 
ang katuparan doon ay dumating, ang mga 
yaong dating mga malilimutin doon ay 
magsasabi: Ang mga mensahero ng aming 
Panginoon ay nagdala ng Katotohanan! Kami 
ba ay may alinmang tagapamagitan, upang 
sila ay makipamagitan para sa amin? O kami 
ba ay magagawang pabalikin (sa buhay sa 
lupa), upang kami ay makakilos ng 
kabaligtaran ng dati naming ikinikilos? Sila ay 
nakawala ng kanilang mga kaluluwa, at iyang 
kanilang binalak ay bumigo sa kanila. 


54. O! ang inyong Panginoon ay si Allah 
na lumikha ng mga langit at ng lupa sa anim 
na Araw, pagkatapos Siya ay lumuklok sa 
Trono. Siya ay nagtakip sa gabi ng araw, na 
nagmamadali sa pagsunod dito, at gumawang 
ang araw at ang buwan at ang mga bituin ay 
tagasunod sa pamamagitan ng Kanyang utos. 
Talagang ang Kanya ay ang lahat ng nilikha at 
kautusan. Pagpalain si Allah, ang Panginoon 
ng mga Daigdig! 


55. (O sangkatauhan!) Tumawag sa 
inyong Panginoong mapagpakumbaba at may 
pagkalihim. O! Siya ay hindi nagmamahal sa 
mga mapang-away. 


56. Huwag gumawa ng kaguluhan sa lupa 
matapos ang makatarungang pag-aayos nito, 
at tumawag sa Kanyang may pangamba at 
pag-asa. O! ang awa ni Allah ay malapit sa 
mabuti. 


57. At Siya itong nagpadala ng mga 
hangin bilang mga pambungad na nagbabalita 
ng Kanyang awa, hanggang, nang sila ay 
magbata ng isang ulap na mabigat (kasama 
ang ulan), Aming dinala ito sa isang patay na 
lupain, at pagkatapos ay ginawang ang ulan 
ay bumaba doon at sa pamamagitan noon ay 


magdala sa pangmasid ng mga bunga ng 
bawa't uri. Sa gayon Aming dinala sa 
pangmasid ang patay. Sana kayo ay 
makaalaala. 


58. Para sa mabuting lupain, ang 
halamanan nito ay dumating sa pangmasid sa 
pamamagitan ng pahintulot ng Panginoon nito, 
samantalang para diyan sa masama, masama 
lamang ang dumating sa pangmasid (galing 
dito). Sa gayon Kami ay muling bumilang ng 
mga palatandaan para sa mga taong 
nagbibigay ng pasasalamat. 


59. Aming ipinadala si Noa (sa katandaan) 
sa kanyang mga tao, at siya ay nagsabi: O 
aking mga tao! Maglingkod kay Allah. Kayo ay 
walang ibang Maykapal maliban sa Kanya. O! 
ako ay takot para sa inyo sa kabayaran ng 
isang Nakahihindik na Araw. 


60. Ang mga pinuno ng kanyang mga tao 
ay nagsabi: O! kami ay nakakita sa iyong 
talaga sa pantay na pagkakamali. 


61. Siya ay nagsabi: O aking mga tao! 
Walang pagkakamali sa akin, nguni't ako ay 
isang mensaherong galing sa Panginoon ng 
mga Daigdig. 


62. Ako ay nagpahatid sa inyo ng mga 
pahatid ng aking Panginoon at nagbigay ng 
mabuting payo sa inyo, at alam galing kay 
Allah iyang inyong hindi nalalaman. 


63. Humanga ba kayong may darating sa 
inyong isang Paalaala galing sa inyong 
Panginoon sa pamamagitan ng isang lalaki sa 
inyo, upang siya ay makapagbabala sa inyo at 


upang kayo ay makalayo sa masama, at 
upang kayo sana ay makatagpo ng awa? 


64. Nguni't sila ay nagtatwa sa kanya, 
kaya Aming sinagip siya at ang mga yaong 
kasama niya sa sasakyangdagat, at Aming 
nilunod ang mga yaong nagtatwa ng Aming 
mga palatandaan. O! sila ay kataong bulag. 


65. At sa (lipi ng) Aad (Aming ipinadala) 
ang kanilang kapatid na lalaki, si Hud. Siya ay 
nagsabi: O aking mga tao! Paglingkuran si 
Allah. Kayo ay walang ibang Panginoon 
maliban sa Kanya. Kayo ba ay hindi 
magtatakwil (sa masama). 


66. Ang mga pinuno ng kanyang mga tao, 
na hindi naniniwala, ay nagsabi: O! kami ay 
nakakitang talaga sa iyo sa pagkawalang-isip, 
at O! aming inisip na ikaw ay sa mga 
sinungaling. 


67. Siya ay nagsabi: O aking mga tao! 
Walang kawalan ng isip sa akin, nguni't ako ay 
isang mensaherong galing sa Panginoon ng 
mga Daigdig. 


68. Ako ay nagpahatid sa inyo ng mga 
pahatid ng aking Panginoon, at ako ay isang 
tunay na tagapayo para sa inyo. 


69. Humanga ba kayong may darating sa 
inyong isang Paalaala galing sa inyong 
Panginoon sa pamamagitan ng isang lalaki sa 
inyo, upang siya ay makapagbabala sa inyo? 
Alalahanin kung paanong Kanyang ginawa 
kayong mga sugo pagkatapos ng katao ni 
Noa, at ibinigay sa inyo ang paglaki ng 
katayuan. Alalahanin ang (lahat na) mga 


103 


biyaya ng inyong Panginoon, upang kayo sana 
ay maging matagumpay. 


70. Sila ay nagsabi: Dumating ba sa aming 
kami ay maglilingkod kay Allah lamang, at 
magpapabaya sa anong sinamba ng aming 
mga ama? Kung gayon dalhin sa amin iyang 
kasama noon ikaw ay nanakot sa amin kung 
ikaw ay sa matapat? 


71. Siya ay nagsabi: Takot at galit galing 
sa inyong Panginoon ay bumagsak na sa inyo. 
Kayo ba ay makikipagtalo sa akin tungkol sa 
mga pangalang inyong binanggit, kayo at ang 
inyong mga ama, na para diyan ay walang 
panagutang galing kay Allah na isiniwalat? Sa 
gayon hintayin (ang kinalabasan), O! ako (rin) 
ay sa mga yaong naghihintay (nito). 


72. At Aming sinagip siya at ang mga 
yaong kasama niya sa pamamagitan ng isang 
awa galing sa Amin, at Aming pinutol ang ugat 
ng mga yaong nagtatwa ng Aming mga 
isiniwalat at mga hindi naniniwala. 


73. At sa (lipi ng) Tamud (Aming ipinadala) 
ang kanilang kapatid na lalaking si Sali. Siya 
ay nagsabi: O aking mga tao! Paglingkuran si 
Allah. Kayo ay walang ibang Maykapal 
maliban sa Kanya. Isang kababalaghan galing 
sa inyong Panginoon ay dumating sa inyo. O! 
ito ay ang kamelyo ni Allah, isang palatandaan 
sa inyo, kaya pabayaan siyang kumain sa lupa 
ni Allah, at huwag siyang salanging may sakit 
kung hindi ay masakit na parusa ang kukuha 
sa inyo. 


74. At alalahanin kung paanong Kanyang 
ginawa kayong mga sugo matapos sa Aad at 
ibinigay sa inyo ang himpilan sa lupa. Kayo ay 
pumili ng mga kastilyo sa mga kapatagan at 


104 


tumabas sa mga bundok bilang mga 
pamalagian. Kaya alalahanin ang (lahat ng) 
mga biyaya ni Allah at huwag gumawa ng 
masama, gumagawa ng kapinsalaan sa lupa. 


75. Ang mga pinuno ng kanyang mga 
taong mga mapanghamak ay nagsabi sa mga 
yaong kanilang hinamak, sa ganyan sa 
kanilang naniwala: Alam ba ninyong si Sali ay 
isang ipinadala galing sa kanyang Panginoon? 
Sila ay nagsabi: O! diyang kasama noon siya 
ay ipinadala, kami ay mga naniniwala. 


76. Ang mga yaong mapanghamak ay 
nagsabi: O! diyang doon kayo ay naniniwala, 
kami ay mga hindi naniniwala. 


77. Kaya kanilang nilumpo ang babaeng 
kamelyo, at kanilang kinutya ang kautusan ng 
kanilang Panginoon, at sila ay nagsabi: O Sali! 
Dalhin sa amin iyang iyong panakot kung ikaw 
ay talagang sa mga yaong ipanadala (galing 
kay Allah). 


78. Kaya ang lindol ay kumuha sa kanila, 
at ang umaga ay nakatagpo sa kanilang 
nakadapang tungo sa kanilang 
pinamamalagiang lugar. 


79. At si Sali ay pumihit galing sa kanila at 
nagsabi: O aking mga tao! Ako ay naghatid ng 
pahatid ng aking Panginoon sa inyo at 
nagbigay sa inyo ng mabuting payo, nguni't 
hindi ninyo mahal ang mabuting mga 
tagapayo. 


80. At si Lot! (Alalahanin) nang kanyang 
sinabi sa kanyang katao: Kayo ba ay gagawa 
ng nakasusuklam na ganyang walang nilalang 
kailanmang gumawa bago sa inyo? 


81. O! kayo ay dumating na may 
pagnanasa sa mga kalalakihan sa halip na 
mga kababaihan. Hindi, nguni't kayo ay 
mahalay na katao. 


82. At ang sagot ng kanyang mga tao ay 
iyan lamang kanilang sinabi (isa sa isa pa): 
Papihitin silang palabas ng inyong kabayanan. 
Sila ay kataong sa katunayan ay nagtago ng 
kadalisayan. 


83. At Aming sinagip siya at ang kanyang 
kasambahay, maliban sa kanyang asawang 
babae, na nasa mga yaong nagpaiwan. 


84. At Kami ay nagpaulan ng isang ulan sa 
kanila. Tingnan ngayon ang kalikasan ng 
kinalabasan para sa mga gumagawa ng 
masama! 


85. At sa Midian (Aming ipinadala) ang 
kanilang kapatid na lalaki, si Suyeb. Siya ay 
nagsabi: O aking mga tao! Paglingkuran si 
Allah. Kayo ay walang ibang Maykapal 
maliban sa Kanya. O! isang maliwanag na 
katibayan ay dumating sa inyo galing sa 
inyong Panginoon, kaya magbigay ng buong 
sukat at buong timbang, at huwag gumawa ng 
mali sa sangkatauhan sa kanilang mga ganit, 
at huwag gumawa ng kaguluhan sa lupa 
matapos ang makatarungang kaayusan doon. 
lyan ay magiging higit na mabuti para sa inyo, 
kung kayo ay mga naniniwala. 


86. Huwag mag-abang sa bawa't daan 
upang manakot (sa mga naglalakbay), at 
magpihit palayo sa landas ni Allah sa kanyang 
naniniwala sa Kanya, at maghanap na 
gumawa nitong baluktot. At alalahanin, nang 
kayo ay kakaunti lamang, kung paano Niya 


kayo pinarami. At tingnan ang kalikasan ng 
kinalabasan para sa mga masama! 


87. At kung may isang bahagi sa inyong 
naniniwala diyang kasama noon ako ay 
ipinadala, at may isang bahaging hindi 
naniniwala, sa gayon magkaroon ng tiyaga 
hanggang sa si Allah ay humukom sa pagitan 
ninyo. Siya ay pinakamagaling sa lahat na 
nakipagbagayan sa paghuhukom. 


88. Ang mga pinuno ng kanyang mga tao, 
na mapanghamak, ay nagsabi: Talagang kami 
ay magtataboy sa iyong palabas, O Suyeb, at 
ang mga yaong naniniwalang kasama mo, 
galing sa aming kabayanan, maliban kung 
kayo ay bumalik sa aming pagsamba. Siya ay 
nagsabi: Kahi't na kami ay galit dito? 


89. Kami ay tutuklas ng isang 
kasinungalingan laban kay Allah kung kami ay 
ibinalik sa inyong pagsamba matapos kaming 
sagipin ni Allah galing dito. Hindi para sa amin 
ang bumalik dito maliban kung ibigin (talaga) 
ni Allah. Ang Aming Panginoon ay 
nakauunawa ng lahat na mga bagay na may 
kaalaman. Kay Allah kami ay naglagay ng 
aming pagtitiwala. Aming Panginoon! 
Magpasiyang may katotohanan sa pagitan 
namin at ng aming katao, sapagka't Ikaw ay 
ang pinakamagaling sa mga yaong gumagawa 
ng pasiya. 


90. Nguni't ang mga pinuno ng kanyang 
mga tao, na hindi naniniwala, ay nagsabi: 
Kung kayo ay sumunod kay Suyeb, sa gayon 
talagang kami ay magiging mga talunan. 


91. Kaya ang lindol ay kumuha sa kanila, 
at ang umaga ay nakatagpo sa kanilang 


105 


nakadapang tungo sa kanilang 
pinamamalagiang lugar. 


92. Ang mga yaong nagtatwa kay Suyeb 
ay naging tulad sa sila ay hindi namalagi doon. 
Ang mga yaong nagtatwa kay Suyeb, sila ay 
ang mga talunan. 


93. Kaya siya ay pumihit galing sa kanila 
at nagsabi: O aking mga tao! Ako ay naghatid 
ng mga pahatid ng aking Panginoon sa inyo at 
nagbigay sa inyo ng mabuting payo; sa gayon 
paano ako makapaghihinagpis para sa isang 
mga taong nagtakwil (sa katotohanan)? 


94. At Kami ay hindi nagpadala ng propeta 
sa alinmang kabayanang hindi Kami naghasik 
sa katao nito ng hinagpis at kamalasan upang 
sila sana ay tumubong mapagpakumbaba. 


95. Pagkatapos Aming pinalitan ang 
masamang kalagayan para sa kabutihan 
hanggang sa sila ay tumubong maykaya at 
nagsabi: Hinagpis at kamalasan ay sumalang 
sa aming mga ama. Pagkatapos Aming kinuha 
silang mga hindi nakababatid, nang hindi nila 
namalayan. 


96. At kung ang mga tao ng mga 
kabayanan ay naniwala at lumayo sa masama, 
talagang Aming bubuksan para sa kanila ang 
mga pagpapala galing sa langit at galing sa 
lupa. Nguni't (sa bawa't mensahero) sila ay 
nagbigay ng kasinungalingan, at kaya Aming 
kinuha sila dahil sa anong kanilang dating 
kinikita. 


97. Ang mga tao ba ng mga kabayanan sa 
gayon ay ligtas sa pagdating ng Aming ngitngit 


106 


sa kanila tulad sa pagsalakay sa gabi habang 
sila ay natutulog? 


98. O ang mga tao ba ng mga kabayanan 
sa gayon ay ligtas sa pagdating ng Aming 
ngitngit sa kanila sa panahong maaraw 
habang sila ay naglalaro? 


99. Sila ba sa gayon ay ligtas sa balak ni 
Allah? Walang makawawaring ang kanyang 
sarili ay ligtas sa balak ni Allah maliban sa 
kataong pumanaw. 


100. Hindi ba isang palatandaan sa mga 
yaong nagmana ng lupain matapos ang mga 
tao nito (na umani sa gayon ng kinalabasan ng 
masamang ginagawa) na kung Aming inibig, 
maaari Naming patamaan sila para sa 
kanilang mga kasalanan at maglimbag sa 
kanilang mga puso upang sila ay hindi 
makarinig? 


101. Ang ganyan ay ang mga kabayanan. 
Aming isinasalaysay ang ilang mga 
pambungad sa kanila sa iyo (Muhamad). Ang 
kanilang mga mensahero ay talagang 
dumating sa kanilang may maliwanag na mga 
katibayan (ng Nasasakupan ni Allah), nguni't 
sila ay hindi makapaniwala sapagka't sila sa 
una ay nagtatwa. Sa gayon ay nilimbag ni 
Allah sa mga puso ng mga hindi naniniwala 
(na hindi sila makarinig). 


102. Kami ay hindi nakatagpo ng 
(pagkamatapat sa alinmang) kasunduan sa 
karamihan sa kanila. Hindi, karamihan sa 
kanila ay Aming natagpuang mga gumagawa 
ng mali. 


103. Pagkatapos, matapos sila, Aming 
ipinadala si Moses kasama ang Aming mga 
palatandaan sa Parao at sa kanyang mga 
pinuno, nguni't sila ay humadlang sa kanila. 
Ngayon, tingnan ang kalikasan ng kinalabasan 
para sa mga mapagpasama! 


104. Si Moses ay nagsabi: O Parao! O! 
ako ay isang mensahero galing sa Panginoon 
ng mga Daigdig, 


105. Pinayagan sa kalagayang ako ay 
magsasalita tungkol kay Allah ng wala maliban 
sa katotohanan. Ako ay dumating sa inyo 
(mga panginoon ng Ehipto) na may dalang 
isang maliwanag na katibayan galing sa 
inyong Panginoon. Kaya pabayaang ang Mga 
Anak ni Israel ay sumama sa akin. 


106. (Ang Parao ay) nagsabi: Kung ikaw 
ay dumating na may kasamang isang 
palatandaan, sa gayon ilabas ito, kung ikaw ay 
sa mga yaong nagsasalita ng katotohanan. 


107. Pagkatapos kanyang ipinukol pababa 
ang kanyang tungkod at O! ito ay isang ahas 
na nakahayag: 


108. At kanyang itinaas sa pangmasid ang 
kanyang kamay (galing sa kanyang dibdib), at 
O! ito ay puti para sa mga tagamasid. 


109. Ang mga pinuno ng mga tao ng 
Parao ay nagsabi: O! ito ay may nalalamang 
matalino, 


110. Na magpapaalis sa inyo galing sa 
inyong lupain. Ngayon ano ang inyong 
maipapayo? 


111. Sila ay nagsabi (sa Parao): Ilagay 
siya sa labas (sa sumandali) - siya at ang 
kanyang kapatid na lalaki - at magpadala ng 
mga tagatawag sa mga lungsod, 


112. Upang magdala ng bawa't nakaaalam 
na matalino sa iyo. 


113. At ang mga matalino ay dumating sa 
Parao, nagsasabi: Talagang magkakaroon ng 
isang gantimpala para sa amin kung kami ay 
mga nagwagi. 


114. Siya ay sumagot: Oo, at talagang 
kayo ay magiging sa mga yaong dinalang 
malapit (sa akin). 


115. Sila ay nagsabi: O Moses! Mamiling 
(unang) magtapon o pabayaang kami ay 
maging unang mga tagatapon. 


116. Siya ay nagsabi: Magtapon! At nang 
sila ay nagtapon, sila ay naghagis ng isang 
dasal sa mga mata ng mga tao, at 
nagpamangha ng labis sa kanila, at gumawa 
ng isang makapangyarihang dasal. 


117. At Aming pinasigla si Moses 
(nagsasabi): Itapon ang iyong tungkod! At O! 
ito ay lumunok sa kanilang palabas na mga 
kasinungalingan, 


107 


118. Sa gayon ang Katotohanan ay 
ipinaghiganti at iyang kanilang ginagawa ay 
ginawang walang saysay. 


119. Sa gayon sila ay tinalo at dinalang 
mababa. 


120. At ang mga matalino ay bumagsak 
pababang nakadapang tungo. 


121. Nagsasabi: Kami ay naniniwala sa 
Panginoon ng Mga Daigdig, — 


122. Ang Panginoon ni Moses at Aaron. 


123. Ang Parao ay nagsabi: Kayo ba ay 
naniniwala sa Kanya bago ako nagbigay sa 
inyo ng pahintulot? O! ito ay isang balak na 
inyong binalak sa lungsod upang inyong 
maitaboy ang mga tao nito pagkatapos. 
Nguni't kayo ay darating sa pagkaalam! 


124. Talagang aking gagawing ang inyong 
mga kamay at mga paa ay putulin sa 
magkabilang panig. Pagkatapos aking 
ipakukrus kayong bawa't isa. 


125. Sila ay nagsabi: O! kami ay pabalik 
na sa Aming Panginoon! 


126. Ikaw ay kumuha ng paghihiganti sa 
amin lamang para sa gaanong aming 
paniniwala sa mga palatandaan ng aming 
Panginoon nang sila ay dumating sa amin. 
Aming Panginoon! Ibigay sa amin ang 
katatagan at gawin kaming mamatay bilang 
mga taong sumuko (sa lyo). 


108 


127. Ang mga pinuno ng mga tao ng 
Parao ay nagsabi: (O Hari), magagawa mo 
bang si Moses at ang kanyang mga tao ay 
gumawa ng pinsala sa lupain, at humamak sa 
iyo at sa iyong mga maykapal? Siya ay 
nagsabi: Aming papaslangin ang kanilang mga 
anak na lalaki at patatawarin ang kanilang 
mga babae, sapagka't O! kami ay nasa 
kapangyarihan sa ibabaw nila. 


128. At si Moses ay nagsabi sa kanyang 
mga tao: Humanap ng tulong kay Allah at 
magtiis. O! ang lupa ay kay Allah. Kanyang 
ibinigay ito bilang isang pamana sa Kanyang 
ibig. At O! ang karugtong ay para sa mga 
yaong gumagawa ng kanilang tungkulin (sa 
Kanya). 


129. Sila ay nagsabi: Kami ay tumanggap 
ng hirap bago ikaw dumating sa amin at 
simula nang ikaw ay dumating sa amin. Siya 
ay nagsabi: Maaaring ang inyong Panginoon 
ay magwasak sa inyong kalaban at gumawa 
sa inyong mga sugo sa lupa, upang Kanyang 
makita kung paano kayo kumikilos. 


130. At Aming pinahirapan ang katao ng 
Parao sa gutom at kakulangan ng mga bunga, 
upang sa gayon sila ay magbigay ng pansin. 


131. Nguni't nang mabuti ang tumama sa 
kanila, sila ay nagsabi: Ito ay amin, at nang 
masama ang tumama sa kanila, inihambing 
nila ito sa masamang mga babala ni Moses at 
mga yaong kasama niya. Talagang ang 
kanilang masamang babala ay kay Allah 
lamang. Nguni't karamihan sa kanila ay hindi 
nakaaalam. 


132. At sila ay nagsabi: Anumang 
kababalaghang iyong dinala kasama noon 


upang gayumahin kami, kami ay hindi 
maglalagay ng pananalig sa iyo. 


133. Kaya Aming ipinadala sa kanila ang 
baha at ang mga balang at ang maliliit na 
mapang-away na hayop at ang mga palaka at 
ang dugo - isang magkakasunod na 
maliwanag na mga tanda. Nguni't sila ay 
mapagmataas at naging may kasalanan. 


134. At nang ang sindak ay nahulog sa 
kanila, sila ay nagsabi: O Moses! Dumalangin 
para sa amin sa iyong Panginoon, sapagka't 
Siya ay may isang kasunduan sa iyo. Kung 
iyong alisin ang sindak sa amin, kami talaga 
ay magtitiwala sa iyo at magpapabaya sa Mga 
Anak ni Israel na sumama sa iyo. 


135. Nguni't nang Aming tanggalin sa 
kanila ang sindak sa isang wakas na dapat 
nilang maabot, masdan! sila ay sumira ng 
kanilang kasunduan. 


136. Kaya Kami ay kumuha ng kabayaran 
sa kanila, sa gayon Aming nilunod sila sa 
dagat, sapagka't sila ay nagtatwa ng Aming 
mga isiniwalat at walang pansin sa mga ito. 


137. At Aming ginawang ang kataong 
hinamak ay magmana ng mga bahagi sa 
silangan ng lupain at mga bahagi sa kanluran 
doong Kanyang pinagpala. At ang 
makatarungang salita ng Panginoon ay 
isinakatuparan para sa Mga Anak ni Israel 
dahil sa kanilang pagtitiis: At Aming nilipol ang 
(lahat na) ginawa ng Parao at ng kanyang 
katao at iyang kanilang nilikha. 


138. At Aming dinala ang Mga Anak ni 
Israel sa pagtawid ng dagat, at sila ay 


dumating sa isang mga taong sumuko sa mga 
huwad na kanilang pag-aari. Sila ay nagsabi: 
O Moses! Gumawa para sa amin ng isang 
maykapal tulad sa sila ay may mga maykapal. 
Siya ay nagsabi: O! kayo ay isang kataong 
hindi nakaaalam. 


139. O! para sa mga ito, ang kanilang 
landas ay masisira at lahat na kanilang 
ginagawa ay walang saysay. 


140. Siya ay nagsabi: Ako ba ay hahanap 
para sa inyo ng isang maykapal bukod kay 
Allah samantalang Siya ay nagtangi sa inyo sa 
ibabaw ng (lahat na) mga nilalang? 


141. At alalahanin nang Kami ay nagligtas 
sa inyo sa katao ng Paraong gumagawa sa 
inyo ng nakatatakot na parusa, pumapaslang 
ng inyong mga anak na lalaki at 
nagpapatawad ng inyong mga kababaihan. 
lyan ay isang napakalaking pagsubok galing 
sa inyong Panginoon. 


142. At nang Aming itakda para kay Moses 
ang tatlumpong gabi (ng pag-iisa), at idagdag 
dito ang sampu, at siya ay nakatapos ng 
buong panahong itinakda ng kanyang 
Panginoong apatnapung gabi, at si Moses ay 
nagsabi sa kanyang kapatid na lalaki: Kunin 
ang aking lugar sa mga tao. Gumawa ng 
matuwid, at huwag sundin ang landas ng mga 
gumagawa ng kamalian. 


143. At nang si Moses ay dumating sa 
Aming itinakdang pagpupulong at ang 
kanyang Panginoon ay nagsalita sa kanya, 
siya ay nagsabi: Aking Panginoon! Ipakita sa 
akin (ang Iyong Sarili), upang ako ay 
makatunghay sa lyo. Siya ay nagsabi: Hindi 
mo Ako makikita, subali't tunghayan ang 


109 


bundok! Kung ito ay tumayong walang kilos sa 
kinalalagyan nito, sa gayon ikaw ay 
makakakita sa Akin. At nang ang kanyang 
Panginoon ay nagsiwalat ng (Kanyang) 
karangalan sa bundok, Siya ay nagpadala 
nitong bumubulusok pababa, at si Moses ay 
bumagsak pababang walang malay. At nang 
siya ay magising siya ay nagsabi: Ang 
karangalan ay sa lyo! Ako ay pumihit sa lyong 
nagsisisi, at ako ay ang una sa (tunay na) mga 
naniniwala. 


144. Siya ay nagsabi: O Moses! Ako ay 
pumili sa iyo sa ibabaw ng sangkatauhan sa 
pamamagitan ng Aking mga pahatid at ng 
Aking pakikipag-usap (sa iyo). Kaya hawakan 
iyang Aking ibinigay sa iyo, at maging sa 
mapagpasalamat. 


145. At Kami ay sumulat para sa kanya, sa 
mga pantay na kalatagan, ng araling 
makukuha sa lahat ng mga bagay at ng 
paliwanag sa lahat ng mga bagay, pagkatapos 
(nag-utos sa kanya): Hawakan itong mahigpit, 
at mag-utos sa iyong mga tao (na nagsasabi): 
Kunin ang higit na magaling (na pagtungong 
ginawang maliwanag) sa loob noon. Aking 
ituturo sa iyo ang pinamamalagian ng mga 
nabubuhay sa masama. 


146. Aking ipipihit palayo sa Aking mga 
isiniwalat ang mga yaong nagpapalabis sa 
kanilang mga sarili ng mali sa lupa, at kung 
kanilang makita ang bawa't palatandaan, hindi 
maniniwala dito, at kung kanilang makita ang 
landas ng katuwiran, hindi pumipili sa mga ito: 
at kung kanilang makita ang landas ng 
kamalian, pumipili nito bilang landas na 
kanilang susundin. Iyan ay sapagka't sila ay 
nagtatwa ng Aming mga isiniwalat at dating 
nagwawalang bahala sa mga ito. 


110 


147. Ang mga yaong nagtatwa ng Aming 
isiniwalat at ng pakikipagtagpo sa 
Kabilangbuhay, ang kanilang mga gawa ay 
walang bunga. Sila ba ay binigyang kabayaran 
ng anuman maliban sa anong kanilang dating 
ginagawa? 


148. At ang katao ni Moses, matapos 
(niyang iwan sila), ay pumili ng isang batang 
baka (bilang pagsamba), (yari) galing sa 
kanilang mga palamuti, na kulay katawan at 
dugo, na nagbibigay ng isang mababang 
tunog. Hindi nila nakitang ito ay nagsalita sa 
kanila o pumatnubay sa kanila sa alinmang 
landas. Sila ay pumili nito at naging mga 
gumagawa ng mali. 


149. At nang sila ay natakot sa mga 
kinalabasan doon at nakitang sila ay nagpunta 
sa pagkaligaw, sila ay nagsabi: Maliban kung 
ang aming Panginoon ay magkaroon ng awa 
sa amin at magpatawad sa amin, kami talaga 
ay sa naligaw. 


150. At nang si Moses ay bumalik sa 
kanyang mga tao, galit at may hapis, siya ay 
nagsabi: Kasamaan ay iyang (patutunguhang) 
inyong kinuha matapos ko kayong iwanan. 
Kayo ba ay magpapadali sa paghuhukom ng 
inyong Panginoon? At kanyang ipinukol 
pababa ang mga pantay na kalatagan, at 
kanyang kinuha ang kanyang kapatid na lalaki 
sa ulo, kinaladkad siya patungo sa kanya. Siya 
(si Aaron) ay nagsabi: Anak na lalaki ng aking 
ina! O! ang katao ay naghukom sa aking 
mahina at halos patayin ako. O! huwag gawing 
ang aking mga kalaban ay magtagumpay sa 
ibabaw ko, at huwag akong ilagay sa mga 
gumagawa ng masama! 


151. Siya (si Moses) ay nagsabi: Aking 
Panginoon! Magkaroon ng awa sa akin at sa 
aking kapatid na lalaki, dalhin kami sa lyong 


awa. Ikaw ang Pinakamaawain sa lahat ng 
nagpapakita ng awa. 


152. O! ang mga yaong pumili sa batang 
baka (bilang pagsamba), sindak galing sa 
kanilang Panginoon at pagkahiya ay darating 
sa kanila sa buhay sa daigdig. Sa gayon Kami 
ay nagbigay ng kabayaran sa mga yaong 
tumuklas ng isang kasinungalingan. 


153. Nguni't ang mga yaong gumawa ng 
masamang mga gawa at pagkatapos ay 
nagsisi at naniniwala - O! para sa kanila, 
pagkatapos, si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


154. Pagkatapos, nang ang galit ni Moses 
ay humupa, kinuha niya ang mga pantay na 
kalatagan, at sa nakaukit sa mga ito ay may 
batayan at awa para sa lahat ng mga yaong 
takot sa kanilang Panginoon. 


155. At si Moses ay pumili sa kanyang 
mga tao ng pitumpo para sa Aming takdang 
pagpupulong, at nang ang pangangatog ay 
dumating sa kanila, siya ay nagsabi: Aking 
Panginoon! Kung Iyong inibig Iyong winasak 
silang matagal na, at ako kasama nila. Iyo 
bang wawasakin kami para diyan sa ginawa 
ng mangmang sa amin? Ito lamang ay Iyong 
pagsubok (sa amin). Ikaw ay nagpadala ng 
lyong ibig sa pagkaligaw at pumatnubay sa 
lyong ibig. Ikaw ay aming Kaibigang 
Tagapagtanggol, kaya patawarin kami at 
magkaroon ng awa sa amin. Ikaw ang 
Pinakamagaling sa lahat na nagpakita ng 
kapatawaran. 


156. At italaga para sa amin sa daigdig na 
ito iyang mabuti, at sa Kabilangbuhay (iyang 
mabuti). O! Kami ay pumihit patungo sa lyo. 


Siya ay nagsabi: Aking pinatamaan ng Aking 
parusa ang Aking ibig, at ang Aking awa ay 
sumasakop sa lahat ng mga bagay, kaya 
Aking itatalaga ito para sa mga yaong 
nagtatakwil (sa masama) at nagbabayad ng 
nararapat sa mahirap, at mga yaong 
naniniwala sa Aming mga isiniwalat, — 


157. Ang mga yaong sumunod sa 
mensahero, ang Propetang hindi makabasa o 
makasulat, na kanilang matatagpuang 
binanggit sa Tora at sa Gospel na nasa kanila. 
Siya ay hihimok sa kanila niyang matuwid at 
magbabawal sa kanila niyang mali. Kanyang 
gagawing makatarungan para sa kanila ang 
lahat ng mabuting mga bagay at ipagbabawal 
para sa kanila ang masama lamang: at siya ay 
magpapaginhawa sa kanila ng kanilang dala at 
tanikalang dati nilang suot. Pagkatapos ang 
mga yaong naniniwala sa kanya, at pumupuri 
sa kanya, at tumutulong sa kanya, at 
sumusunod sa liwanag na ipinadalang pababa 
kasama niya: sila ay ang matagumpay. 


158. Sabihin (O Muhamad): O 
sangkatauhan! O! ako ay ang mensahero ni 
Allah sa inyong lahat - (ang mensahero) 
Niyang nagmamay-ari ng Nasasakupan ng 
mga langit at lupa. Walang Maykapal maliban 
sa Kanya. Siya ay nagpapadali at Siya ay 
nagbibigay ng kamatayan. Kaya maniwala kay 
Allah at sa Kanyang mensahero, ang 
Propetang hindi makabasa o makasulat, na 
naniniwala kay Allah at sa Kanyang mga 
salita, at sumunod sa kanya upang kayo sana 
ay gabayang matuwid. 


159. At sa katao ni Moses ay may isang 
pamayanang nangunang kasama ang 
katotohanan at nagtuguyod ng katarungan 
kasama doon. 


111 


160. Aming pinaghati sila sa 
labindalawang mga lipi, mga bansa, at Aming 
binigyan ng sigla si Moses, nang ang kanyang 
mga tao ay nagtanong sa Kanya ng tubig, 
nagsasabi: Pukulin ng iyong tungkod ang bato! 
At doon ay bumulwak sa pangmasid galing 
doon ang labindalawang bukal, upang ang 
bawa't lipi ay makaalam ng kanilang lugar na 
pag-iinuman. At Aming ginawang ang puting 
ulap ay sumaklob sa kanila at ipinadalang 
pababa para sa kanila ang Mana at ang mga 
Pugo (nagsasabi): Kumain sa mabuting mga 
bagay na kasama doon Kami ay naglaan ng 
pangkinabukasan sa inyo. Sila ay hindi 
gumawa ng mali sa Amin, nguni't sila ay sanay 
gumawa ng mali sa kanilang mga sarili. 


161. At alalahanin nang sabihin sa kanila: 
Mamalagi sa kabayanang ito at kumain galing 
doon ng inyong ibig doon hanggang inyong 
ibig, at sabihin “Pagsisisi,” at pumasok sa 
pintuang nakadapang tungo, Kami ay 
magpapatawad sa inyo ng inyong mga 
kasalanan, Kami ay magdaragdag (ng 
gantimpala) para sa mga gumagawa ng 
matuwid. 


162. Nguni't ang mga yaong nasa kanilang 
gumawa ng mali ay nagpalit ng salitang sinabi 
sa kanila para sa isang ibang pananalita, at 
Aming ipinadalang pababa sa kanila ang galit 
galing sa langit para sa kanilang ginagawang 
mali. 


163. Tanungin sila (O Muhamad) tungkol 
sa kabayanang nasa tabingdagat, paanong 
sila ay lumabag sa sabado, paanong ang 
kanilang malaking isda ay dumating sa 
kanilang nakikita sa kanilang araw ng sabado, 
at sa isang araw nang sila ay hindi sumunod 
sa sabado, sila ay hindi dumating sa kanila. Sa 
gayon Aming sinubok sila tungkol diyan sa sila 
ay mga nabubuhay sa masama. 


112 


164. At nang ang isang pamayanan sa 
kanila ay nagsabi: Bakit mangangaral kayo sa 
isang kataong malapit nang wasakin ni Allah at 
parusahan ng isang nakahihindik na wakas? - 
mga nangangaral ay nagsabi: Upang maging 
malaya sa pagkakasala sa harapan ng inyong 
Panginoon, at sana sila ay magtakwil (sa 
masama). 


165. At nang sila ay nakalimot niyang doon 
sila ay pinaalalahanan, Aming sinagip ang 
mga yaong nagbawal ng mali, at dinalaw ang 
mga yaong gumawa ng mali ng nakahihindik 
na parusa sapagka't sila ay mga nabubuhay 
sa masama. 


166. Kaya nang sila ay kumuha ng 
pagpapahalaga diyan sa ipinagbawal sa 
kanila, Kami ay nagsabi sa kanila: Kayo ay 
maging mga bakulaw, kinamumuhian at 
kinayayamutan! 


167. At (alalahanin) nang ang iyong 
Panginoon ay nagpahayag na Siya ay 
magtatayo laban sa kanila hanggang sa Araw 
ng Pagkabuhay ng mga yaong maglaladlad sa 
kanila ng isang malupit na pahirap, O! 
talagang ang iyong Panginoon ay Mabilis sa 
pagsasagawa at O! talagang Siya ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


168. At Aming pinaghiwalay sila sa lupa 
bilang (magkahiwalay na) mga bansa. Ang ilan 
sa kanila ay matuwid, ang ilan ay malayo 
diyan. At Aming sinubukan sila sa mabuting 
mga bagay at masamang mga bagay, upang 
sana sila ay makabalik. 


169. At isang salinlahi ay pumalit sa 
kanilang nagmana ng mga Kasulatan. 
Kanilang hinawakan ang mga bagay sa 


mababang buhay na ito (bilang halaga ng 
gawaing masama) at sinabi: Ito ay 
ipagpapatawad sa amin. At kung may 
dumating sa kanilang (muling) alok na katulad, 
sila ay tatanggap nito (at magkakasalang 
muli). Hindi ba ang kasunduan ng Kasulatan 
ay kinuha para sa kanila upang sila ay hindi 
magsalita ng anuman tungkol kay Allah 
maliban sa katotohanan? At sila ay nakapag- 
aral niyang nasa loob nito. At ang pamalagian 
ng Kabilangbuhay ay higit na mabuti, para sa 
mga yaong nagtakwil (sa masama). Kayo ba 
ay walang isip? 


170. At para sa mga yaong gumawa (sa 
mga taong) magkipkip ng Kasulatan, at 
magtaguyod ng pagsamba - O! hindi Namin 
nilustay ang mga kita ng mga matuwid. 


171. At nang Aming niyugyog ang Bundok 
sa ibabaw nilang tulad sa ito ay isang panakip, 
at kanilang inakalang ito ay babagsak sa 
kanila, (at Aming sinabi): Hawakang mahigpit 
iyang Aming ibinigay sa inyo, at alalahanin 
iyang nakapaloob doon, upang kayo ay 
makapagtakwil (sa masama), 


172. At (alalahanin) nang ang iyong 
Panginoon ay nagdala sa pangmasid galing sa 
Mga Anak ni Adan, galing sa kanilang mga 
pampigil, ng kanilang binhi, at gumawa sa 
kanilang sumaksi sa kanilang mga sarili, 
(nagsasabi): Ako ba ay hindi ninyo 
Panginoon? Sila ay nagsabi: Oo, talagang 
kami ay sumaksi. (Iyan ay) kung sakaling 
inyong sasabihin sa Araw ng Pagkabuhay: O! 
dito kami ay hindi nakababatid, 


173. O kung sakaling inyong sasabihin: 
(Ito) lamang ay (dahil sa) ang aming mga ama 
ay naghambing ng mga katambal ni Allah sa 
katandaan at kami ay (kanilang) binhi matapos 
sila. Iyo bang wawasakin kami sa kadahilanan 


niyang ginawa ng mga yaong sumusunod sa 
kasinungalingan? 


174. Sa gayon Aming inisaisa ang Aming 
mga isiniwalat, upang sana sila ay makabalik. 


175. Bigkasin sa kanila ang kasaysayan 
niyang sa kanya ay Aming ibinigay ang Aming 
mga isiniwalat, nguni't siya ay pumaslang sa 
kanila, kaya si Satanas ay umabot sa kanya at 
siya ay naging sa mga yaong nanguna sa 
pagkaligaw. 


176. At kung Aming inibig, Aming 
maitataas siya sa pamamagitan ng kanilang 
kakayahan, nguni't siya ay sumabit sa lupa at 
sumunod sa kanyang sariling kalaswaan. Kaya 
ang katulad niya ay tulad sa isang aso: kung 
ikaw ay lumusob sa kanya siya ay hihingal 
kasama ang kanyang dilang nakalabas, at 
kung iyong iwanan siya, siya (pa rin) ay 
hihingal kasama ang kanyang dilang 
nakalabas. Ang ganyan ay ang katulad sa mga 
taong nagtatatwa sa Aming mga isiniwalat. 
Isalaysay sa kanila ang kasaysayan (ng mga 
tao sa katandaan) upang sana sila ay 
makakuha ng kaisipan. 


177. Kasamaan bilang isang halimbawa ay 
ang kataong nagtatwa ng Aming mga 
isiniwalat, at nasanay na gumawa ng mali sa 
kanilang mga sarili. 


178. Siyang ginabayan ni Allah, siya sa 
katunayan ay ginabayang matuwid, 
samantalang siyang ipinadala ni Allah sa 
pagkaligaw - sila sa katunayan ay mga 
talunan. 


113 


179. Talagang Kami ay marami nang pinilit 
patungong Impiyerno sa diwang makalupa at 
sa sangkatauhan, may mga pusong kasama 
doong hindi nila nauunawaan, at may mga 
matang kasama doong hindi sila nakakakita, at 
may mga tengang kasama doong hindi sila 
nakaririnig. Ang mga ito ay tulad sa bakahan - 
hindi, nguni't sila ay higit na masama! Ang 
mga ito ay ang mapagpabaya. 


180. Ang kay Allah ay ang 
pinakamagandang mga pangalan. Isaalang- 
alang Siya sa pamamagitan nila. At iwanan 
ang samahan ng mga yaong lumapastangan 
sa Kanyang pangalan. Sila ay pagbabayarin 
para sa anong kanilang ginawa. 


181. At sa mga yaong Aming nilikha ay 
may isang bansang pumatnubay kasama ang 
Katotohanan at nagtaguyod ng katarungan 
kasama doon. 


182. At ang mga yaong nagtakwil sa 
Aming mga isiniwalat - hakbang sa hakbang 
Aming ginabayan sila galing doon sa hindi nila 
nalalaman. 


183. Ako ay magbibigay sa kanila ng 
munting pahinga. Talagang ang Aking balak 
ay mabisa. 


184. Hindi ba nila napag-isip na walang 
kabaliwan sa kanilang kasama? Siya ay isa 
lamang pantay na tagapagbabala. 


185. Hindi ba nila isinaalang-alang ang 
nasasakupan ng mga langit at ng lupa, at ang 
anong mga bagay na nilikha ni Allah, at upang 
maaaring ang kanilang sariling wakas ay 


114 


dumating na malapit? Sa anong katunayan 
matapos nito sila maniniwala? 


186. Ang mga yaong ipinadala ni Allah sa 
pagkaligaw, walang patnubay para sa kanila. 
Siya ay nag-iwan sa kanila upang maglagalag 
na bulag sa kanilang hindi pagsunod. 


187. Sila ay nagtanong sa iyo tungkol sa 
(nakatakdang) Oras, kung kailan ito darating 
sa daungan. Sabihin: Ang kaalaman doon ay 
nasa aking Panginoon lamang. Siya lamang 
ang maghahayag nito sa nararapat na 
panahon nito. Ito ay mabigat sa mga langit at 
sa lupa. Ito ay hindi darating sa inyo maliban 
sa mga walang pagkabatid. Sila ay nagtanong 
sa iyong parang ikaw ay magiging maraming 
nalalaman doon. Sabihin: Ang kaalaman doon 
ay kay Allah lamang, nguni't karamihan sa 
sangkatauhan ay hindi nakaaalam. 


188. Sabihin: Para sa aking sarili wala 
akong kapangyarihang makinabang, o 
kapangyarihang makasakit, maliban diyan sa 
inibig ni Allah. Kung ako ay may kaalaman sa 
Hindi Nakikita, ako ay magkakaroon ng 
kasaganaan ng kayamanan, at ang kamalasan 
ay hindi sasalang sa akin. Ako ay isa lamang 
tagapagbabala, at isang tagadala ng mabuting 
mga pambungad sa kataong naniniwala. 


189. Siya itong lumikha sa inyo galing sa 
isang mag-isang kaluluwa, at galing doon ay 
gumawa ng kanyang kabiyak upang siya ay 
makakuha ng pamamahinga sa kanya (ang 
babae). At nang kanyang takpan siya (ang 
babae), siya ay nagdala ng isang magaang 
dala, at siya (ang babae) ay naparaang (hindi 
nahalatang) mayroon nito, nguni't nang ito ay 
naging mabigat sila ay tumawag kay Allah, 
kanilang Panginoon, nagsasabi: Kung Ikaw ay 
magbigay sa amin ng batang matuwid, kami 
ay magiging sa mapagpasalamat. 


190. Nguni't nang Siya ay nagbigay sa 
kanila ng batang matuwid, sila ay naghambing 
sa Kanya ng mga katambal tungkol diyan sa 
Kanyang ibinigay sa kanila. Mataas Siya, 
pinarangalan sa ibabaw ng lahat na 
inihahambing nila (sa Kanya)! 


191. Naghambing sila bilang mga 
katambal ni Allah ng mga yaong lumikha ng 
wala, nguni't ang kanilang mga sarili ang 
nilikha, 


192. At hindi makapagbigay sa kanila ng 
tulong, o sila ay makatulong sa kanilang mga 
sarili! 


193. At kung inyong tawagin sila sa 
Batayan, sila ay hindi sumusunod sa inyo. 
Tawagin man ninyo sila o maging tahimik ay 
lahat isa sa kanila. 


194. O! ang mga yaong sa kanila kayo ay 
tumawag bukod kay Allah ay mga 
tagapaglingkod tulad sa inyo. Tumawag sa 
kanila ngayon, at pabayaan silang sumagot sa 
inyo, kung kayo ay matapat! 


195. Sila ba ay may mga paang sa 
pamamagitan noon sila ay lumakad, o sila ba 
ay may mga kamay na sa pamamagitan noon 
sila ay humawak, o sila ba ay may mga 
matang sa pamamagitan noon sila ay 
nakakita, o sila ba ay may mga tengang sa 
pamamagitan noon sila ay nakarinig? Sabihin: 
Tumawag sa inyong mga (tinatawag na mga) 
katambal (ni Allah), at pagkatapos gumawa ng 
paraan laban sa akin, huwag akong bigyan ng 
pahinga! 


196. O! ang aking Kaibigang 
Tagapagtanggol ay si Allah na nagsiwalat ng 
Kasulatan. Siya ay nakipagkaibigan sa 
matuwid. 


197. Silang sa kanila kayo ay tumawag 
bukod sa Kanya ay walang kapangyarihang 
tumulong sa inyo, o sila ay makatulong sa 
inyong mga sarili. 


198. At kung kayo (mga Muslim) ay 
tumawag sa kanila sa Batayan, sila ay hindi 
nakarinig, at ikaw (Muhamad) ay nakakita sa 
kanilang tumitingin sa iyo, nguni't sila ay hindi 
nakakita. 


199. Maging sa pagpapatawad (O 
Muhamad), at humimok sa kabaitan, at pumihit 
palayo sa mangmang. 


200. At kung ang isang paghamak galing 
sa demonyo ay sumugat sa iyo, sa gayon 
humanap ng kublihan kay Allah. O! Siya ay 
Tagarinig, Tagaalam. 


201. O! ang mga yaong nagtakwil (sa 
masama), kapag may isang paghahangad 
galing sa demonyong gumulo sa kanila, sila ay 
nakaalaala lamang (ng Batayan ni Allah) at 
nagmasid sa kanilang mga tagamasid. 


202. Ang kanilang mga kapatid ay 
naglublob lalo sa kanila sa pagkakamali at 
hindi tumigil. 


203. At nang ikaw ay hindi nagdala ng 
isang taludtod para sa kanila, sila ay nagsabi: 
Bakit hindi ka pumili nito? Sabihin: Ako ay 


115 


sumunod lamang diyan sa pinasigla sa akin 
galing sa aking Panginoon. (Ang Kurang) ito 
ay kaloobang pagtingin galing sa inyong 
Panginoon, at isang batayan at isang awa 
para sa isang mga taong naniniwala. 


204. At kapag ang Kuran ay binigkas, 
magbigay ng pandinig dito at magbigay ng 
pansin, upang kayo ay tumanggap ng awa. 


205. At ikaw (O Muhamad) ay makaalaala 
sa Panginoon sa kalooban ng iyong sariling 
mapagpakumbaba at may mapitagang 
pagkatakot sa ilalim ng iyong paghinga, sa 
umaga at gabi. At huwag kang maging sa 
mapagpabaya. 


206. O! ang mga yaong kasama ng iyong 
Panginoon ay hindi labis na mapagmataas sa 
paggawa sa Kanya ng paglilingkod, nguni't sila 
ay pumuri sa Kanya at sumampalataya sa 
Kanya. 


SURA VIII 
MGA SAMSAM SA LABANAN 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sila ay nagtanong sa iyo (O Muhamad) 
tungkol sa mga samsam sa labanan. Sabihin: 
Ang mga samsam sa labanan ay pagmamay- 
ari ni Allah at ng mensahero, kaya tuparin ang 
inyong tungkulin kay Allah, at ayusin ang 
bagay ng inyong pagkakaiba, at sundin si 
Allah at ang Kanyang mensahero, kung kayo 
ay (tunay na) mga naniniwala. 


116 


2. Sila lamang ay ang (tunay na) mga 
naniniwalang ang mga puso ay nakaramdam 
ng takot kapag si Allah ay binanggit, at nang 
ang mga isiniwalat ni Allah ay binigkas sa 
kanila, sila ay nagpatindi ng kanilang 
pananalig, at nagtiwala sa kanilang 
Panginoon, 


3. Na nagtaguyod ng pagsamba at 
gumugol niyang Aming ipinagkaloob sa kanila. 


4. Ang mga yaon ay silang sa katotohanan 
ay mga naniniwala. Para sa kanila ay mga 
antas (ng karangalan) kasama ang kanilang 
Panginoon, at pagpapatawad, at isang 
mabiyayang laang pangkinabukasan. 


5. Tulad sa ang iyong Panginoon ay 
gumawa sa iyo (Muhamad) na pumunta sa 
pangmasid galing sa iyong tahanan kasama 
ang Katotohanan, at O! isang bahagi sa mga 
naniniwala ay salungat (dito), 


6. Nakikipagtalo sa iyo sa Katotohanan 
matapos itong gawing nakahayag, na para 
bang sila ay itinaboy sa kamatayang nakikita. 


7. At nang si Allah ay nangako sa inyo ng 
isa sa dalawang pulutong (ng kalaban), ito ay 
magiging sa inyo, at inyong minithing ang isa 
pa bukod sa nakasandatang isa ay magiging 
sa inyo. At inibig ni Allah na Kanyang gawing 
ang Katotohanan ay magtagumpay sa 
pamamagitan ng Kanyang mga salita, at 
putulin ang ugat ng mga hindi naniniwala, — 


8. Upang Kanyang magawang ang 
Katotohanan ay magtagumpay at magdala ang 
kapalaluan sa wala, gaano mang kalaki ang 
pagsalungat ng may kasalanan, 


9. Alalahanin nang inyong hanapin ang 
tulong ng inyong Panginoon, at Siya ay 
sumagot sa inyo (nagsasabi): Ako ay tutulong 
sa inyong kasama ang sanlibo sa mga anghel, 
antas sa antas. 


10. Si Allah ay nagtakda dito bilang 
mabuting mga pambungad lamang, at upang 
ang inyong mga puso sa pamamagitan noon 
ay maging nasa pamamahinga. Ang tagumpay 
ay dumating lamang sa pamamagitan ng 
tulong ni Allah. O! si Allah ay 
Makapangyarihan, Paham. 


11. Alalahanin nang Kanyang ginawang 
ang pag-iisip ay mahulog sa inyo bilang isang 
muling katiyakan galing sa Kanya at 
ipinadalang pababa ang ulan galing sa langit 
sa inyo, upang sa pamamagitan noon Siya ay 
makapagpadalisay sa inyo, at makapag-alis sa 
inyo ng takot kay Satanas, at makagawang 
matibay ang inyong mga puso at matatag ang 
(inyong) mga paa sa pamamagitan noon. 


12. Alalahanin nang ang inyong Panginoon 
ay nagbigay ng sigla sa mga anghel 
(nagsasabi): Ako ay kasama ninyo. Kaya 
gawin ang mga yaong naniniwalang 
nakatayong matatag. Ako ay maghahasik ng 
takot sa mga puso ng mga yaong hindi 
naniniwala. Pagkatapos pukulin ang mga leeg 
at pukulin sa kanila ang bawa't daliri. 


13. Iyan ay sapagkat sila ay sumalungat 
kay Allah at sa Kanyang mensahero. 
Sinumang sumalungat kay Allah at sa 
Kanyang mensahero, (para sa kanya) O! si 
Allah ay Matindi sa pagpaparusa. 


14. Iyan (ay ang gantimpala), kaya tikman 
ito, at (alaming) para sa mga hindi naniniwala 
ay ang pahirap ng apoy. 


15. O kayong naniniwala! Kapag inyong 
nakatagpo ang mga yaong hindi naniniwala sa 
labanan, huwag ipihit ang inyong mga likod sa 
kanila. 


16. Sinuman sa araw na iyang pumihit ng 
kanyang likod sa kanila, maliban kung 
kumikilos para sa labanan o may balak 
sumama sa isang samahan, siya sa katunayan 
ay tumanggap ng ngitngit galing kay Allah, at 
ang kanyang pamalagian ay magiging 
Impiyerno, isang masaklap na wakas ng 
paglalakbay. 


17. Kayo (mga Muslim) ay hindi 
pumaslang sa kanila, subali't si Allah ay 
pumaslang sa kanila. At ikaw (Muhamad) ay 
hindi pumukol nang ikaw ay pumukol (sa 
kalaban), nguni't si Allah ay ang pumukol, 
upang Siya ay makasubok sa mga naniniwala 
sa pamamagitan ng isang makatarungang 
pagsubok galing sa Kanya. O! si Allah ay 
Tagarinig, Tagaalam. 


18. Iyan (ay ang kalagayan), at (alaming) 
si Allah ay gumawang magpahina sa balak ng 
mga hindi naniniwala. 


19. (O Kurais)! Kung kayo ay humanap ng 
isang paghuhukom, ngayon ang paghuhukom 
ay dumating sa inyo. At kung kayo ay tumigil 
(sa pag-uusig sa mga naniniwala), ito ay 
magiging higit na mabuti para sa inyo: nguni't 
kung kayo ay bumalik (sa paglusob), Kami rin 
ay babalik. Ang inyong hukbo ay hindi 
makagagamit sa inyo, gaano mang karami ito, 


117 


(at alaming) si Allah ay kasama ng mga 
naniniwala (sa Kanyang batayan). 


20. O kayong naniniwala! Sundin si Allah 
at ang Kanyang mensahero, at huwag pumihit 
palayo sa kanya kapag inyong napakinggan 
(siyang magsalita). 


21. Huwag maging tulad sa mga yaong 
nagsabi: Kami ay nakarinig, at sila ay hindi 
nakarinig. 


22. O! ang pinakamasama sa mga hayop 
sa paningin ni Allah ay ang bingi, ang pipi, na 
walang isip. 


23. Kung napag-alaman ni Allah ang 
alinmang mabuti sa kanila, Kanyang gagawin 
silang makarinig, nguni't kung Kanyang 
ginawa silang makarinig, sila ay pipihit palayo, 
salungat. 


24. O kayong naniniwala! Sundin si Allah 
at ang Kanyang mensahero, kapag Siya ay 
tumawag sa inyo diyan sa nagpadali sa inyo, 
at alaming si Allah ay dumating sa pagitan ng 
isang tao at ng kanyang sariling puso, at Siya 
itong sa Kanya kayo ay titipunin. 


25. At bantayan ang inyong mga sarili 
laban sa isang pagpaparusang babagsak hindi 
lamang sa mga yaong nasa inyong mga 
gumagawa ng mali, at alaming si Allah ay 
Matindi sa pagpaparusa. 


26. At alalahanin, nang kayo ay kakaunti at 
tinuringang mahina sa lupain, at nasa 
pagkatakot kung sakaling ang mga tao ay 


118 


umubos sa inyo, paanong Siya ay nagbigay sa 
inyo ng kublihan, at nagpalakas sa inyong 
kasama ang Kanyang tulong, at gumawa ng 
laang pangkinabukasang mabuting mga bagay 
para sa inyo, upang sana kayo ay maging 
mapagpasalamat. 


27. O kayong naniniwala! Huwag 
ipagkanulo si Allah at ang Kanyang 
mensahero, o nalalamang ipagkanulo ang 
inyong mga pagtitiwala. 


28. At alaming ang inyong mga ariarian at 
inyong mga anak ay isang pagsubok, at 
kasama ni Allah ay matinding gantimpala. 


29. O kayong naniniwala! Kung kayo ay 
tumupad sa inyong tungkulin kay Allah, Siya 
ay magbibigay sa inyo ng paghahambing (sa 
pagitan ng wasto at mali) at mag-aalis sa inyo 
ng inyong masamang mga iniisip at mga 
gawa, at magpapatawad sa inyo. Si Allah ay 
sa walanghanggang biyaya. 


30. At nang ang mga yaong hindi 
naniniwala ay nagbalak laban sa iyo (O 
Muhamad) upang sugatan ka ng 
nakamamatay, o patayin ka, o itaboy ka sa 
pangmasid, sila ay nagbalak, nguni't si Allah 
ay nagbalak din, at si Allah ay ang 
pinakamagaling sa mga nagbabalak. 


31. At nang ang Aming mga isiniwalat ay 
binigkas sa kanila, sila ay nagsabi: Kami ay 
nakarinig. Kung aming minithi, kami ay 
maaaring makapagsalita ng tulad nito. O! ito 
ay walang iba kundi mga pahula ng mga tao 
sa katandaan. 


32. At nang sila ay nagsabi: O Allah! Kung 
ito ay talagang maging katotohanang galing sa 
lyo, sa gayon magpaulan pababa ng mga bato 
sa amin o magdala sa amin ng ilang masakit 
na katapusan! 


33. Nguni't si Allah ay hindi magpaparusa 
sa kanila habang ikaw ay kasama nila, o Siya 
ay magpaparusa sa kanila habang sila ay 
naghahanap ng kapatawaran. 


34. Anong panawagan mayroon silang si 
Allah ay hindi magpaparusa sa kanila, nang 
sila ay pumigil (sa Kanyang mga katulong) sa 
Banal na Lugar ng Pagsamba, bagama't sila 
ay hindi nararapat na mga tagapangalaga nito. 
Ang nararapat na mga tagapangalaga nito ay 
ang mga yaon lamang na tumutupad ng 
kanilang tungkulin kay Allah. Nguni't 
karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam. 


35. At ang kanilang pagsamba sa (banal 
na) Tahanan ay walang iba kundi pagsipul at 
pagpalakpak. Kaya (sinabi sa kanila): Tikman 
ang wakas sapagka't kayo ay hindi naniniwala. 


36. O! ang mga yaong hindi naniniwala ay 
gumugugol ng kanilang kayamanan upang sila 
ay makapagpaalis (sa mga tao) sa landas ni 
Allah. Sila ay gugugol nito, pagkatapos ito ay 
magiging isang hapis para sa kanila, 
pagkatapos sila ay masusupil. At ang mga 
yaong hindi naniniwala ay titipuning patungo 
sa Impiyerno, 


37. Upang si Allah ay makapaghiwalay ng 
masama sa mabuti. Ang masama ay Kanyang 
ilalagay piraso sa piraso, at tutumpukin silang 
samasama, at ipadadala sila sa Impiyerno. 
Talagang ang ganyan ay ang mga talunan. 


38. Sabihan ang mga yaong hindi 
naniniwalang kung sila ay tumigil (sa pag- 
uusig sa mga naniniwala), iyang nakaraan ay 
patatawarin sa kanila, nguni't kung sila ay 
babalik (doon), sa gayon ang halimbawa ng 
mga tao sa katandaan ay nangyari na (bago 
sa kanila, bilang isang babala). 


39. At kalabanin sila hanggang ang pag- 
uusig ay wala na, at ang pagsamba lahat ay 
para kay Allah. Nguni't kung sila ay tumigil, sa 
gayon O! si Allah ay Tagamasid ng anong 
kanilang ginagawa. 


40. At kung sila ay pumihit palayo, sa 
gayon alaming si Allah ay inyong 
Tagapagkaibigan - isang nakahihigit na 
Tagatangkilik, isang nakahihigit na Katulong. 


41. At alaming anumang inyong kinuha 
bilang mga samsam sa labanan, O! isang 
panglima doon ay para kay Allah, at para sa 
mensahero, at para sa malapit na kaanak (na 
may pangangailangan) at mga ulila at 
nangangailangan at naglalakbay, kung kayo 
ay naniniwala kay Allah at diyan sa Aming 
isiniwalat sa Aming mga tagapaglingkod sa 
Araw ng Pagtatangi, ang araw nang ang 
dalawang hukbo ay magpanagpo. At si Allah 
ay Kayang gumawa ng lahat na mga bagay. 


42. Alalahanin nang kayo ay nasa malapit 
na talampas (ng libis) at sila ay nasa malayong 
talampas, at ang pulutong ng maglalakbay ay 
nasa ibaba ninyo (sa kapatagan ng 
dalampasigan). At kung inyong inibig na 
makipagtagpo sa isa at isa, kayo ay talagang 
mabibigo sa pakikipagtagpo, nguni't (ito ay 
nangyari, tulad sa ito ay nangyaring walang 
pag-iisip sa hinaharap sa alinman sa inyo) 
upang si Allah ay makapagwakas sa isang 
bagay na dapat gawin, upang siyang 
pumanaw (sa araw na iyan) ay papanaw sa 


119 


pamamagitan ng isang maliwanag na 
katibayan (ng Kanyang nasasakupan) at 
siyang nabuhay ay mabubuhay sa 
pamamagitan ng isang maliwanag na 
katibayan (ng Kanyang nasasakupan). O! si 
Allah sa katunayan ay Tagarinig, Tagaalam. 


43. Alalahanin nang si Allah ay nagpakita 
sa kanila sa iyo (O Muhamad) sa iyong 
panaginip na kaunti sa bilang, at kung 
Kanyang ipinakita sila sa iyong marami, kayo 
(mga Muslim) ay mag-aatubili at mag-aaway 
sa ibabaw ng pangyayari. Nguni't si Allah ay 
nagligtas (sa inyo). O! Siya ay nakaaalam ng 
anong nasa mga dibdib (ng mga tao). 


44. At alalahanin nang Kanyang gawing 
kayo (mga Muslim), nang inyong makatagpo 
(sila), na makita sila ng inyong mga matang 
kakaunti, at binawasan kayo sa kanilang mga 
mata, (ito ay) upang si Allah ay 
makapagwakas ng isang bagay na dapat 
magawa. Kay Allah ang lahat ng mga bagay 
ay dadalhing pabalik. 


45. O kayong naniniwala! Kapag inyong 
nakatagpo ang isang hukbo, humawak na 
matatag at isiping mabuti si Allah, upang kayo 
ay maging matagumpay. 


46. At sundin si Allah at ang Kanyang 
mensahero, at huwag pag-awayin ang isa sa 
isa pa sa takot na kayo ay manginig at ang 
inyong lakas ay mawala sa inyo, nguni't 
maging matatag! O! si Allah ay kasama ang 
matatag. 


47. Huwag maging tulad sa mga yaong 
dumating sa pangmasid galing sa kanilang 
mga pinamamalagiang may pagyayabang, at 
makikita sa mga tao, at nag-aalis (sa mga tao) 


120 


sa landas ni Allah, samantalang si Allah ay 
nakapalibot sa lahat na kanilang ginagawa. 


48. At alalahanin nang ginawa ni Satanas 
ang kanilang mga gawang parang 
makatarungan sa kanila at nagsabi: Walang 
isa sa sangkatauhang makalulupig sa inyo sa 
araw na ito, sapagka't ako ay inyong 
tagapagtanggol. Nguni't nang ang mga hukbo 
ay dumating sa paningin ng isa sa isa pa, siya 
ay kumuha ng paglayo, nagsasabi: O! ako ay 
walang kasalanan sa inyo, O! aking nakikita 
iyang hindi ninyo nakikita. O! ako ay takot kay 
Allah. At si Allah ay Matindi sa pagpaparusa. 


49. O! ang mga mapagpanggap at ang 
mga yaong sa kanilang mga puso ay isang 
sakit ay nagsabi: Ang kanilang pagsamba ay 
gumanyak sa mga ito. Sinumang maglagay ng 
kanyang pagtitiwala kay Allah (ay 
makatatagpong) O! si Allah ay 
Makapangyarihan, Paham. 


50. Kung ikaw ay makakakita kung 
paanong ang mga anghel ay tumanggap sa 
mga yaong hindi naniniwala, hinahampas ang 
kanilang mga mukha at kanilang mga likod (at 
nagsasabi): Tikman ang kaparusahan ng 
pagsunog! 


51. Ito ay para diyan sa ipinadala ng 
inyong sariling mga kamay sa una (sa 
paghuhukom), at (nalamang) si Allah ay hindi 
malupit sa Kanyang mga tagapaglingkod. 


52. (Ang kanilang landas ay) tulad sa 
landas ng katao ng Parao at mga yaong nauna 
sa kanila, sila ay hindi naniwala sa mga 
isiniwalat ni Allah, kaya si Allah ay kumuha sa 
kanila sa kanilang mga kasalanan. O! si Allah 
ay Malakas, Malupit sa pagpaparusa. 


53. Iyan ay sapagka't si Allah kailanman ay 
hindi nagpalit ng pabuyang Kanyang 
ipinagkaloob na pinakamahusay sa alinmang 
mga tao hanggang sa sila ay umunang 
magpalit niyang nasa kanilang mga puso, at 
(iyan ay) sapagka't si Allah ay Tagarinig, 
Tagaalam. 


54. (Ang kanilang landas ay) tulad sa 
landas ng katao ng Parao at mga yaong nauna 
sa kanila, sila ay nagtatwa ng mga isiniwalat 
ng kanilang Panginoon, kaya Aming winasak 
sila sa kanilang mga kasalanan. At Aming 
nilunod ang katao ng Parao. Lahat ay mga 
gumagawa ng masama. 


55. O! ang pinakamasama sa mga hayop 
sa paningin ni Allah ay ang walang utang na 
loob na hindi maniniwala, 


56. Ang mga yaon sa kanilang sa kanila 
ikaw ay gumawa ng isang kasunduan, at 
pagkatapos sa bawa't pagkakataon sila ay 
bumali ng kanilang kasunduan, at sila ay hindi 
tumupad sa kanilang tungkulin (kay Allah). 


57. Kung ikaw ay dumating sa kanila sa 
labanan, makibagay sa kanila upang 
makapagpatama ng takot sa mga yaong nasa 
likuran nila, upang sila sana ay makaalaala. 


58. At kung ikaw ay takot sa kataksilan 
galing sa alinmang katao, sa gayon itapong 
pabalik sa kanila (ang kanilang kasunduan) na 
may katarungan. O! si Allah ay hindi 
nagmamahal sa taksil. 


59. At huwag pabayaang ang mga yaong 
hindi naniniwala ay magpalagay na sila ay 


mauuna (sa hangarin ni Allah). O! sila ay hindi 
makaliligtas. 


60. Maghanda para sa kanila ng lahat na 
inyong makakaya sa (sandatahang) lakas at 
sa mga kabayong tinalian, upang sa 
pamamagitan noon ay inyong mapanlumo ang 
kaaway ni Allah at ang inyong kaaway, at ang 
mga iba bukod sa kanilang hindi ninyo alam. 
Si Allah ay nakaaalam sa kanila. Anumang 
inyong gugulin sa landas ni Allah, ito ay 
mababayarang muli sa inyo ng buo; at kayo ay 
hindi gagawan ng mali. 


61. At kung sila ay humilig sa kapayapaan, 
ikaw ay humilig din dito, at magtiwala kay 
Allah. O! Siya ay ang Tagarinig, ang 
Tagaalam. 


62. At kung sila ay luminlang sa iyo, sa 
gayon O! si Allah ay sapat para sa iyo. Siya 
itong tumulong sa iyo, kasama ang Kanyang 
tulong at kasama ang mga naniniwala, 


63. At (para sa mga naniniwala ay) 
nagpaayon ng kanilang mga puso. Kung iyong 
ginugol ang lahat na nasa lupa, ikaw ay hindi 
makapagpapaayon ng kanilang mga puso, 
nguni't si Allah ay nakapagpaayon sa kanila. 
O! Siya ay Makapangyarihan, Paham. 


64. O Propeta! Si Allah ay sapat para sa 
iyo at sa mga yaong sumunod sa iyo sa mga 
naniniwala. 


65. O Propeta! Ganyakin ang mga 
naniniwalang lumaban. Kung magkaroon sa 
inyo ng dalawampung matatag, sila ay 
makatatalo sa dalawangdaan, at kung 
magkaroon sa inyo ng sandaang matatag, sila 


121 


ay makatatalo sa isang sanlibo sa mga yaong 
hindi naniniwala, sapagka't sila (ang mga hindi 
naniniwala) ay isang kataong walang 
katalinuhan. 


66. Ngayon ay pinagaan ni Allah ang 
inyong dala, sapagka't alam Niyang may 
kahinaan sa inyo. Kaya kung magkaroon sa 
inyo ng isang matatag na sandaan, sila ay 
makatatalo ng dalawangdaan, at kung 
magkaroon sa inyo ng isang sanlibong 
(matatag), sila ay makatatalo ng dalawang libo 
sa pahintulot ni Allah. Si Allah ay kasama ng 
matatag. 


67. Hindi para sa alinmang Propeta ang 
magkaroon ng mga bilanggo hanggang sa siya 
ay lumaban at magtagumpay sa lupain. Kayo 
ay nagmithi sa pang-akit ng daigdig na ito, at 
si Allah ay nagmithi (para sa inyo) ng 
Kabilangbuhay, at si Allah ay 
Makapangyarihan, Paham. 


68. Kung hindi dahil sa isang kautusan ni 
Allah na nawala noon, isang nakahihindik na 
wakas ay dumating sa inyo dahil sa anong 
inyong kinuha. 


69. Ngayon magtamasa sa anong inyong 
pinagwagian, bilang makatarungan at mabuti, 
at tuparin ang inyong tungkulin kay Allah. O! si 
Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


70. O Propeta! Sabihin sa mga yaong mga 
bilanggong nasa inyong mga kamay: Kung 
alam ni Allah ang alinmang mabuti sa inyong 
mga puso, Kanyang ibibigay sa inyo ang higit 
na magaling diyan sa kinuha sa inyo, at 
patatawarin kayo. O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


122 


71. At kung sila ay magtaksil sa iyo, sila ay 
nagtaksil kay Allah sa una, at Siya ay 
nagbigay (sa iyo) ng kapangyarihan sa ibabaw 
nila. Si Allah ay Tagaalam, Paham. 


72. O! ang mga yaong naniwala at nag- 
iwan ng kanilang mga tahanan at nagsumikap 
sa kanilang kayamanan at kanilang mga 
buhay para sa kadahilanan ni Allah, at ang 
mga yaong kumupkop sa kanila at tumulong 
sa kanila, ang mga ito ay mapagtanggol na 
mga kaibigan isa sa isa pa. At ang mga yaong 
naniniwala nguni't hindi nag-iwan sa kanilang 
mga tahanan, kayo ay walang tungkuling 
magtanggol sa kanila hanggang sa sila ay 
umalis sa kanilang mga tahanan, nguni't kung 
sila ay humanap ng tulong sa inyo sa bagay 
ng pagsamba, sa gayon ay tungkulin ninyong 
tumulong (sa kanila) maliban kung laban sa 
isang kataong sa pagitan nila at ninyo ay may 
isang kasunduan. Si Allah ay Tagatingin ng 
anong inyong ginagawa. 


73. At sa mga yaong hindi naniniwala ay 
mga tagapangtanggol isa sa isa pa - Kung 
kayo ay hindi gumawang gayon, magkakaroon 
ng pagkalito sa lupain, at malaking kasamaan. 


74. Ang mga yaong naniwala at nag-iwan 
sa kanilang mga tahanan at nagsumikap para 
sa kadahilanan ni Allah, at ang mga yaong 
kumupkop sa kanila at tumulong sa kanila - 
ang mga ito ay ang mga naniniwala sa 
katotohanan. Para sa kanila ay 
pagpapatawad, at isang mabiyayang laang 
pangkinabukasan. 


75. At ang mga yaong naniwala 
pagkatapos ay nag-iwan sa kanilang mga 
tahanan at nagsumikap kasama ninyo, sila ay 
sa inyo, at ang mga yaong malapit ay higit na 
malapit isa sa isa pa sa kautusan ni Allah. O! 
si Allah ay Tagaalam ng lahat na mga bagay. 


SURA IX 
PAGSISISI 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


1. Kalayaan sa tungkulin (ay ipinahayag) 
galing kay Allah at sa Kanyang mensahero 
patungo sa mga yaong sumasamba sa huwad 
na sa kanila kayo ay gumawa ng isang 
kasunduan. 


2. Maglakbay ng malaya sa lupain ng apat 
na buwan, at alaming kayo ay hindi 
makatatakas kay Allah, at si Allah ay 
magpapalito sa mga hindi naniniwala ( sa 
Kanyang batayan). 


3. At isang paghahayag galing kay Allah at 
sa Kanyang mensahero sa lahat ng mga tao 
sa araw ng Higit na Dakilang Pilgrimahe ang si 
Allah ay malaya sa tungkulin sa mga 
sumasamba sa huwad, at (gayundin) ang 
Kanyang mensahero. Kaya kung kayo ay 
magsisi, ito ay magiging higit na mabuti para 
sa inyo, nguni't kung kayo ay salungat, sa 
gayon alaming kayo ay hindi makatatakas kay 
Allah. Magbigay ng mga pambungad (O 
Muhamad) ng isang masakit na wakas sa 
mga yaong hindi naniniwala. 


4. Ipinagpapaliban ang mga yaon sa mga 
sumasamba sa huwad na sa kanila kayo (mga 
Muslim) ay may isang kasunduan, at simula 
noon ay walang binawas sa inyong karapatan 
o tumulong sa alinmang isang laban sa inyo. 
(Para sa mga ito), tuparin ang kanilang 
kasunduan sa kanila hanggang sa kanilang 
wakas. O! si Allah ay mahal ang mga yaong 
tumutupad sa kanilang tungkulin (sa Kanya). 


5. Pagkatapos, kapag ang banal na mga 
buwan ay dumaan, paslangin ang mga 
sumasamba sa huwad saanman ninyo sila 
matagpuan, at kunin sila (bilang bilanggo), at 
paligiran sila, at maghanda para sa kanilang 
bawa't isa ng pagtambang. Nguni't kung sila 
ay magsisi at magtaguyod ng pagsamba at 
magbayad ng nararapat sa mahirap, sa gayon 
iwanan ang kanilang landas na malaya. O! si 
Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


6. At kung alinmang isa sa mga 
sumasamba sa huwad ay maghanap ng iyong 
pagtatanggol (O Muhamad), sa gayon 
ipagtanggol siya upang kanyang marinig ang 
Salita ni Allah, at pagkatapos ihatid siya sa 
kanyang lugar na ligtas. Iyan ay sapagka't sila 
ay isang kataong hindi nakaaalam. 


7. Paanong magkakaroon ng isang 
kasunduan kay Allah at sa Kanyang 
mensahero para sa mga sumasamba sa 
huwad maliban sa mga yaong sa kanila kayo 
ay gumawa ng isang kasunduan sa Banal na 
Lugar ng Pagsamba? Habang sila ay tunay sa 
inyo, maging tunay sa kanila. O! si Allah ay 
mahal ang mga yaong tumutupad ng kanilang 
tungkulin. 


8. Paano (magkakaroon ng alinmang 
kasunduan para sa mga iba) samantalang, 
kung sila ay may nakatataas na kamay sa 
inyo, sila ay hindi gumagalang sa kasunduan o 
karangalan sa paggalang sa inyo? Sila ay 
bumubusog sa inyo sa kanilang mga bibig 
habang kinakabig ng kanilang mga puso. At 
karamihan sa kanila ay mga gumagawa ng 
mali. 


9. Sila ay bumili sa pamamagitan ng mga 
isiniwalat ni Allah ng isang maliit na tubo, kaya 
sila ay nag-alis (sa mga tao) sa Kanyang 


123 


landas. O! kasamaan ay iyang kanilang dating 
ginagawa. 


10. At sila ay hindi sumunod sa kasunduan 
o karangalan sa isang naniniwala. Ang mga ito 
silang mga sumusuway. 


11. Nguni't kung sila ay magsisi at 
magtaguyod ng pagsamba at magbayad ng 
nararapat sa mahirap, sa gayon sila ay inyong 
mga kapatid sa pagsamba. Aming inisaisa ang 
Aming mga isiniwalat para sa isang mga taong 
may kaalaman. 


12. At kung kanilang sirain ang kanilang 
mga pangako matapos na ang kanilang 
kasunduan (ay ginawa sa inyo) at kalabanin 
ang inyong pagsamba, sa gayon kalabanin 
ang mga pinuno ng hindi naniniwala - O! sila 
ay walang pambigkis na mga panunumpa - 
upang sila ay mapigilan. 


13. Hindi ba kayo lalaban sa isang kataong 
sumira ng kanilang taimtim na mga pangako, 
at nagsadyang magtaboy sa mensahero at 
lumusob sa inyong una? Ano! Kayo ay takot 
sa kanila? Ngayon si Allah ay higit na may 
karapatan upang kayo ay matakot sa Kanya, 
kung kayo ay mga naniniwala. 


14. Lumaban sa kanila! Si Allah ay 
magpaparusa sa kanila sa inyong mga kamay, 
at Siya ay maglaladlad sa kanilang mababa at 
magbibigay sa inyo ng tagumpay sa ibabaw 
nila, at Siya ay magpapagaling sa mga puso 
ng kataong mga naniniwala. 


15. At Siya ay mag-aalis ng galit sa 
kanilang mga puso. Si Allah ay mahabagin sa 
Kanyang ibig. Si Allah ay Tagaalam, Paham. 


124 


16. O inyo bang aakalaing kayo ay 
(mapayapang) maiiwanan samantalang si 
Allah ay hindi pa nakaaalam sa mga yaon sa 
inyong nagsisikap, pumipili bilang malapit ng 
wala maliban kay Allah at sa Kanyang 
mensahero at mga naniniwala? Si Allah ay 
Pinag-alaman ng anong inyong ginagawa. 


17. Hindi para sa mga sumasamba sa 
huwad ang mangalaga sa mga nasasakupang 
sambahan ni Allah, sumasaksi laban sa 
kanilang mga sarili sa hindi paniniwala. Para 
sa ganyan, ang kanilang mga gawa ay walang 
saysay at sa Apoy sila ay mamamalagi. 


18. Siya lamang ang mangangalaga sa 
mga nasasakupang sambahan ni Allah na 
naniniwala kay Allah at sa Huling Araw at 
sumusunod sa nararapat na pagsamba at 
nagbabayad ng nararapat sa mahirap at 
natatakot sa wala maliban kay Allah. Para sa 
ganyan (lamang) maaaring sila ay maging sa 
pinatnubayang matuwid. 


19. Kayo ba ay bumilang ng pagbibigay ng 
pampatid ng uhaw sa isang manlalakbay sa 
banal na lunan at pangangalaga sa Banal na 
Lugar ng Pagsamba bilang (kapantay sa 
kahalagahan niyang) naniniwala kay Allah at 
sa Huling Araw, at nagsusumikap sa landas ni 
Allah? Sila ay hindi magkapantay sa paningin 
ni Allah. Si Allah ay hindi pumapatnubay sa 
kataong gumagawa ng mali. 


20. Ang mga yaong naniniwala, at nag- 
iwan sa kanilang mga tahanan, at nagsumikap 
sa kanilang kayamanan at kanilang mga 
buhay sa landas ni Allah ay napakahigit na 
malaki ang halaga sa paningin ni Allah. Ang 
mga ito ay silang matagumpay. 


21. Ang kanilang Panginoon ay nagbigay 
sa kanila ng mabuting mga pambungad ng 
awa galing sa Kanya, at pagtanggap, at mga 
Harding doon ang tumatagal na kasiyahan ay 
magiging kanila: 


22. Doon sila ay mamamalagi 
magpakailanman. O! kay Allah ay may 
malawak na gantimpala. 


23. O kayong naniniwala! Huwag piliin ang 
inyong mga ama o inyong mga kapatid bilang 
mga kaibigan kung sila ay kumuha ng 
kasiyahan sa hindi paniniwala kaysa 
pananalig. Sinuman sa inyong kumuha sa 
kanila bilang mga kaibigan, ang ganyan ay 
mga gumagawa ng mali. 


24. Sabihin: Kung ang inyong mga ama at 
ang inyong mga anak na lalaki, at ang inyong 
mga kapatid, at ang inyong mga asawang 
babae, at ang inyong mga lipi, at ang 
kayamanang inyong tinamo, at kalakal na 
doon kayo ay takot na walang maipagbibili, at 
mga pamalagiang inyong mithi - ay higit na 
mahal sa inyo kaysa kay Allah o sa Kanyang 
mensahero o sa pagsusumikap sa Kanyang 
landas, - kung gayon maghintay hanggang sa 
si Allah ay magdala ng Kanyang utos na 
mapadaan. Si Allah ay hindi pumapatnubay sa 
kataong gumagawa ng mali. 


25. Si Allah ay nagbigay sa inyo ng 
tagumpay sa maraming mga larangan at sa 
Araw ng Hunein, nang kayo ay magsaya sa 
inyong karamihan nguni't ito ay hindi 
nakatulong sa inyo kahi't kaunti, at ang lupa, 
kahi't gaanong kalawak ito, ay pinakipot para 
sa inyo, pagkatapos kayo ay pumihit patalikod 
sa pag-alis, 


26. Pagkatapos si Allah ay nagpadala ng 
Kanyang kapayapaan ng katiyakang muli 
pababa sa Kanyang mensahero at sa mga 
naniniwala, at nagpadalang pababa ng mga 
hukbong hindi ninyo makita, at nagparusa sa 
mga yaong hindi naniwala. Ang ganyan ay ang 
gantimpala sa mga hindi naniniwala. 


27. Pagkatapos pagkaraan si Allah ay 
mahahabag sa Kanyang ibig, sapagka't si 
Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


28. O kayong naniniwala! Ang mga 
sumasamba sa huwad lamang ay hindi 
malinis. Kaya huwag pabayaan silang 
pumuntang malapit sa Banal na Lugar ng 
Pagsamba matapos nitong kanilang taon. 
Kung kayo ay takot sa kahirapan (sa 
pagkawala ng kanilang kalakal), si Allah ay 
mangangalaga sa inyo sa Kanyang biyaya 
kung Kanyang ibig. O! si Allah ay Tagaalam, 
Paham. 


29. Makipaglaban sa ganyan sa mga 
yaong binigyan ng Kasulatang hindi naniniwala 
kay Allah o sa Huling araw, at hindi 
nagbabawal niyang ipinagbawal ni Allah sa 
pamamagitan ng Kanyang mensahero, at hindi 
sumusunod sa Pagsambang Makatotohanan, 
hanggang sa sila ay magbayad ng 
pasasalamat na madalian, ginawang dinalang 
mababa. 


30. At ang mga Hudyo ay nagsabi: Si Esra 
ay ang anak na lalaki ni Allah, at ang mga 
Kristiyano ay nagsabi: Ang Mesia ay ang anak 
na lalaki ni Allah. Iyan ay kanilang pasabi sa 
kanilang mga bibig. Sila ay gumaya sa pasabi 
ng mga yaong hindi naniniwala sa katandaan. 
Si Allah (Kanyang Sarili) ay lumaban sa kanila. 
Gaanong katigas ng ulo sila! 


125 


31. Kanilang kinuha bilang mga panginoon 
bukod kay Allah ang kanilang mga rabi at 
kanilang mga monghe at ang Mesiang anak na 
lalaki ni Maria, samantalang sila ay pinag- 
utusang sumamba lamang sa Isang Maykapal. 
Walang ibang maykapal maliban sa Kanya. 
Gawin Siyang marangal galing sa lahat na 
kanilang inihambing bilang katambal (sa 
Kanya)! 


32. Masayang papatayin nila ang liwanag 
ni Allah sa pamamagitan ng kanilang mga 
bibig, nguni't si Allah ay humamak (sa wala) 
maliban sa Siya ay magtatamang lahat ng 
Kanyang liwanag, gaano mang kasalungat ang 
mga hindi naniniwala. 


33. Siya itong nagpadala sa Kanyang 
mensaherong may batayan at Pagsambang 
Makatotohanan, upang Kanyang magawa 
itong umiral sa ibabaw ng lahat ng pagsamba, 
gaano mang kasalungat ang mga sumasamba 
sa huwad. 


34. O kayong naniniwala! O! marami sa 
mga (Hudyong) rabi at mga (Kristiyanong) 
monghe ang lumamon sa kayamanan ng 
sangkatauhang walang habag, at nag-alis (sa 
mga tao) sa landas ni Allah. Silang nag-imbak 
ng ginto at pilak at hindi gumugol nito sa 
landas ni Allah, sa kanila ay magbigay ng mga 
pambungad (O Muhamad) ng isang masakit 
na wakas. 


35. Sa Araw nang (ang lahat ng) ito ay 
paiinitin sa apoy ng Impiyerno, at ang kanilang 
mga noo at kanilang mga tabi at kanilang mga 
likod ay tatatakan sa pamamagitan noon, (at 
sasabihin sa kanila): Narito iyang inyong 
inimbak para sa inyong mga sarili. Ngayon 
tikman ang anong inyong dating iniimbak! 


126 


36. O! ang bilang ng mga buwan kay Allah 
ay labindalawang buwan sa utos ni Allah sa 
araw na Kanyang nilikha ang mga langit at ang 
lupa. Apat sa mga ito ay banal: iyan ay ang 
wastong pagsamba. Kaya huwag maliin ang 
inyong mga sarili sa kanila. At makipagdigma 
sa lahat ng mga sumasamba sa huwad tulad 
sa kanilang pakikipagdigma sa lahat sa inyo. 
At alaming si Allah ay kasama ng mga yaong 
tumutupad sa kanilang tungkulin (sa Kanya). 


37. Ang pag-antala (sa isang banal na 
buwan) ay isang labis lamang sa hindi 
paniniwalang sa pamamagitan noon ang mga 
yaong hindi naniniwala ay iniligaw, sila ay 
pumayag dito sa isang taon at nagbawal dito 
sa (isa pang) taon, upang sila ay 
makapagtugma sa bilang ng mga buwang 
ginawang banal ni Allah, kaya sila ay pumayag 
diyan sa ipinagbawal ni Allah. Ang sama ng 
kanilang mga gawa ay ginawang parang 
makatarungan sa kanila. Si Allah ay hindi 
pumapatnubay sa kataong hindi naniniwala. 


38. O kayong naniniwala! Anong 
nakasasakit sa inyong kapag sinabi sa inyo: 
Pumunta sa pangmasid sa landas ni Allah, 
kayo ay nakayukod pababa sa lupang may 
kabigatan? Kumukuha ba kayo ng kasiyahan 
ng buhay sa daigdig kaysa sa Kabilangbuhay? 
Ang ginawa sa buhay sa daigdig ay maliit 
lamang kung itutulad sa Kabilangbuhay. 


39. Kung kayo ay hindi pumunta sa 
pangmasid, Siya ay maglalapat sa inyo ng 
isang masakit na wakas, at pipili sa halip sa 
inyo ng isang kataong iba sa inyo. Kayo ay 
hindi makasasakit sa Kanya kailanman. Si 
Allah ay Kayang gumawa ng lahat ng mga 
bagay. 


40. Kung kayo ay hindi tumulong sa kanya, 
si Allah ay tumulong din sa kanya nang ang 


mga yaong hindi naniniwala ay nagtaboy sa 
kanya sa pangmasid, ang pangalawa sa 
dalawa, nang silang dalawa ay nasa yungib, 
nang kanyang sinabi sa kanyang kasama: 
Huwag maghinagpis. O! si Allah ay kasama 
natin. Pagkatapos ginawa ni Allah na ang 
Kanyang kapayapaan ng katiyakang muli ay 
bumaba sa kanya at tumulong sa kanyang 
may mga hukbong hindi ninyo makita, at 
gumawang ang salita ng mga yaong hindi 
naniniwala ay ang pinakamababa, habang ang 
salita ni Allah ay itong naging ang 
pinakamataas. Si Allah ay Makapangyarihan, 
Paham. 


41. Pumunta sa pangmasid, may 
sandatang magaan at may sandatang 
mabigat, at magsumikap sa inyong 
kayamanan at sa inyong mga buhay sa landas 
ni Allah! Iyan ay pinakamabuti para sa inyo 
kung inyo lamang alam. 


42. Kung ito ay naging isang malapit na 
pakikipagsapalaran at isang madaling 
paglalakbay, sila ay sumunod sa iyo: nguni't 
ang agwat ay parang napakalayo para sa 
kanila. Bagama't sila ay nangangako kay Allah 
na (nagsabi): Kung aming nakaya, kami talaga 
ay naghandang palabas kasama ninyo. Sila ay 
sumira ng kanilang kaluluwa, at si Allah ay 
alam na sila talaga ay mga sinungaling. 


43. Si Allah ay nagpatawad sa iyo (O 
Muhamad)! Para saan ikaw nagbigay ng 
pahintulot sa kanila bago ang mga yaong 
nagsabi ng katotohanan ay nahayag sa iyo at 
ikaw ay nakaalam ng mga sinungaling? 


44. Ang mga yaong naniniwala kay Allah 
at sa Huling Araw ay hindi humingi ng 
pahintulot sa iyo sakali mang sila ay 
magsumikap sa kanilang kayamanan at sa 
kanilang mga buhay. Si Allah ay Nakababatid 


ng mga yaong tumutupad sa kanilang 
tungkulin (sa Kanya). 


45. Sila lamang ang humingi ng pahintulot 
sa iyong hindi naniniwala kay Allah at sa 
Huling Araw, at ang kanilang mga puso ay 
damdam ang pag-aalinlangan, kaya sa 
kanilang pag-aalinlangan sila ay nagpabaya. 


46. At kung kanilang minithing pumunta sa 
pangmasid, kanila talagang magagawang 
handa ang ilang kagamitan, nguni't si Allah ay 
salungat na sila ay ipadala sa pangmasid, at 
pumigil sa kanila sa likod, at (sinabi sa kanila): 
Umupo kayong kasama ang mga nakatigil! 


47. Kung sila ay humayo sa pangmasid 
kasama ninyo, sila ay nakapagdagdag sa inyo 
ng wala maliban sa kaguluhan at nagmadali 
patungo doon at pabalik sa inyo, naghahanap 
na gumawa ng paghihimok sa paghihimagsik 
sa inyo, at sa inyo ay may ilang makikinig sa 
kanila. Si Allah ay Nakababatid ng mga yaong 
gumagawa ng masama. 


48. Noong unang panahon, sila ay 
naghanap na gumawa ng paghihimok sa 
paghihimagsik at nagtayo ng mga hirap para 
sa iyo hanggang sa ang Katotohanan ay 
dumating at ang kautusan ni Allah ay 
ginawang hayag, bagama't sila ay atubili. 


49. Sa kanila ay siyang nagsabi: Bigyan 
mo ako ng pahintulot (upang mamalagi sa 
tahanan) at huwag akong tuksuhin. Sa 
katunayan sa tukso sila (sa gayon) ay 
bumagsak. O! ang Impiyerno ay pumapalibot 
sa mga hindi naniniwala. 


127 


50. Kung kabutihan ay mahulog sa iyo (O 
Muhamad), ito ay nakasasakit sa kanila, at 
kung kamalasan ay mahulog sa iyo, sila ay 
nagsasabi: Kami ay kumuha ng pag-iingat, at 
sila ay pumihit palayong nagsasaya. 


51. Sabihin: Walang mahuhulog sa amin 
maliban diyan sa ipinag-utos ni Allah para sa 
amin. Siya ay aming Kaibigang 
Tagapagtanggol. Kay Allah pabayaan ang 
mga naniniwalang maglagay ng kanilang 
pagtitiwala! 


52. Sabihin: Kayo ay makapaghihintay sa 
amin sa wala maliban sa isa sa dalawang 
mabuting mga bagay (kamatayan o tagumpay 
sa landas ni Allah), samantalang kami ay 
naghihintay sa inyo upang si Allah ay 
magbigay sa inyo ng isang wakas galing sa 
Kanya o sa aming mga kamay. Maghintay sa 
gayon! O! kami ay naghihintay kasama ninyo. 


53. Sabihin: Magbayad (ng inyong mga 
pagtulong), kusangloob o walang kusangloob, 
ito ay hindi tatanggapin sa inyo. O! kayo 
kailanman ay kataong salungat. 


54. At walang pipigil na ang kanilang mga 
pagtulong ay tatanggapin sa kanila maliban sa 
sila ay hindi naniwala kay Allah at sa Kanyang 
mensahero, at sila ay hindi dumating upang 
sumamba maliban sa bilang mga walang 
gawa, at hindi nagbayad (ng kanilang 
pagtulong) maliban sa pagbabantulot. 


55. Kaya huwag pabayaang ang kanilang 
mga kayamanan o kanilang mga anak ay 
magbigay ng kasiyahan sa iyo (O Muhamad). 
Si Allah sa pamamagitan noon ay sumadya 
lamang magparusa sa kanila sa buhay sa 
daigdig, at ang kanilang mga kaluluwa ay 


128 


dadaang palayo samantalang sila ay mga 
hindi naniniwala. 


56. At sila ay sumumpa kay Allah na sila 
sa katotohanan ay sa inyo, samantalang sila 
ay hindi sa inyo, nguni't sila ay kataong takot. 


57. Kung sila lamang ay nakatagpo ng 
isang kublihan, o mga yungib, o isang lugar na 
tutuluyan, sila talaga ay pumiling magpunta 
doong mabilis bilang mga lagalag. 


58. At sa kanila ay siyang nanirangpuri sa 
iyo sa bagay ng kawanggawa. Kung sila ay 
bigyan doon, sila ay nasisiyahan, at kung sila 
ay hindi bigyan doon, masdan! sila ay galit. 


59. (Gaano karaming dagdag) ang sila ay 
magkaroon ng kasiyahan diyan sa ibinigay ni 
Allah at ng Kanyang mensahero sa kanila at 
nagsabi: Si Allah ay sapat sa amin. Si Allah ay 
magbibigay sa amin sa Kanyang biyaya at ang 
Kanyang mensahero din. Kay Allah tayo ay 
mga humihiling. 


60. Ang kawanggawa ay para lamang sa 
mahirap at sa nangangailangan, at mga yaong 
tumitipon sa mga ito, at mga yaong ang mga 
puso ay gagawing magkabagay at magpalaya 
ng mga bilanggo at ng mga may utang, para 
sa kadahilanan ni Allah, at (para) sa mga 
naglalakbay: isang tungkuling ipinataw ni 
Allah. Si Allah ay Tagaalam, Paham. 


61. At sa kanila ay ang mga yaong yamot 
sa Propeta at nagsabi: Siya ay isa lamang 
tagarinig. Sabihin: Isang tagarinig ng 
kabutihan para sa inyong naniniwala kay Allah 
at totoo sa mga naniniwala, at isang awa para 
sa ganyan sa inyong naniniwala. Ang mga 


yaong yamot sa mensahero ni Allah, para sa 
kanila ay may isang masakit na wakas. 


62. Sila ay sumumpa kay Allah sa inyo 
(mga Muslim) na magbigay ng kasiyahan sa 
inyo, nguni't si Allah, kasama ng Kanyang 
mensahero, ay may higit na karapatan upang 
sila ay magbigay ng kasiyahan sa Kanya kung 
sila ay mga naniniwala. 


63. Hindi ba nila alam na sinumang 
sumalungat kay Allah at sa Kanyang 
mensahero, ang kanyang bahagi talaga ay 
Impiyerno, mamamalagi sa loob noon? lyan ay 
ang pinakadulong pagpapababa. 


64. Ang mga mapagpanggap ay takot 
kung sakaling ang isang Sura ay isiniwalat 
tungkol sa kanila, naghahayag ng anong nasa 
kanilang mga puso. Sabihin:Hamakin (ang 
inyong kapunuan)! O! si Allah ay naghahayag 
ng anong inyong kinatatakutan. 


65. At kung ikaw ay magtanong sa kanila 
(O Muhamad) sila ay magsasabi: Ginawa 
lamang naming magsalita at magbiro. Sabihin: 
Ito ba ay kay Allah at sa Kanyang mga 
isiniwalat at sa Kanyang mensaherong kayo 
ay nanghamak? 


66. Huwag gumawa ng paumanhin. Kayo 
ay hindi naniwala matapos ang inyong (pag- 
amin ng) paniwala. Kung Kami ay 
magpatawad sa isang bahagi sa inyo, isang 
bahagi sa inyo ay Aming parurusahan 
sapagka't sila ay naging may kasalanan. 


67. Ang mga mapagpanggap, kapwa mga 
kalalakihan at mga kababaihan, ay nagtuloy 
isa galing sa isa pa. Sila ay humimok sa mali, 


at sila ay nagbawal sa matuwid, at sila ay 
pumigil sa kanilang mga kamay (sa paggugol 
para sa kadahilaan ni Allah). Sila ay lumimot 
kay Allah, kaya Siya ay nakalimot sa kanila. O! 
ang mga mapagpanggap, sila ay ang mga 
sumusuway. 


68. Si Allah ay nangako sa mga 
mapagpanggap, kapwa mga kalalakihan at 
mga kababaihan, at mga hindi naniniwala ng 
apoy ng Impiyerno, bilang kanilang 
pamalagian. Ito ay sapat sa kanila. Si Allah ay 
suklam sa kanila, at ang kanila ay tumatagal 
na pahirap. 


69. Tulad sa mga yaong nauna sa inyo: 
sila ay higit na makapangyarihan kaysa inyo 
sa lakas, at higit na may kaya sa inyo sa 
kayamanan at mga anak. Sila ay nagtamasa 
sa kanilang pag-aari sa sumandali, kaya kayo 
ay nagtatamasa ng inyong pag-aari tulad sa 
ang mga yaong nauna sa inyo ay nagtamasa 
sa kanilang pag-aari sa sumandali. At kayo ay 
nagsalita ng walang ibig sabihin, tulad sa sila 
ay nagsalita ng walang ibig sabihin. Ang 
ganyan ay silang ang mga gawa ay namatay 
sa daigdig at sa Kabilangbuhay. Ang ganyan 
ay silang mga talunan. 


70. Hindi ba ang katanyagan ng mga 
yaong nauna sa kanila ay umabot sa kanila - 
ang katao ni Noa, Aad, Tamud, ang katao ni 
Abraham, ang mga namamalagi sa Midian at 
ang mga sakuna (na nahulog sa kanila)? Ang 
kanilang mga mensahero (galing kay Allah) ay 
dumating sa kanilang may mga katibayan (ng 
nasasakupan ni Allah). Kaya si Allah ay hindi 
talagang gumawa ng mali sa kanila, nguni't 
sila ay gumawa ng mali sa kanilang mga sarili. 


71. At ang mga naniniwala, mga 
kalalakihan at mga kababaihan, ay 
mapagtanggol na mga kaibigan isa sa isa pa, 


129 


sila ay humimok sa matuwid at nagbawal sa 
mali, at sila ay nagtaguyod ng pagsamba at 
sila ay nagbayad ng nararapat sa mahirap, at 
sila ay sumunod kay Allah at sa Kanyang 
mensahero. Para sa mga ito, si Allah ay 
magkakaroon ng awa sa kanila. O! si Allah ay 
Makapangyarihan, Paham. 


72. Si Allah ay nangako sa mga 
naniniwala, mga kalalakihan at mga 
kababaihan, ng mga Harding sa ilalim ay mga 
ilog na dumadaloy, sa loob noon sila ay 
mamamalagi - pinagpalang mga pamalagian 
sa mga Hardin ng Eden. At - higit na dakila 
(malayo) - pagtanggap galing kay Allah. Iyan 
ay ang kataastaasang tagumpay. 


73. O Propeta! Magsumikap laban sa mga 
hindi naniniwala at mga mapagpanggap! 
Maging marahas sa kanila. Ang kanilang 
panghuling pamalagian ay Impiyerno, isang 
masaklap na katapusan ng paglalakbay. 


74. Sila ay sumumpa kay Allah na wala 
silang (maling) sinabi, subali't sila ay nagsabi 
ng pananalita ng hindi paniniwala, at hindi 
naniwala matapos ang kanilang Pagsuko (kay 
Allah). At sila ay nagmithi niyang kanilang 
hindi makukuha, at sila ay naghanap ng 
paghihiganti lamang upang si Allah, sa 
pamamagitan ng Kanyang mensahero, ay 
makapagpayaman sa kanila sa Kanyang 
biyaya. Kung sila ay magsisi, ito ay magiging 
higit na mabuti para sa kanila, at kung sila ay 
pumihit palayo, si Allah ay magpapataw sa 
kanila ng isang masakit na wakas sa daigdig 
at sa Kabilangbuhay, at sila ay walang 
kaibigang tagapagtanggol o katulong sa lupa. 


75. At sa kanila ay siyang gumawa ng 
isang kasunduan kay Allah (nagsasabi): Kung 
Siya ay nagbigay sa amin ng Kanyang biyaya, 


130 


kami ay magbibigay ng kawanggawa at 
magiging sa matuwid. 


76. Datapwa't nang Siya ay nagbigay sa 
kanila ng Kanyang biyaya, sila ay nag-imbak 
nito at pumihit palayo, salungat, 


77. Kaya Kanyang ginawang ang 
kinalabasan ay maging pagpapanggap sa 
kanilang mga puso hanggang sa araw nang 
sila ay makipagtatagpo sa Kanya, sapagka't 
sila ay sumira sa kanilang salita kay Allah na 
kanilang ipinangako sa Kanya, at sapagka't 
sila ay nagsinungaling. 


78. Hindi ba nila alam na si Allah ay alam 
kapwa ang kanilang lihim at ang pag-iisip na 
kanilang itinago, at si Allah ay ang Tagaalam 
ng mga Bagay na Nakakubli? 


79. Ang mga yaong nanira ng puri sa 
ganyan sa mga naniniwalang nagbibigay ng 
kawanggawang kusangloob at sa ganyang 
matatagpuang walang maibibigay kundi 
kanilang mga pagsisikap, - at kumutya sa 
kanila - si Allah (Kanyang Sarili) ay 
kumutyang pabalik sa kanila. Ang kanila ay 
magiging isang masakit na wakas. 


80. Humingi ng kapatawaran para sa 
kanila (O Muhamad), o huwag humingi ng 
kapatawaran para sa kanila: kahi't ikaw ay 
humingi ng kapatawaran para sa kanila ng 
pitumpung ulit, si Allah ay hindi 
magpapatawad sa kanila. Iyan ay sapagka't 
sila ay hindi naniwala kay Allah at sa Kanyang 
mensahero, at si Allah ay hindi pumapatnubay 
sa kataong gumagawa ng mali. 


81. Ang mga yaong iniwan sa likuran ay 
nagsaya sa pag-upong walang galaw sa 
likuran ng mensahero ni Allah, at salungat sa 
pagsisikap sa kanilang kayamanan at kanilang 
mga buhay sa landas ni Allah. At sila ay 
nagsabi: Huwag pumunta sa pangmasid sa 
init! Sabihin: Ang init ng Impiyerno ay higit na 
matindi sa init, kung kanila lamang 
mauunawaan. 


82. Pagkatapos pabayaan silang 
humalakhak ng isang kaunti, sila ay 
maghihinagpis ng marami, bilang kabayaran 
sa kanilang dating kinikita. 


83. Kung si Allah ay magdala sa iyong 
pabalik (galing sa labanan) patungo sa isang 
bahagi sa kanila at sila ay humingi sa iyo ng 
pahintulot patungong labas (upang lumaban), 
sa gayon sabihin sa kanila: Kayo kailanman ay 
hindi na makalalabas kasama ako o lalaban 
kasama ako laban sa isang katunggali. Kayo 
ay nasiyahan sa pag-upong walang galaw sa 
pasimula. Kaya umupong walang galaw, 
kasama ang walang pakinabang. 


84. At kailanman (O Muhamad) ay huwag 
dumalangin para sa isa sa kanilang namatay, 
o tumayo sa tabi ng kanilang libingan. O! sila 
ay hindi naniwala kay Allah at sa Kanyang 
mensahero, at sila ay namatay habang sila ay 
mga gumagawa ng masama. 


85. Huwag pabayaang ang kanilang 
kayamanan o kanilang mga anak ay magbigay 
sa iyo ng kasiyahan! Si Allah ay nagkusa 
lamang magparusa sa kanila sa pamamagitan 
noon sa daigdig, at upang ang kanilang mga 
kaluluwa ay daraang palayo habang sila ay 
mga hindi naniniwala. 


86. At nang ang isang Sura ay isiniwalat 
(na nagsasaad): Maniwala kay Allah at 
magsumikap kasama ang Kanyang 
mensahero, ang mga yaong may kayamanan 
sa kanila ay humingi pa ng pahintulot sa iyo at 
nagsabi: Iwanan kami sa likuran kasama ang 
mga yaong nakaupo (sa tahanan). 


87. Sila ay nasisiyahang sila ay maging 
kasama ng walang pakinabang at ang 
kanilang mga puso ay may takip, kaya sila ay 
hindi nakauunawa. 


88. Nguni't ang mensahero at ang mga 
yaong naniniwalang kasama niya ay 
nagsumikap sa kanilang kayamanan at sa 
kanilang mga buhay. Ang ganyan ay silang 
para sa kanila ay mabuting mga bagay. Ang 
ganyan ay silang matagumpay. 


89. Ginawa ni Allah na handa para sa 
kanila ang mga Harding sa ilalim ay mga ilog 
na dumadaloy, sa loob noon sila ay 
mamamalagi. Iyan ay ang kataastaasang 
tagumpay. 


90. At ang mga yaon sa lagalag na mga 
Arab na may isang paumanhin ay dumating 
upang ang pahintulot ay maipagkaloob sa 
kanila. At ang mga yaong nagsinungaling kay 
Allah at sa Kanyang mensahero ay umupo sa 
tahanan. Isang masakit na wakas ang 
mahuhulog sa mga yaon sa kanilang hindi 
naniniwala. 


91. Hindi sa mahina o sa maysakit o sa 
mga yaong walang matagpuang guguguling 
ang alinmang kasalanan (ay isisi bagama't sila 
ay namamalagi sa tahanan), kung sila ay tapat 
kay Allah at sa Kanyang mensahero. Hindi sa 
mabuti magkakaroon ng alinmang daan (ng 


131 


bintang). Si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


92. O sa mga yaon sa kanilang nang sila 
ay dumating sa iyong (humihinging) ikaw ay 
magbigay ng mga sampahan sa kanila, ikaw 
ay nagsabi: Ako ay hindi makakita ng mga 
sampahan para sa inyo. Sila ay pumihit 
patalikod na may mga matang dumadaloy ang 
mga luha, dahil sa hinagpis na sila ay hindi 
makatatagpo ng paraan ng paggugol. 


93. Ang daan (ng sisi) ay laban lamang sa 
mga yaong humingi ng pahintulot sa iyo 
(upang mamalagi sa tahanan) nang sila ay 
mayaman. Sila ay nasisiyahang maging 
kasama ng mga walang pakinabang. Si Allah 
ay nagtakip ng kanilang mga puso upang sila 
ay hindi makaalam. 


94. Sila ay gagawa ng paumanhin sa inyo 
(mga Muslim) kapag kayo ay bumalik sa 
kanila. Sabihin: Huwag gumawa ng 
paumanhin, sapagka't kami ay hindi 
maniniwala sa inyo. Si Allah ay nagsabi sa 
amin ng mga pambungad sa inyo. Si Allah at 
ang Kanyang mensahero ay makakakita ng 
inyong ugali, at pagkatapos kayo ay dadalhing 
pabalik sa Kanyang nakaaalam sa hindi 
nakikita at gayundin sa nakikita, at Siya ay 
magsasabi sa inyo ng anong dati ninyong 
ginagawa. 


95. Sila ay manunumpa kay Allah sa inyo, 
kapag kayo ay bumalik sa kanila, upang 
inyong mapabayaan silang ganyan. Pabayaan 
silang maging ganyan, sapagka't O! sila ay 
hindi malinis, at ang kanilang pamalagian ay 
Impiyerno bilang gantimpala para sa anong 
dati nilang kinikita. 


132 


96. Sila ay nanumpa sa inyo, upang kayo 
sana ay tumanggap sa kanila. Kahi't kayo ay 
tumanggap sa kanila, si Allah talaga ay hindi 
nasiyahan sa kataong gumagawa ng mali. 


97. Ang naglalagalag na mga Arab ay higit 
na matigas sa hindi paniniwala at 
pagpapanggap, at higit na malamang na 
maging mangmang sa mga dulo ng isiniwalat 
ni Allah sa Kanyang mensahero. At si Allah ay 
Tagaalam, Paham. 


98. At sa mga naglalagalag na mga Arab 
naroroon siyang kumuha niyang kanyang 
ginugol (para sa kadahilanan ni Allah), bilang 
isang kawalan, at naghintay ng (masamang) 
mga pihit ng kapalaran para sa inyo (upang 
siya ay makapagpaalis nito). Ang masamang 
pihit ng kapalaran ay magiging kanila. Si Allah 
ay Tagarinig, Tagaalam. 


99. At sa naglalagalag na mga Arab 
naroroon siyang naniniwala kay Allah at sa 
Huling Araw, at kumuha niyang kanyang 
ginugol at mga dalangin din ng mensahero 
bilang mga handog na maaaring tanggapin sa 
paningin ni Allah! O! talagang ito ay isang 
handog na maaaring tanggapin para sa kanila. 
Si Allah ay magdadala sa kanilang patungo sa 
Kanyang awa. O! si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


100. At ang unang nanguna sa landas, ng 
Muhadyirin at ng Ansar, at ang mga yaong 
sumunod sa kanila sa kabutihan - si Allah ay 
nasiyahang mabuti sa kanila at sila ay 
nasiyahang mabuti sa Kanya, at si Allah ay 
gumawang handa para sa kanila ang mga 
Harding sa ilalim ay mga ilog na dumadaloy, 
sa loob noon sila ay mamamalagi 
magpakailanman. lyan ay ang kataastaasang 
tagumpay. 


101. At kasama ng mga yaong nakapalibot 
sa inyo sa mga naglalagalag na mga Arab ay 
may mga mapagpanggap, at kasama ng mga 
tao ng bayan ng Al-Madina (ay may ilang) 
nagpumilit sa pagpapanggap na ikaw (O 
Muhamad) ay hindi nakaaalam. Kami ay 
nakakikilala sa kanila, at Kami ay 
magpaparusa sa kanila ng dalawang ulit 
upang magbago, pagkatapos sila ay 
pababayaan sa isang masakit na wakas. 


102. At (may) mga ibang umamin ng 
kanilang mga pagkakamali. Pinaghalo nila ang 
isang matuwid na gawa sa isa pang masama. 
Maaaring si Allah ay mahabag sa kanila. O! si 
Allah ay Mahabagin, Maawain. 


103. Kumuha ng kawanggawa sa kanilang 
kayamanang kasama doon ikaw ay 
makapagpadalisay sa kanila at makagawa sa 
kanilang lumago, at dumalangin para sa 
kanila. O! ang iyong dalangin ay isang 
pampatahimik para sa kanila. Si Allah ay 
Tagarinig, Tagaalam. 


104. Hindi nila alam na si Allah ay Siyang 
tumanggap ng pagsisisi galing sa Kanyang 
mga tagapaglingkod at kumuha ng 
kawanggawa, at si Allah ay Siyang 
Mahabagin, Maawain. 


105. At sabihin (sa kanila): Kumilos! Si 
Allah ay magmamasid ng inyong mga kilos, at 
(gayundin) ang Kanyang mensahero, at ang 
mga naniniwala, at kayo ay dadalhing pabalik 
sa Tagaalam ng hindi nakikita at ng nakikita, at 
Siya ay magsasabi sa inyo ng anong inyong 
dating ginagawa. 


106. At (may) mga ibang naghintay ng 
utos ni Allah, Siya man ay magpaparusa sa 


kanila o magpapatawad sa kanila. Si Allah ay 
Tagaalam, Paham. 


107. At para sa mga yaong pumili sa isang 
lugar ng pagsamba galing sa pagsalungat at 
hindi paniniwala, at upang gumawa ng 
pagsalungat sa mga naniniwala, at bilang 
isang malayong himpilan para sa mga yaong 
nakilaban kay Allah at sa Kanyang mensahero 
noong unang panahon, sila talaga ay 
susumpa: Kami ay walang hinangad kundi 
kabutihan. Si Allah ay sumaksing sila talaga ay 
mga sinungaling. 


108. Huwag kailanman tumayo (upang 
dumalangin) doon. Ang isang lugar ng 
pagsambang itinaguyod sa tungkulin (kay 
Allah) simula ng unang araw ay higit na 
karapatdapat upang ikaw ay tumayo (upang 
dumalangin) sa loob noon, sa loob noon ay 
mga taong mahal ang magpadalisay sa 
kanilang mga sarili. Si Allah ay mahal ang mga 
nagpapadalisay. 


109. Siya bang nagtaguyod ng kanyang 
gusali, sa tungkulin kay Allah at sa (Kanyang) 
mabuting kasiyahan, ay higit na mabuti, o 
siyang nagtaguyod ng kanyang gusali sa gilid 
ng isang paguho, nakausling talampas kaya ito 
ay gumuhong kasama niya sa apoy ng 
Impiyerno? Si Allah ay hindi pumapatnubay sa 
kataong gumagawa ng mali. 


110. Ang gusaling kanilang itinayo ay hindi 
titigil na maging isang pag-aalinlangan sa 
kanilang puso maliban kung ang kanilang mga 
puso ay magkapirapiraso. Si Allah ay 
Tagaalam, Paham. 


111. Ol binili ni Allah sa mga naniniwala 
ang kanilang mga buhay at kanilang 


133 


kayamanan sapagka't ang Hardin ay magiging 
kanila, sila ay lalaban para sa landas ni Allah 
at papaslang at mapapaslang. Ito ay isang 
pangakong nagbibigkis sa Kanya sa Tora at sa 
Gospel at sa Kuran. Sinong tumupad ng 
Kanyang kasunduang higit na magaling kaysa 
kay Allah? Magbunyi sa gayon sa inyong 
pagtawad na inyong ginawa, sapagka't iyan ay 
ang kataastaasang tagumpay. 


112. (Matagumpay ay) ang mga yaong 
pumihit na nagsisisi (kay Allah), ang mga 
yaong naglingkod (sa Kanya), ang mga yaong 
pumuri (sa Kanya), ang mga yaong nag- 
ayuno, ang mga yaong yumukod pababa, ang 
mga yaong bumagsak na nakadapang tungo 
(sa pagsamba), ang mga yaong humimok sa 
matuwid at nagbawal sa mali at ang mga 
yaong tumupad ng mga kaduluhan (na ipinag- 
utos) ni Allah - At magbigay ng masayang 
pagbubunyi sa mga naniniwala! 


113. Hindi para sa Propeta, at sa mga 
yaong naniniwala, na magdasal para sa 
kapatawaran ng mga sumasamba sa huwad 
kahi't na sila ay maging malapit na kaanak (sa 
kanila) matapos itong maging maliwanag na 
sila ay mga tao ng impiyernong apoy. 


114. Ang dalangin ni Abraham para sa 
kapatawaran ng kanyang ama ay dahil lamang 
sa isang pangakong kanyang ipinangako sa 
kanya, nguni't nang ito ay maging maliwanag 
sa kanyang siya (kanyang ama) ay isang 
kaaway ni Allah, siya (si Abraham) ay hindi 
umari sa kanya. O! si Abraham ay malambot 
ang puso, mahaba ang pagtitis. 


115. Hindi kailanman bahagi ni Allah na 
Siya ay magpadala sa isang katao sa 
pagkaligaw matapos na Siya ay 
makapagpatnubay sa kanila hanggang sa 
magawa Niyang maliwanag sa kanila ang 


134 


anong kanilang dapat iwasan. O! si Allah ay 
Nakababatid ng lahat ng mga bagay. 


116. Ol si Allah! Sa Kanya ang 
pagmamay-ari ng nasasakupan ng mga langit 
at ng lupa. Siya ay nagpapadali at Siya ay 
nagbibigay ng kamatayan. At kayo ay walang 
kaibigang tagapagtanggol o katulong sa halip 
na si Allah. 


117. Si Allah ay nagsauli ng awa sa 
Propeta, at sa Muhadyirin at sa Ansar na 
sumunod sa Kanya sa oras ng paghihirap. 
Matapos na ang mga puso ng isang bahagi sa 
kanila ay halos lumihis sa tabi, sa gayon Siya 
ay pumihit sa kanila sa awa. O! Siya ay Puno 
ng Habag, Maawain para sa kanila. 


118. At sa tatlo rin (Siya ay nagsauli ng 
awa) na iniwan sa hulihan, nang ang lupa, 
gaanong kalawak ito, ay pinakipot para sa 
kanila, at ang kanilang sariling mga kaluluwa 
ay pinakipot para sa kanila hanggang sa 
kanilang maisip silang walang kublihan kay 
Allah maliban kung patungo sa Kanya. 
Pagkatapos Siya ay pumihit sa kanila sa awa 
upang sila ay makapihit (na nagsisisi sa 
Kanya). O! si Allah! Siya ay ang Mahabagin, 
ang Maawain. 


119. O kayong naniniwala! Maging 
maingat sa inyong tungkulin kay Allah at 
maging sa matapat. 


120. Hindi para sa katao ng bayan ng Al- 
Madina at para sa mga yaong nakapalibot sa 
kanila sa naglalagalag na mga Arab ang 
mamalagi sa likuran ng mensahero ni Allah at 
pumili ng kanilang mga buhay sa kanyang 
buhay. Iyan ay sapagka't hindi uhaw o hirap o 
gutom ang tumama sa kanila sa landas ni 


Allah, humakbang sila ng alinmang hakbang 
na magpapagalit sa mga hindi naniniwala, o 
pakinabang, sila galing sa kaaway isang 
pakinabang, nguni't isang mabuting gawa ang 
itinala para sa kanila sa gayon. O! si Allah ay 
hindi nakawala ng mga kinita ng mabuti, - 


121. O gumugol sila ng alinmang gugulin, 
maliit o malaki, o sila ay tumawid sa isang 
kapatagan, nguni't nakatala para sa kanilang 
si Allah ay magbabayad muli sa kanila ng 
pinakamagaling sa anong dati nilang 
ginagawa. 


122. At ang mga naniniwala ay hindi dapat 
pumuntang palabas lahat upang lumaban. Sa 
bawa't pangkat sa kanila, isang bahagi lamang 
ang pupunta sa pangmasid, upang sila (na 
napag-iwanan sa likuran) ay magkaroon ng 
malusog na kaalaman sa pagsamba, at sila ay 
makapagbabala sa kanilang katao sa kanilang 
pagbabalik sa kanila, upang sila ay makapag- 
ingat. 


123. O kayong naniniwala! Labanan ang 
mga yaon sa hindi naniniwalang malapit sa 
inyo, at pabayaan silang makatagpo ng 
katatagan sa inyo, at makaalam na si Allah ay 
kasama ng mga yaong tumutupad ng kanilang 
tungkulin (sa Kanya). 


124. At kailanmang may isang Surang 
isiniwalat, may ilan sa kanilang nagsabi: Kailan 
ang isa sa inyo sa gayon nadagdagan nito ng 
pananalig? Para sa mga yaong naniniwala, ito 
ay nagdagdag sa kanila sa pananalig at sila ay 
nagbunyi (sa gayon). 


125. Nguni't para sa mga yaong sa 
kanilang mga puso ay sakit, ito ay nagdagdag 
lamang ng kasamaan sa kanilang kasamaan, 


at sila ay namatay habang sila ay mga hindi 
naniniwala. 


126. Hindi nila nakikitang sila ay 
sinusubukang minsan o makalawa sa bawa't 
taon. Hindi pa rin sila pumihit sa pagsisisi o 
nagbigay sila ng pansin. 


127. At kailanmang may isang Surang 
isiniwalat, sila ay tumingin isa sa isa pa (kung 
sino ang magsasabi): Mayroon bang sinumang 
nakakita sa inyo? Pagkatapos sila ay pumihit 
palayo. Pinihit palayo ni Allah ang kanilang 
mga puso sapagka't sila ay isang kataong 
hindi nakauunawa. 


128. May dumating sa inyong isang 
mensahero, (isa) sa inyong mga sarili, sa 
kanya ay walang kayo ay labis ang hirap ay 
nakapagpapahapis, puno ng pagkabahala 
para sa inyo, para sa mga naniniwala siya ay 
puno ng habag, maawain. 


129. Ngayon, kung sila ay pumihit palayo 
(O Muhamad) sabihin: Si Allah ay sapat sa 
akin. Walang Maykapal maliban sa Kanya. Sa 
Kanya ako ay naglagay ng aking pagtitiwala, 
at Siya ay Panginoon ng Kamanghamanghang 
Trono. 


SURA X 
HONA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


135 


1. Alip. Lam. Ra. Ang mga ito ay mga 
taludtod ng magaling na Kasulatan. 


2. Isa bang bagay ng kababalaghan para 
sa sangkatauhang Kami ay nagpadala ng 
Aming bigaysigla sa isang tao sa inyo? - 
nagsasabi: Magbabala sa sangkatauhan at 
magdala sa mga yaong naniniwala ng 
mabuting mga pambungad, na sila ay may 
isang tiyak na yapakan sa kanilang 
Panginoon. Ang mga hindi naniniwala ay 
nagsabi: O! ito ay isa lamang mananambal. 


3. O! ang inyong Panginoon ay si Allah na 
lumikha ng mga langit at ng lupa sa anim na 
araw, pagkatapos Siya ay nagtaguyod sa 
Kanyang Sarili sa Trono, inuutusan ang lahat 
ng mga bagay. Walang tagapamagitan (sa 
Kanya) maliban sa pagkatapos ng Kanyang 
pahintulot. Iyan ay si Allah, inyong Panginoon, 
kaya sambahin Siya. O, kayo ba ay hindi 
magpapaalaala? 


4. Sa Kanya ay ang pagbabalik ninyong 
lahat, ito ay isang pangako ni Allah sa 
katotohanan. O! Siya ay gumawa ng nilikha, 
pagkatapos gumawang muli nito, upang Siya 
ay makapaggantimpala sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawang may katarungan: samantalang para 
sa mga yaong hindi naniniwala, ang kanila ay 
isang kumukulong inumin at masakit na wakas 
sapagka't sila ay hindi naniwala. 


5. Siya itong nagtakda sa araw ng isang 
ningning at sa buwan ng isang liwanag, at 
sumukat para sa kanya ng mga baytang, 
upang kayo ay makaalam ng bilang ng mga 
taon at ng pagtanto. Si Allah ay hindi lumikha 
(sa lahat) ng iyan maliban sa katotohanan. 
Siya ay nag-isaisa ng mga isiniwalat para sa 
mga taong may kaalaman. 


136 


6. O! sa kaibahan ng araw at gabi at lahat 
na nilikha ni Allah sa mga langit at sa lupa ay 
mga kababalaghan, talaga, para sa kataong 
nagtakwil (sa masama). 


7. O! ang mga yaong hindi umasa sa 
pakikipagtagpo sa Amin nguni't nagmithi ng 
buhay sa daigdig at nakaramdam ng 
kapanatagan sa loob noon, at ang mga yaong 
pabaya sa Aming mga isiniwalat, — 


8. Ang kanilang tahanan ay magiging ang 
Apoy dahil sa anong kanilang dating kinikita. 


9. O! ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, ang 
kanilang Panginoon ay pumatnubay sa kanila 
sa pamamagitan ng kanilang pananalig. Mga 
ilog ay dadaloy sa ilalim nila sa mga Hardin ng 
Kasiyahan. 


10. Ang kanilang dalangin sa loob noon ay 
magiging: Karangalan ay maging sa lyo, O 
Allah! At ang kanilang pagbati sa loob noon ay 
magiging: Kapayapaan. At ang pangwakas ng 
kanilang dalangin ay magiging: Papuri ay 
maging kay Allah, Panginoon ng mga Daigdig! 


11. Kung si Allah ay magpadali para sa 
mga tao ng sakit (na kanilang kinita) tulad sa 
sila ay magpapadali sa kabutihan, ang 
kanilang palugit ay matatapos na. Nguni't 
Aming pinahirapan ang mga yaong hindi 
tumingin para sa pakikipagtagpo sa Aming 
gumalang bulag sa kanilang hindi pagsunod. 


12. At kung ang kamalasan ay sumalang 
sa isang tao, siya ay tumatawag sa Amin 
(habang nakahilig) sa kanyang tabi o nakaupo 
o nakatayo, nguni't kapag Amin siyang 


napaginhawa sa kamalasan, siya ay 
pumupunta sa kanyang landas na para bang 
siya ay hindi tumawag sa Amin dahil sa isang 
kamalasang dumapo sa kanya. Kaya ang 
anong kanilang ginawa ay ginawang parang 
makatarungan sa alibugha. 


13. Aming winasak ang mga salinlahi bago 
sa inyo nang sila ay gumawa ng mali; at ang 
kanilang mga mensahero (galing kay Allah) ay 
dumating sa kanilang may maliwanag na mga 
katibayan (ng Kanyang Nasasakupan), nguni't 
sila ay hindi maniwala. Sa gayon Kami ay 
naggantimpala sa kataong may kasalanan. 


14. Pagkatapos Kami ay humirang sa 
inyong mga namumuno sa lupa matapos sila, 
upang Amin sanang makita kung paano kayo 
kumilos. 


15. At nang ang Aming maliwanag na mga 
isiniwalat ay binigkas sa kanila, silang hindi 
tumitingin para sa pakikipagtagpo sa Amin ay 
nagsabi: Magdala ng isang Aralin bukod dito, o 
magpalit nito. Sabihin (O Muhamad): Hindi 
para sa akin ang magpalit nito sa aking sariling 
ibig. Ako ay sumusunod lamang diyan sa 
ibinigay na masigla sa akin. O! kung ako ay 
sumuway sa aking Panginoon, ako ay takot sa 
kabayaran ng isang nakahihindik na Araw. 


16. Sabihin: Kung talagang inibig ni Allah, 
hindi ko bibigkasin ito sa inyo o Kanyang 
gagawin itong alam ninyo. Ako ay namalaging 
kasama ninyo sa isang buong panahon ng 
buhay bago ito (dumating sa akin). Kayo ba sa 
gayon ay walang isip? 


17. Sinong gumawa ng higit na malaking 
kamalian kaysa kanyang tumuklas ng isang 
kasinungalingan tungkol kay Allah at nagtatwa 


sa Kanyang mga isiniwalat? O! ang may 
kasalanan kailanman ay hindi matagumpay. 


18. Sila ay sumamba bukod kay Allah 
niyang hindi nakasasakit sa kanila o 
nakapagbibigay ng pakinabang sa kanila, at 
sila ay nagsabi: Ang mga ito ay aming mga 
tagapamagitan kay Allah. Sabihin: Kayo ba ay 
magbibigay-alam kay Allah (ng ilang bagay) na 
hindi Niya alam sa mga langit o sa lupa? Ang 
pinuri ay maging Siya at mataas na 
pinarangalan sa ibabaw ng lahat niyang 
inyong inihahambing (sa Kanya)! 


19. Ang sangkatauhan ay isa lamang 
pamayanan, pagkatapos sila ay nagkaiba: at 
kung hindi dahil sa isang salitang nakalabas 
na sa pangmasid galing sa inyong Panginoon, 
ito ay hinukuman sa pagitan nila tungkol 
diyang sa loob noon sila ay magkaiba. 


20. At sila ay magsasabi: Kung may isang 
kababalaghan lamang na ipinadalang pababa 
sa kanya galing sa kanyang Panginoon! Sa 
gayon sabihin (O Muhamad): Ang Hindi 
Nakikita ay pagmamay-ari ni Allah. Kaya 
maghintay! O! ako ay naghihintay kasama 
ninyo. 


21. At nang Aming gawing ang 
sangkatauhan ay tumikim ng awa matapos 
ang ilang kamalasang dumapo sa kanila, 
masdan! sila ay may ilang balak laban sa 
Aming mga isiniwalat. Sabihin: Si Allah ay higit 
na mabilis sa pagbabalak. O! ang Aming mga 
mensahero ay nagtala niyang inyong mga 
binalak. 


22. Siya itong gumawa sa inyong 
magtungo sa lupain at sa dagat hanggang, 
nang kayo ay nasa mga sasakyangdagat at 


137 


sila ay naglayag kasama nilang may isang 
magandang simoy at sila ay masaya sa loob 
noon, isang bagyong hangin ang umabot sa 
kanila at ang alon ay dumating sa kanilang 
galing sa bawa't tabi at kanilang inisip na sila 
ay tinalo sa loob noon, (pagkatapos) sila ay 
tumawag kay Allah na ginagawang ang 
kanilang pananalig ay dalisay para sa Kanya 
lamang: Kung Ikaw ay magligtas sa amin dito, 
kami ay talagang magiging sa 
mapagpasalamat. 


23. Subali't nang Siya ay nagligtas sa 
kanila, masdan! sila ay naghimagsik sa lupa 
ng mali. O sangkatauhan! Ang inyong 
paghihimagsik ay laban lamang sa inyong mga 
sarili. (Kayo ay may) kaligayahan ng buhay sa 
daigdig, pagkatapos sa Amin ay ang inyong 
pagbabalik, at Kami ay maghahayag sa inyo 
ng anong inyong dating ginagawa. 


24. Ang kahalintulad ng buhay sa daigdig 
ay tulad lamang sa ulan na Aming ipinadalang 
pababa galing sa langit, pagkatapos ang 
tumubo sa lupang kinakain ng mga tao at 
bakahan ay humalo dito hanggang, nang ang 
lupa ay nakakuha ng kanyang mga palamuti at 
pinaganda, at ang kanyang mga tao ay nag- 
isip na sila ay mga pinuno niya, ang Aming 
kautusan ay dumating sa gabi o sa araw, at 
Aming ginawa ito bilang ginapas na mais na 
para bagang ito ay hindi umunlad kahapon. Sa 
gayon Kami ay nagpahayag ng mga isiniwalat 
para sa mga taong nag-iisip. 


25. At si Allah ay nagpatawag patungo sa 
pamalagian ng kapayapaan, at gumabay sa 
Kanyang ibig patungo sa isang tuwid na 
landas. 


26. Para sa mga yaong gumawa ng mabuti 
ay ang pinakamagaling (na gantimpala) at 
marami pa (doon). Hindi alikabok o 


138 


pangungutya ang dumating na malapit sa 
kanilang mga mukha. Ang ganyan ay ang 
makatarungang mga may-ari ng Hardin, sila ay 
mamamalagi sa loob noon. 


27. At ang mga yaong kumita ng 
masamang mga gawa (para sa kanila) ay 
kapalit ng bawa't maling gawa sa katulad roon: 
at ang pangungutya ay lumampas sa kanila - 
Sila ay walang tagapagtanggol galing kay 
Allah - na para bagang ang kanilang mga 
mukha ay tinakpan ng isang talukbong ng 
pinakamadilim na gabi. Ang ganyan ay 
makatarungang mga may-ari ng Apoy: sila ay 
mamamalagi sa loob noon, 


28. Sa araw nang Kami ay tumipon sa 
kanilang lahat samasama, pagkatapos Aming 
sinabi sa mga yaong naghambing ng mga 
katambal (sa Amin): Tumayo sa likuran, kayo 
at ang inyong (inakalang) mga katambal (ni 
Allah)! At Aming pinaghiwalay sila, ang isa 
galing sa isa pa, at ang kanilang (inakalang) 
mga katambal ay nagsabi: Hindi kami ang 
inyong sinamba. 


29. Si Allah ay sapat bilang isang saksi sa 
pagitan namin at ninyo, na kami ay hindi 
nakababatid ng inyong pagsamba. 


30. Doon ang bawa't kaluluwa ay dumanas 
niyang ginawa nito noong unang panahon at 
sila ay ibinalik kay Allah, kanilang nararapat na 
Panginoon, at iyang dati nilang tinutuklas ay 
bumigo sa kanila. 


31. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): 
Sinong naglaan ng pangkinabukasan para sa 
inyo galing sa langit at sa lupa, o sinong may- 
ari ng pandinig at paningin: at sinong nagdala 
sa pangmasid ng nabubuhay galing sa patay, 


at sinong nagdala sa pangmasid ng patay 
galing sa nabubuhay, at sinong nag-utos ng 
patutunguhan? Sila ay magsasabi: Si Allah. Sa 
gayon sabihin: Kayo ba sa gayon ay hindi 
tutupad sa inyong tungkulin (sa Kanya)? 


32. Ang ganyan, sa gayon, ay si Allah, ang 
inyong nararapat na Panginoon. Matapos ang 
Katotohanan, ano ang naroong maliban sa 
mali? Paanong sa gayon kayo ay pinihit 
palayo? 


33. Sa gayon ang Salita ng inyong 
Panginoon ay ginawang makatarungan 
tungkol sa mga yaong gumagawa ng mali: na 
sila ay hindi naniniwala. 


34. Sabihin: Mayroon ba sa inyong mga 
katambal (na inyong inihambing kay Allah na) 
isang gumawa ng nilikha at pagkatapos ay 
gumawang muli nito? Sabihin: Si Allah ay 
gumawa ng nilikha, pagkatapos ay gumawang 
muli nito. Paano, sa gayon kayo iniligaw? 


35. Sabihin: Mayroon ba sa inyong mga 
katambal (na inyong inihambing kay Allah) na 
isang gumabay patungo sa Katotohanan? 
Sabihin: Si Allah ay gumabay patungo sa 
Katotohanan. Siya bang gumabay patungo sa 
Katotohanan ay higit na karapatdapat na Siya 
ay dapat sundin, o siyang hindi nakatagpo ng 
landas maliban kung siya (kanyang sarili) ay 
papatnubayan? Anong nakasasakit sa inyo? 
Paano kayo humuhukom? 


36. Karamihan sa kanila ay sumunod sa 
wala kundi hakahaka. Talagang ang hakahaka 
ay walang kaparaanang makakuha ng 
kinalalagyan ng katotohanan. O! si Allah ay 
Nakababatid ng anong kanilang ginagawa. 


37. At ang Kurang ito ay hindi ganyang 
kailanman ay magagawa ng iba bukod kay 
Allah, nguni't ito ay isang pagpapatunay 
niyang nauna rito at isang pagpapaliwanag 
niyang ipinag-utos para sa sangkatauhan - Sa 
loob noon ay walang alinlangan - galing sa 
Panginoon ng mga Daigdig. 


38. O sila ay magsabi: Siya ay tumuklas 
nito. Sabihin: Sa gayon magdala ng isang 
Surang tulad nito, at humingi (ng tulong) sa 
lahat na inyong makakaya bukod kay Allah 
kung kayo ay matapat. 


39. Hindi, nguni't sila ay nagtatatwang ang 
kaalaman doon ay hindi nila matanto, at doon 
ang paliwanag (sa mga pangyayari) ay hindi 
pa dumating sa kanila. Tulad sa gayon ang 
mga yaong nauna sa kanila ay nagtatwa. 
Pagkatapos masdan ang anong kinalabasan 
para sa mga gumagawa ng mali! 


40. At sa kanila ay siyang naniniwala sa 
loob noon, at sa kanila ay siyang hindi 
naniniwala sa loob noon, at ang iyong 
Panginoon ay pinakanakababatid ng mga 
nagpapasama. 


41. At kung sila ay magtatwa sa iyo, 
sabihin: Sa akin ang aking gawa, at sa inyo 
ang inyong gawa. Kayo ay hindi kailangang 
makaalam ng anong aking ginagawa, at ako 
ay hindi kailangang makaalam ng anong 
inyong ginagawa. 


42. At sa kanila ay ilang nakinig sa iyo. 
Nguni't kaya mo bang magawang ang bingi ay 
makarinig kahi't na sila ay hindi makatanto? 


139 


43. At sa kanila ay siyang tumingin sa iyo. 
Nguni't kaya mo bang patnubayan ang bulag 
kahi't na sila ay hindi nakakakita? 


44. Ol si Allah ay hindi gumagawa ng mali 
sa sangkatauhan kahi't kaunti, nguni't ang 
sangkatauhan ay gumagawa ng mali sa 
kanilang mga sarili. 


45. At sa Araw nang Siya ay titingin sa 
kanilang magkakasama, (nang ito ay parang) 
magiging tulad sa sila ay nagpahinga ng isang 
oras lamang sa araw, nakikilala ang isa sa isa 
pa, ang mga yaon ay talagang mamamatay na 
nagtatwa sa pakikipagtagpo kay Allah at hindi 
pinatnubayan. 


46. Kahi't Aming pabayaan ka (O 
Muhamad) na magmasid sa ilang bagay diyan 
sa Aming ipinangako sa kanila o (kahi't Aming) 
gawin kang mamatay, sa Amin din ay ang 
kanilang pagbabalik, at si Allah, lalo na, ay 
Saksi sa ibabaw ng anong kanilang ginagawa. 


47. At para sa bawa't bansa ay may isang 
mensahero. At kapag ang kanilang mensahero 
ay dumating (sa Araw ng Paghuhukom), ito ay 
huhukuman sa pagitan nilang makatarungan, 
at sila ay hindi gagawan ng mali. 


48. At sila ay nagsabi: Kailan matutupad 
ang pangakong ito, kung kayo ay matapat? 


49. Sabihin: Ako ay walang 
kapangyarihang sumakit o magpakinabang sa 
aking sarili, maliban diyan sa inibig ni Allah. 
Para sa bawa't bansa ay may isang 
nakatakdang panahon. Kapag ang kanilang 
panahon ay dumating, sa gayon sila ay hindi 


140 


makapipigil dito ng isang oras, o 
makapagpapabilis (nito). 


50. Sabihin: Inyo bang inisip: Nang ang 
Kanyang wakas ay dumating sa inyo bilang 
isang pagsalakay sa gabi, o sa abalang araw, 
anong mayroon doong ang mga may 
kasalanan ay nagmithing magpadali? 


51. Ito ba ay sa gayon (lamang), nang ito 
ay mahulog sa inyo, na kayo ay maniniwala? 
Ano! (Maniwala) ngayon, samantalang 
(hanggang ngayon) kayo ay nagpapadumali 
nito (sa hindi paniniwala)? 


52. Pagkatapos masasabi ito sa mga 
yaong nakipagbagayang hindi makatarungan: 
Tikman ang pahirap ng walanghanggan. Kayo 
ba ay binigyan ng kabayaran kahi't kaunti sa 
anong inyong dating kinikita? 


53. At sila ay humingi sa iyong magpasabi 
sa kanila (nagsasabi): Totoo ba ito? Sabihin: 
Oo, sa aking Panginoon, talagang ito ay totoo, 
at kayo ay hindi makatatakas. 


54. At kung ang bawa't kaluluwang 
gumawa ng mali ay mayroon ng lahat na nasa 
lupa, ito ay hahanap ng pagtubos sa sarili nito 
kasama doon, at sila ay makararamdam ng 
pagsisisi sa kalooban nila, kapag kanilang 
nakita ang wakas. Nguni't ito ay hinukuman sa 
pagitan nilang makatarungan, at sila ay hindi 
ginawan ng mali. 


55. O! talagang ang lahat na nasa mga 
langit at sa lupa ay kay Allah. O! talagang ang 
pangako ni Allah ay totoo. Nguni't karamihan 
sa kanila ay hindi nakaaalam. 


56. Siya ay nagpadali at nagbigay ng 
kamatayan, at sa Kanya kayo ay ibabalik. 


57. O sangkatauhan! May dumating sa 
inyong isang babala galing sa inyong 
Panginoon, isang mabangong amoy para 
diyan sa nasa mga dibdib, isang batayan at 
isang awa para sa mga naniniwala. 


58. Sabihin: Sa biyaya ni Allah at sa 
Kanyang awa: sa loob noon pabayaan silang 
magdiwang. Ito ay higit na mabuti kaysa 
anong kanilang inimbak. 


59. Sabihin: Inyo bang isinaalang-alang 
kung anong laang pangkinabukasan ang 
ipinadalang pababa ni Allah para sa inyo, 
paanong ginawa ninyo itong makatarungan at 
hindi makatarungan? Sabihin: Kayo ba ay 
pinayagan ni Allah, o kayo ay tumuklas ng 
isang kasinungalingan tungkol kay Allah? 


60. At anong inisip ng mga yaong 
tumuklas ng isang kasinungalingan tungkol 
kay Allah (na magiging kanilang kalagayan) sa 
Araw ng Pagkabuhay? O! si Allah sa 
katunayan ay Mabiyaya sa sangkatauhan, 
nguni't karamihan sa kanila ay hindi 
nagbibigay ng pasasalamat. 


61. At ikaw (Muhamad) ay hindi puno sa 
alinmang gawain at ikaw ay hindi bumibigkas 
ng isang Aralin galing sa Kuran tungkol dito, at 
kayong (sangkatauhan) ay hindi gumagawa ng 
pagkilos, nguni't Kami ay saksi sa inyo kapag 
kayo ay gumagawa sa loob noon. At walang 
pinakamagaang bagay sa lupa o sa ulap na 
nakatakas sa inyong Panginoon, o anong higit 
na maliit kaysa diyan o higit na malaki kaysa 
diyan, nguni't ito ay (nakasulat) sa isang 
maliwanag na Aklat. 


62. O! talagang sa mga kaibigan ni Allah 
ay walang pagkatakot, o sila ay maghinagpis. 


63. Ang mga yaong naniniwala at 
tumutupad ng kanilang tungkulin (kay Allah), 


64. Ang kanila ay mabuting mga 
pambungad sa buhay sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay - Walang makapagbabago sa 
mga Salita ni Allah - iyan ay ang 
Kataastaasang Tagumpay. 


65. At huwag pabayaang ang kanilang 
talumpati ay magpahinagpis sa iyo (O 
Muhamad). O! ang kapangyarihan ay 
pagmamay-aring buo ni Allah. Siya ay ang 
Tagarinig, ang Tagaalam. 


66. O! hindi ba kay Allah ang pagmamay- 
ari ng sinumang nasa mga langit at sinumang 
nasa lupa? Ang mga yaong sumunod sa kahi't 
ano maliban kay Allah ay hindi sumunod sa 
(Kanyang) mga katambal. Sila ay sumunod 
lamang sa isang hakahaka, at sila ay nanghula 
lamang. 


67. Siya itong nagtakda para sa inyo ng 
gabi upang kayo ay magpahinga sa loob noon 
at ng araw na nagbibigay ng paningin. O! sa 
loob nito talaga ay mga kababalaghan para sa 
isang kataong pumapansin. 


68. Sila ay nagsabi: Si Allah ay kumuha 
(sa Kanya) ng isang anak na lalaki - Ang 
pinarangalan ay maging Siya! Siya ay walang 
mga pangangailangan! Ang Kanya ay lahat na 
nasa mga langit at lahat na nasa lupa. Kayo ay 
walang panagutan para dito. Nagsabi kayo 
tungkol kay Allah niyang hindi ninyo 
nalalaman. 


141 


69. Sabihin: Talagang ang mga yaong 
tumuklas ng isang kasinungalingan tungkol 
kay Allah ay hindi magtatagumpay. 


70. Ang bahagi ng daigdig na ito (ay 
magiging kanila), pagkatapos sa Amin ay ang 
kanilang pagbabalik. Pagkatapos Aming 
gagawin silang tumikim ng isang nakahihindik 
na wakas sapagka't sila ay dating hindi 
naniniwala. 


71. Bigkasin sa kanila ang kasaysayan ni 
Noa, nang kanyang pagsabihan ang kanyang 
mga tao: O aking mga tao! Kung ang aking 
pagtigil na pansamantala (dito) at ang aking 
pagpapaalaala sa inyo sa pamamagitan ng 
mga isiniwalat ni Allah ay isang kasalanan sa 
inyo, kay Allah ako ay naglagay ng aking 
pagtitiwala, kaya magpasiya sa inyong 
patutunguhan ng kilos, kayo at ang inyong 
mga katambal. Huwag pabayaang ang inyong 
patutunguhan ng kilos ay maging mapag- 
alinlangan para sa inyo. Pagkatapos 
magkaroon sa aking bigyan ako ng walang 
pahinga. 


72. Subali't kung kayo ay salungat, ako ay 
hindi humingi sa inyo ng kabayaran. Ang aking 
kabayaran ay kabahalaan ni Allah lamang, at 
ako ay inutusang maging sa mga yaong 
sumuko (sa Kanya). 


73. Nguni't sila ay nagtatwa sa kanya, 
kaya Kami ay sumagip sa kanya at sa mga 
yaong kasama niya sa sasakyangdagat at 
gumawa sa kanilang mga sugo (sa lupa), 
samantalang Kami ay lumunod sa mga yaong 
nagtatwa sa Aming mga isiniwalat. Tingnan sa 
gayon ang kalikasan ng kinalabasan para sa 
mga yaong binigyan ng babala. 


142 


74. Pagkatapos, pagkaraan niya, Kami ay 
nagpadala ng mga mensahero sa kanilang 
katao, at sila ay nagpadala sa kanila ng 
maliwanag na mga katibayan. Nguni't sila ay 
hindi handang maniwala diyan sa dati nilang 
itinatwa. Sa gayon Kami ay nagtatak sa mga 
puso ng mga sumusuway. 


75. Pagkatapos, pagkaraan nila, Kami ay 
nagpadala kina Moses at Aaron sa Parao at sa 
kanyang mga pinunong kasama ang Aming 
mga isiniwalat, nguni't sila ay mapagmataas at 
isang kataong makasalanan. 


76. At nang ang Katotohanang galing sa 
Aming harapan ay dumating sa kanila, sila ay 
nagsabi: Ito ay salamangka lamang. 


77. Si Moses ay nagsabi: Kayo ba (sa 
gayon) ay nagsabi ng Katotohanan nang ito ay 
dumating sa inyo? Ito ba ay salamangka? 
Ngayon ang mga nagsasalamangka ay hindi 
nabubuhay. 


78. Sila ay nagsabi: Ikaw ba ay dumating 
sa amin upang magligaw sa amin diyan (sa 
pananalig) na diyan kami ay nakatagpo sa 
aming mga ama, at upang kayong dalawa ay 
makapagmay-ari ng lugar ng kadakilaan sa 
lupain? Kami ay hindi maniniwala sa inyong 
dalawa. 


79. At ang Parao ay nagsabi: Dalhin ang 
bawa't tusong matalino sa akin. 


80. At nang ang mga matalino ay 
dumating, si Moses ay nagsabi sa kanila: 
Ipukol ang inyong ipupukol! 


81. At nang sila ay nakapagpukol, si 
Moses ay nagsabi: Iyang inyong dinala ay 
salamangka. O! gagawin ni Allah itong walang 
saysay. O! si Allah ay hindi nagtaguyod ng 
gawa ng mga gumagawa ng kapinsalaan. 


82. At gagawing makatarungan ni Allah 
ang Katotohanan sa pamamagitan ng 
Kanyang mga salita, gaano mang kasalungat 
ang may kasalanan. 


83. Nguni't walang nagtiwala kay Moses, 
maliban sa ilang mga anak ng kanyang mga 
tao, (at sila ay) takot sa Parao at sa kanyang 
mga pinuno, na sila ay mang-uusig sa kanila. 
O! ang Parao ay talagang isang malupit sa 
lupain, at O! siya talaga ay sa walang habag. 


84. At si Moses ay nagsabi: O aking mga 
tao! Kung kayo ay naniwala kay Allah sa 
gayon maglagay ng pagtitiwala sa Kanya, 
kung kayo sa katunayan ay sumuko (sa 
Kanya)! 


85. Sila ay nagsabi: Kay Allah kami ay 
naglagay ng pagtitiwala. Aming Panginoon! O! 
huwag kaming gawing isang pang-akit para sa 
kataong gumagawa ng mali, 


86. At sa lyong awa, iligtas kami sa 
kataong hindi naniniwala. 


87. At Kami ay nagbigay ng sigla kay 
Moses at sa kanyang kapatid na lalaki 
(nagsasabi): Magtakda ng mga tahanan para 
sa inyong mga tao sa Ehipto at gawin ang 
inyong mga tahanang mga dalanginan, at 
magtaguyod ng pagsamba. At magbigay ng 
mabuting balita sa mga naniniwala. 


88. At si Moses ay nagsabi: Aming 
Panginoon! O! Ikaw ay nagbigay sa Parao at 
sa kanyang mga pinuno ng ningning at 
kayamanan sa buhay sa daigdig. Aming 
Panginoon! Sila ay makapaggagabay sa mga 
tao sa pagkaligaw sa Kanyang landas. Aming 
Panginoon! Wasakin ang kanilang mga 
kayamanan at patigasin ang kanilang mga 
puso upang sila ay hindi maniwala hanggang 
sa makita nila ang masakit na wakas. 


89. Siya ay nagsabi: Ang inyong dalangin 
ay napakinggan. Kayong dalawa ay manatili 
sa tuwid na landas, at huwag sundan ang 
daan ng mga yaong walang kaalaman. 


90. At Aming dinala ang Mga Anak ni 
Israel sa pagtawid ng dagat, at ang Parao 
kasama ang kanyang mga hukbo ay humabol 
sa kanila sa paghihimagsik at pagmamalabis, 
hanggang, nang ang (katotohanan ng) 
pagkalunod ay umabot sa kanya, siya ay 
nagsabi: Ako ay naniniwalang walang 
Maykapal maliban sa Kanyang ang Mga Anak 
ni Israel ay naniniwala, at ako ay sa mga 
yaong sumuko (sa Kanya). 


91. Ano! Ngayon! Samantalang hanggang 
ngayon ikaw ay naghihimagsik at naging sa 
mga gumagawa ng mali! 


92. Nguni't sa araw na ito Kami ay 
nagligtas sa iyo sa iyong katawan upang ikaw 
ay maging isang kababalaghan para sa mga 
yaong matapos sa iyo. O! karamihan sa 
sangkatauhan ay walang pansin sa Aming 
mga kababalaghan. 


93. At Kami talaga ay nag-ukol sa Mga 
Anak ni Israel ng isang matatag na 
pamalagian, at naglaan sa kanila ng mabuting 


143 


mga gamit, at sila ay hindi umiba hanggang sa 
ang kaalaman ay dumating sa kanila. O! ang 
inyong Panginoon ay maghuhukom sa pagitan 
nila sa Araw ng Pagkabuhay tungkol diyang sa 
loob noon kayo ay dating magkaiba. 


94. At kung ikaw (Muhamad) ay may 
alinlangan tungkol diyan sa Aming isiniwalat 
sa iyo, sa gayon tanungin ang mga yaong 
bumasa ng Kasulatan (noong una) bago sa 
iyo. Talagang ang Katotohanan galing sa 
iyong Panginoon ay dumating sa iyo. Kaya 
ikaw ay huwag maging sa mga 
nagdadalawang-isip. 


95. At ikaw ay huwag maging sa mga 
yaong nagtatwa ng mga isiniwalat ni Allah, 
sapagka't sa gayon ikaw ay magiging sa mga 
talunan. 


96. O! ang mga yaong, para sa kanila ang 
salita ng iyong Panginoon (tungkol sa mga 
makasalanan) ay may bunga, ay hindi 
maniniwala, 


97. Kahi't ang bawa't palatandaan ay 
dumating sa kanila, hanggang sa makita nila 
ang masakit na wakas. 


98. Bakit wala man lamang naging isang 
pamayanan (ng lahat ng mga yaong winasak 
sa katandaan) na naniwala at nakinabang sa 
pamamagitan ng paniniwala nito tulad sa 
ginawa ng katao ni Hona? Nang sila ay 
maniwala, Aming inalis sa kanila ang pahirap 
ng kahihiyan ng buhay sa daigdig at binigyan 
sila ng ginhawa para sa isang sumandali. 


99. At kung inibig ng iyong Panginoon, 
lahat na nasa lupa ay magkakasamang 


144 


maniniwala. Pipilitin mo ba (Muhamad) ang 
mga tao hanggang sa sila ay mga naniniwala? 


100. Hindi para sa alinmang kaluluwa ang 
maniwala maliban sa pamamagitan ng 
pahintulot ni Allah. Siya ay nagtakda ng hindi 
kalinisan sa mga yaong walang isip. 


101. Sabihin: Masdan ang anong nasa 
mga langit at sa lupa! Nguni't ang mga 
isiniwalat at mga babala ay hindi magamit ng 
kataong hindi naniniwala. 


102. Ano ang kanilang inaasahan maliban 
sa katulad sa mga araw ng mga yaong 
dumaang palayo bago sa kanila? Sabihin: 
Asahan sa gayon! Ako ay kasama ninyo sa 
mga umaasa. 


103. Sa gayon Kami ay magliligtas sa 
Aming mga mensahero at sa mga naniniwala, 
tulad ng bagay (sa katandaan). Katungkulan 
sa Amin ang magligtas sa mga naniniwala. 


104. Sabihin (O Muhamad): O 
sangkatauhan! Kung kayo ay nag-aalinlangan 
sa aking pagsamba, sa gayon (alaming) ako 
ay hindi sumamba sa mga yaong inyong 
sinamba sa halip na si Allah, nguni't ako ay 
sumamba kay Allah na gumawang kayo ay 
mamatay, at ako ay pinag-utusang maging sa 
mga naniniwala. 


105. At (O Muhamad) itakda ang iyong 
kadahilanang may katatagan para sa 
pagsamba, bilang isang lalaking sa kalikasan 
ay matuwid, at huwag maging sa mga yaong 
naghambing ng mga katambal (kay Allah). 


106. At huwag tumawag, bukod kay Allah, 
diyan sa hindi magpapakinabang sa iyo o 
makasasakit sa iyo, sapagka't kung iyong 
ginawa ang gayon, sa gayon ikaw ay naging 
sa mga gumagawa ng mali. 


107. Kung si Allah ay magbigay sa iyo ng 
ilang sakit, walang makatatanggal nito maliban 
sa Kanya, at kung Kanyang minithi ang mabuti 
para sa iyo, walang makapipigil sa Kanyang 
biyaya. Siya ay nagdadala nito sa Kanyang 
ibig sa Kanyang mga tagapaglingkod. Siya ay 
ang Mapagpatawad, ang Maawain. 


108. Sabihin: O sangkatauhan! Ngayon 
ang Katotohanan galing sa inyong Panginoon 
ay dumating sa inyo. Kaya sinumang 
pinatnubayan, ay pinatnubayan lamang para 
sa (kabutihan ng) kanyang kaluluwa, at 
sinumang magkamali, ay nagkamali lamang 
laban dito. At ako ay hindi bantay sa ibabaw 
ninyo. 


109. At (O Muhamad) sundin iyang 
ibinigay na pampasigla sa iyo, at magtiis 
hanggang sa si Allah ay magbigay ng 
paghuhukom. At Siya ay ang Pinakamagaling 
sa mga Hukom. 


SURA XI 
HUD 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip. Lam. Ra. (Ito ay) isang Kasulatang 
ang mga isiniwalat doon ay tinamang lahat at 


pagkatapos ay ipinaliwanag. (Ito ay 
nanggaling) sa Isang Paham, Pinag-alaman, 


2. (Nagsasabi): Maglingkod sa wala 
maliban kay Allah. O! ako sa inyo galing sa 
Kanya ay isang tagapagbabala at isang 
tagadala ng mabuting mga pambungad: 


3. At (nag-uutos sa inyo): Humingi ng 
kapatawaran ng inyong Panginoon at pumihit 
sa Kanyang nagsisisi. Gagawin Niyang kayo 
ay magtamasa ng isang makatarungang 
kalagayan hanggang sa isang nakatakdang 
panahon. Siya ay nagbigay ng Kanyang 
biyaya sa bawa't isang puno ng biyaya. Nguni't 
kung kayo ay pumihit palayo, O! (sa gayon) 
ako ay natatakot para sa inyo sa kaparusahan 
ng isang nakahihindik na Araw. 


4. Kay Allah ang inyong pagbabalik, at 
Siya ay Kayang gumawa ng lahat na mga 
bagay. 


5. O! ngayon sila ay nagtiklop ng kanilang 
mga dibdib upang sila ay makapagkubli (ng 
kanilang mga iniisip) galing sa Kanya. Sa 
sandaling iyan nang kanilang takpan ang 
kanilang mga sarili ng kanilang damit, alam ni 
Allah iyang kanilang ginawang nakatago at 
iyang kanilang inihayag. O! Siya ay 
Nakababatid ng anong nasa mga dibdib (ng 
mga tao). 


6. At walang isang hayop sa lupang ang 
ikinabubuhay doon ay hindi nakasalalay kay 
Allah. Alam Niya ang pamalagian nito at 
imbakan nito. Lahat ay nasa isang maliwanag 
na talaan. 


145 


7. At Siya itong lumikha ng mga langit at 
ng lupa sa anim na araw - at ang Kanyang 
Trono ay nasa ibabaw ng mga tubig - upang 
Kanyang masubukan kayo kung alin sa inyo 
ang pinakamagaling sa ugali. Subali't kung 
ikaw (O Muhamad) ay magsabi: O! kayo ay 
itatayong muli matapos ang pagkamatay! ang 
mga yaong hindi naniniwala ay talagang 
magsasabi: Ito ay wala kundi salamangka 
lamang. 


8. At kung Aming iantala para sa kanila 
ang wakas hanggang sa isang tinantong 
panahon, sila talaga ay magsasabi: Anong 
pumigil dito? Talagang sa araw nang ito ay 
dumating sa kanila, ito ay hindi mapipigil sa 
kanila, at iyang kanilang inalipusta ay 
papalibot sa kanila. 


9. At kung Aming ginawang ang isang tao 
ay tumikim ng ilang awa galing sa Amin at 
pagkatapos ay inalis ito sa kanya, O! siya ay 
walang pag-asa, walang pasasalamat. 


10. At kung Aming ginawa siyang tumikim 
ng pabuya matapos ang ilang kamalasang 
bumagsak sa kanya, siya ay talagang 
magsasabi: Ang mga sakit ay nawala sa akin. 
O! siya ay masaya, mapagmalaki: 


11. Maliban sa mga yaong mapagtiis at 
gumagawa ng mabuting mga gawa. - Ang 
kanila ay magiging kapatawaran at isang 
dakilang gantimpala. 


12. Isang kahalintulad na bagay ang ikaw 
ay makalimot kahi't kaunti niyang isiniwalat sa 
iyo, at ang iyong dibdib ay pakikiputin para 
dito, sapagka't sila ay nagsabi: Bakit walang 
isang kayamanang ipinadalang pababa para 
sa kanya, o isang anghel na dumating kasama 


146 


niya? Ikaw ay isa lamang tagapagbabala, at si 
Allah ay ang tagapamahala ng lahat ng mga 
bagay. 


13. O sila ay nagsabi: Siya ay tumuklas 
nito. Sabihin: Sa gayon magdala ng sampung 
Surang tulad roon, tinuklas, at tumawag sa 
bawa't isang inyong kaya bukod kay Allah, 
kung kayo ay matapat! 


14. At kung sila ay hindi sumagot sa 
inyong dalangin, sa gayon alaming ito ay 
isiniwalat lamang sa kaalaman ni Allah, at 
walang Maykapal maliban sa Kanya. Kayo ba 
sa gayon ay magiging sa mga yaong sumuko? 


15. Sinumang magmithi ng buhay sa 
daigdig at sa karangyaan nito, Kami ay 
magbibigay ng kabayaran sa kanila sa 
kanilang mga gawa sa loob nito, at sa loob 
noon sila ay hindi gagawan ng mali. 


16. Ang mga yaon ay silang para sa kanila 
ay wala sa Kabilangbuhay maliban sa Apoy. 
Ang (lahat na) kanilang ginawan ng paraan 
dito ay walang saysay, at ang (lahat na) 
kanilang dating ginagawa ay walang bunga. 


17. Siya ba ay (bibilanging kapantay 
nilang) umaasa sa isang maliwanag na 
katibayan galing sa kanyang Panginoon, at 
isang saksi galing sa Kanya ay bumigkas nito, 
at bago dito ay ang Aklat ni Moses, isang 
halimbawa at isang awa? Ang ganyan ay 
naniniwala sa loob noon, at sinumang hindi 
maniwala sa loob noon sa mga lipi, ang Apoy 
ay kanyang nakatakdang lugar. Kaya ikaw ay 
huwag magkaroon ng alinlangan tungkol dito. 
O! ito ay ang Katotohanang galing sa iyong 
Panginoon! Nguni't karamihan sa 
sangkatauhan ay hindi naniniwala. 


18. Sinong gumawa ng higit na malaking 
kamalian kaysa kanyang tumuklas ng isang 
kasinungalingan tungkol kay Allah? Ang 
ganyan ay dadalhin sa harapan ng kanilang 
Panginoon, at ang mga saksi ay magsasabi: 
Ang mga ito ay silang nagsinungaling tungkol 
sa kanilang Panginoon. Ngayon ang 
pagkasuklam ni Allah ay nasa mga gumagawa 
ng mali, 


19. Mga yaong nag-alis (sa mga tao) sa 
kandas ni Allah at naghanap ng pagkaliko dito: 
ang mga yaon ay silang mga hindi naniniwala 
sa Kabilangbuhay. 


20. Ang ganyan ay hindi makatatakas sa 
lupa, o magkakaroon sila ng alinmang mga 
kaibigang tagapagtanggol bukod kay Allah. 
Para sa kanila ang pahirap ay magiging 
dalawa. Hindi nila makakayang makarinig, at 
sila ay dating hindi nakakakita. 


21. Ang ganyan ay silang nawalan ng 
kanilang mga kaluluwa, at iyang dati nilang 
tinutuklas ay bumigo sa kanila. 


22. Talagang sa Kabilangbuhay, sila ay 
magiging pinakamalaking mga talunan. 


23. O! ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa at 
mapagpakumbaba sa kanilang mga sarili sa 
harapan ng kanilang Panginoon: ang ganyan 
ay makatarungang mga may-ari ng Hardin, sila 
ay mamamalagi sa loob noon. 


24. Ang kahalintulad ng dalawang bahagi 
ay tulad sa ang bulag at ang pipi at ang 
tagatingin at ang tagarinig. Sila ba ay pantay 


sa paghahalintulad? Kayo ba sa gayon ay 
hindi paaalalahanan? 


25. At aming ipinadala si Noa sa kanyang 
katao (at siya ay nagsabi): O! ako ay isang 
pantay na tagapagbabala sa inyo: 


26. Na kayo ay maglingkod sa wala 
maliban kay Allah. O! ako ay takot para sa 
inyo sa kaparusahan ng isang masakit na 
Araw. 


27. Ang mga pinuno ng kanyang kataong 
hindi naniniwala ay nagsabi: Nakita ka naming 
isang taong tulad sa amin, at hindi namin 
nakitang may alinmang sumunod sa iyo 
maliban sa pinakamababa sa amin, walang 
pag-iisip. Aming napagmasdang ikaw ay 
walang katangian sa ibabaw namin - hindi, 
aming ipinasyang kayo ay mga sinungaling. 


28. Siya ay nagsabi: O aking mga tao! 
Mag-isip kayo, kung ako ay nagtiwala sa isang 
maliwanag na katibayan galing sa aking 
Panginoon at may dumating sa aking isang 
awa galing sa Kanyang harapan, at ito ay 
ginawang malabo sa inyo, mapipilit ba namin 
kayong tumanggap nito samantalang kayo ay 
salungat doon? 


29. At O aking mga tao! Ako ay hindi 
humingi sa inyo ng kayamanan para doon. 
Ang aking gantimpala ay sa kaalaman lamang 
ni Allah, at hindi ko gagawing itaboy palayo 
ang mga yaong naniniwala - O! kailangan 
nilang makatagpo ang kanilang Panginoon - 
nguni't kita ko kayong isang kataong 
mangmang. 


147 


30. At O aking mga tao! Sinong 
magdadala sa akin galing kay Allah kung 
itataboy ko silang palayo? Kayo ba sa gayon 
ay hindi papansin? 


31. Ako ay hindi nagsabi sa inyo: “Ako ay 
may mga kayamanan ni Allah” o “Ako ay may 
kaalaman sa Hindi Nakikita,” o ako ay nagsabi: 
“O! ako ay isang anghel!” O ako ay nagsabi sa 
mga yaong ang inyong mga mata ay 
nanghamak na si Allah ay hindi magbibigay sa 
kanila ng kabutihan - Si Allah ang 
pinakanakaaalam ng anong nasa loob ng 
kanilang mga puso - O! sa gayon talagang 
ako ay magiging sa mga gumagawa ng mali. 


32. Sila ay nagsabi: O Noa! Ikaw ay 
nakipagtalo sa amin at nagparami ng pagtatalo 
sa amin, ngayon dalhin sa amin iyang kasama 
noon ikaw ay nanakot sa amin, kung ikaw ay 
sa matapat. 


33. Siya ay nagsabi: Si Allah lamang ang 
magdadala nito sa inyo kung Kanyang ibig, at 
kayo sa walang kaparaanan ay hindi 
makatatakas. 


34. Ang aking payo ay hindi magbibigay ng 
pakinabang sa inyo kung ako ay nakaisip na 
magpayo sa inyo, kung ibig ni Allah na gawin 
kayong ligaw. Siya ay ang inyong Panginoon 
at sa Kanya kayo ay dadalhing pabalik. 


35. O sila ay nagsabi: Siya ba ay tumuklas 
nito? Sabihin: Kung ako ay tumuklas nito, sa 
akin ang aking mga kasalanan, nguni't ako ay 
wala sa mga kasalanang inyong ginawa. 


36. At ito ay ibinigay na pampasigla kay 
Noa (nagsasabi): Walang isa sa iyong kataong 


148 


maniniwala maliban sa kanyang naniwala na. 
Huwag mangamba dahil sa anong kanilang 
ginagawa. 


37. Magtayo ng sasakyangdagat sa ilalim 
ng Aming mga mata at sa pamamagitan ng 
Aming pampasigla, at huwag makipag-usap sa 
Akin para sa mga yaong gumagawa ng mali, 
O! sila ay lulunurin. 


38. At siya ay nagtayo ng sasakyangdagat, 
at tuwing ang pinuno ng kanyang mga tao ay 
dumaan sa kanya, sila ay gumawa ng kutya sa 
kanya. Siya ay nagsabi: Kahi't kayo ay 
gumawa ng kutya sa amin, gayon kami ay 
nangutya sa inyo tulad sa kayo ay nangutya. 


39. At kayo ay makaaalam kung kanino 
dumating ang isang parusang magpapalito sa 
kanya, at kung kanino babagsak ang isang 
tumatagal na wakas. 


40. (Sa gayon ito), hanggang nang ang 
Aming kautusan ay dumating na padaan at 
ang mga bukal ng daigdig ay nagbulwak sa 
pangmasid ng tubig, Kami ay nagsabi: llagay 
sa loob noon ang dalawa ng bawa't uri, isang 
magkatambal (ang lalaki at babae), at iyong 
kasambahay - maliban sa kanyang may 
salitang nakaalis na sa pangmasid laban sa 
kanya, - at mga yaong naniniwala. Nguni't 
isang kaunti lamang silang naniwalang 
kasama niya. 


41. At siya ay nagsabi: Umakyat sa loob 
noon! Sa pangalan ni Allah ang patutunguhan 
nito at dadaungan nito. O! ang aking 
Panginoon ay Mapagpatawad, Maawain. 


42. At ito ay naglayag kasama nila sa gitna 
ng mga along tulad sa mga bundok, at si Noa 
ay tumawag sa kanyang anak na lalaki - at 
siya ay nakatayong malayo - O aking anak na 
lalaki! Halikang sumakay kasama namin, at 
huwag maging kasama ng mga hindi 
naniniwala. 


43. Siya ay nagsabi: Ako ay magdadala sa 
akin sa ilang bundok na magliligtas sa akin sa 
tubig. (Si Noa ay) nagsabi: Sa araw na ito ay 
walang makaliligtas sa kautusan ni Allah 
maliban sa kanyang Siya ay nagkaroon ng 
awa. At ang alon ay dumating sa pagitan nila, 
kaya siya ay sa mga nalunod. 


44. At sinabi: O lupa! Lulunin ang iyong 
tubig at, O langit! mawala ang mga ulap! At 
ang tubig ay ginawang humupa. At ang 
kautusan ay natupad. At ito (ang 
sasakyangdagat) ay dumating upang 
mamahinga sa (bundok ng) Al-Hudi at sinabi: 
Isang malayong pagkaalis para sa kataong 
gumagawa ng mali! 


45. At si Noa ay tumawag sa kanyang 
Panginoon at nagsabi: Aking Panginoon! O! 
ang aking anak na lalaki ay sa aking 
kasambahay! Talagang ang lyong pangako ay 
ang Katotohanan, at Ikaw ay ang 
Pinakamakatarungan sa mga Hukom. 


46. Siya ay nagsabi: O Noa! O! siya ay 
hindi sa iyong kasambahay, O! siya ay may 
masamang ugali, kaya huwag humingi sa Akin 
niyang doon ikaw ay walang kaalaman. Ako ay 
nagpaalaala sa iyo sakali mang ikaw ay 
maging kasama ng mga walang kaalaman. 


47. Si Noa ay nagsabi: Aking Panginoon! 
O! sa lyo ako ay naghanap ng kublihan (sa 


kasalanang) baka ako ay makahingi sa lyo 
niyang doon ako ay walang kaalaman. Maliban 
kung Ikaw ay magpatawad sa akin at maawa 
sa akin, ako ay magiging sa mga nawala. 


48. Sinabi (sa kanya): O Noa! Pumunta 
kang pababa (galing sa bundok) kasama ang 
kapayapaan galing sa Amin at mga pagpapala 
sa iyo at ilang bansa (na tutubo) galing sa mga 
yaong kasama mo. (May magiging ibang) mga 
bansa sa kanilang Kami ay magbibigay ng 
kasiyahan sa isang mahabang panahon, at 
pagkatapos isang masakit na wakas galing sa 
Amin ay aabot sa kanila. 


49. Ito ay sa mga pambungad ng Hindi 
Nakikitang Aming binigyan ng sigla sa iyo 
(Muhamad). Ikaw, ang iyong sarili, ay hindi 
alam ito, o ang iyong katao (ay alam ito) bago 
dito. Sa gayon magkaroon ng tiyaga. O! ang 
kasunod ay para sa mga yaong nagtakwil (sa 
masama). 


50. At sa (lipi ng) Aad (Aming ipinadala) 
ang kanilang kapatid na lalaki, si Hud. Siya ay 
nagsabi: O aking mga tao! Paglingkuran si 
Allah! Kayo ay walang ibang Maykapal 
maliban sa Kanya. O! kayo ay tumutuklas 
lamang! 


51. O aking mga tao: Ako ay hindi 
humihingi sa inyo ng gantimpala para dito. O! 
ang aking gantimpala ay pinag-alaman lamang 
Niyang gumawa sa akin. Kayo ba sa gayon ay 
walang pag-iisip? 


52. At, O aking mga tao! Humingi ng 
kapatawaran ng inyong Panginoon, 
pagkatapos pumihit sa Kanyang nagsisisi: 
Kanyang gagawing ang langit ay umulang 
sagana sa inyo at magdaragdag sa inyo ng 


149 


lakas sa inyong lakas. Huwag pumihit palayo, 
may kasalanan! 


53. Sila ay nagsabi: O Hud! Ikaw ay 
nagdala sa amin ng walang maliwanag na 
katibayan, at kami ay hindi gagawang 
makalimot sa aming mga maykapal dahil sa 
iyong salita (lamang), at kami ay mga hindi 
naniniwala sa iyo. 


54. Kami ay nagsabi ng wala maliban sa 
ang isa sa aming mga maykapal ay kumuha 
sa iyo sa isang masamang paraan. Siya ay 
nagsabi: Ako ay tumawag kay Allah upang 
sumaksi, at kayo ay sumaksi ring ako ay 
walang nalalaman sa (lahat na) inyong 
inihambing bilang mga katambal (ni Allah), 


55. Bukod sa Kanya. Kaya (subukang) 
umikot sa akin, lahat kayo, huwag akong 
bigyan ng pahinga. 


56. O! ako ay nagbigay ng aking tiwala kay 
Allah, aking Panginoon at inyong Panginoon. 
Walang isang hayop na Siya ay hindi 
makahahawak nito sa itaas ng noo! O! ang 
aking Panginoon ay nasa isang tuwid na 
landas. 


57. At kung kayo ay pumihit palayo, 
gayundin ako ay nakapaghatid sa inyo niyang 
kasama noon ako ay ipinadala sa inyo, at ang 
aking Panginoon ay magtatakda sa lugar ninyo 
ng isang katao bukod sa inyo. Kayo ay hindi 
makasasakit sa Kanya ng anuman. O! ang 
aking Panginoon ay Tagapangalaga sa ibabaw 
ng lahat ng mga bagay. 


58. At nang ang Aming kautusan ay 
dumating padaan, Aming iniligtas si Hud at 


150 


ang mga yaong naniwalang kasama niya sa 
pamamagitan ng isang awa galing sa Amin, 
Kami ay nagligtas sa kanila sa isang marahas 
na wakas. 


59. At ang ganyan ay ang Aad. Sila ay 
nagtatwa sa mga isiniwalat ng kanilang 
Panginoon at hindi sumuway sa Kanyang mga 
mensahero at sumunod sa utos ng bawa't 
malakas, mapagsalungat na lumabag. 


60. At ang isang pagkasuklam ay 
ginawang sumunod sa kanila sa daigdig at sa 
Araw ng Pagkabuhay. O! ang Aad ay hindi 
naniwala sa kanilang Panginoon. Isang 
malayong pagkaalis para sa Aad, ang katao ni 
Hud! 


61. At sa (lipi ng) Tamud, (Kami ay 
nagpadala) ng kanilang kapatid na lalaking si 
Sali. Siya ay nagsabi: O aking mga tao! 
Maglingkod kay Allah, kayo ay walang ibang 
Maykapal maliban sa Kanya. Siya ay nagdala 
sa inyo sa pangmasid galing sa lupa at 
gumawa sa inyong mamahala nito. Kaya 
humingi ng kapatawaran sa Kanya at pumihit 
sa Kanyang nagsisisi. O! ang aking Panginoon 
ay Malapit, Tumutugon. 


62. Sila ay nagsabi: O Sali! Ikaw ay naging 
kasama namin hanggang ngayon tulad diyang 
sa loob noon ang aming pag-asa ay inilagay. 
Ikaw ba ay humingi sa aming huwag sumamba 
sa anong sinamba ng aming mga ama? O! 
kami talaga ay nasa maselang na pag- 
aalinlangan tungkol diyan sa ipinatawag mo sa 
amin. 


63. Siya ay nagsabi: O aking mga tao! 
Isipin ninyo: kung ako ay (kumilos) sa 
maliwanag na katibayan galing sa aking 


Panginoon at may dumating sa aking isang 
awa galing sa Kanya, sinong magliligtas sa 
akin kay Allah kung ako ay sumuway sa 
Kanya? Kayo ay magdaragdag sa akin ng 
wala maliban sa Impiyerno. 


64. O aking mga tao! Ito ay ang kamelyo ni 
Allah, isang palatandaan sa inyo, kaya 
pakainin ito sa lupa ni Allah, at huwag itong 
salanging masakit sa pangambang may isang 
malapit na pahirap na kukuha sa inyo. 


65. Nguni't kanilang nilumpo ito, at 
pagkatapos siya ay nagsabi: Magsaya sa 
buhay sa inyong pamalagiang lugar ng tatlong 
araw! Ito ay isang panakot na hindi magiging 
kasinungalingan. 


66. Kaya nang ang Aming kautusan ay 
dumating na padaan, Aming iniligtas si Sali at 
ang mga yaong naniwalang kasama niya, sa 
pamamagitan ng isang awa galing sa Amin, 
galing sa kahihiyan sa araw na iyan. O, iyong 
Panginoon! Siya ay ang Malakas, ang 
Makapangyarihan. 


67. At ang (Nakahihindik na) Sigaw ay 
umabot sa mga yaong gumawa ng mali, kaya 
ang araw na iyan ay nakatagpo sa kanilang 
padapang nakatungo sa kanilang mga 
pamalagian, 


68. Parang sila ay hindi namalagi doon. O! 
ang Tamud ay hindi naniwala sa kanilang 
Panginoon. Isang malayong pagkaalis para sa 
Tamud! 


69. At ang Aming mga mensahero ay 
dumating kay Abraham na may magandang 
balita. Sila ay nagsabi: Kapayapaan! Siya ay 


sumagot: Kapayapaan! at hindi nag-antalang 
magdala ng isang inihaw na batang baka. 


70. At nang kanyang makitang ang 
kanilang mga kamay ay hindi umabot nito, siya 
ay nawalan ng tiwala sa kanila at nag-isip ng 
isang takot sa kanila. Sila ay nagsabi: Huwag 
matakot! O! kami ay ipinadala sa katao ni Lot. 


71. At ang kanyang asawang babaeng 
nakatayo sa tabi, ay namangha nang Aming 
ibigay sa kanya ang mabuting mga 
pambungad (ng pagsilang) ni Isaak, at 
pagkatapos ni Isaak, si Hakob. 


72. Siya (ang babae) ay nagsabi: O, 
kapighatian ay sa akin! Ako ba ay magdadala 
ng isang supling samantalang ako ay isang 
matandang babae, at itong aking asawang 
lalaki ay isang matandang lalaki? O! ito ay 
isang mahiwagang bagay! 


73. Sila ay nagsabi: Ikaw ba ay 
humahanga sa kautusan ni Allah? Ang awa ni 
Allah at ang Kanyang mga pagpapala ay 
maging sa inyo, O mga tao ng tahanan! O! 
Siya ay ang May-ari ng Papuri, May-ari ng 
Karangalan! 


74. At nang ang mapitagang pagkatakot ay 
maalis kay Abraham, at ang masayang balita 
ay umabot sa kanya, siya ay lumuhog sa Amin 
para sa katao ni Lot. 


75. O! si Abraham ay banayad, nakikiusap 
sa pagsisisi. 


151 


76. (Sinabi): O Abraham! Pabayaan ito! O! 
ang kautusan ng iyong Panginoon ay dumaan 
sa pangmasid, at O! may dumating sa 
kanilang isang wakas na hindi 
mahahadlangan. 


77. At nang ang Aming mga mensahero ay 
dumating kay Lot, siya ay nabalisa at hindi 
alam kung paano sila ipagtatanggol. Siya ay 
nagsabi: Ito ay isang mabalisang araw. 


78. At ang kanyang mga tao ay dumating 
sa kanyang tumatakbong patungo sa kanya - 
at bago sa gayon, sila ay dating gumagawa ng 
mga nakasusuklam. Siya ay nagsabi: O aking 
mga tao! Narito ang aking mga anak na 
babae! Sila ay higit na dalisay para sa inyo. 
Mag-ingat kay Allah, at huwag akong hamakin 
sa (harapan ng) aking mga panauhin. Wala ba 
sa inyong alinmang nakatayong matuwid na 
tao? 


79. Sila ay nagsabi: Sa katunayan alam 
mong kami ay walang karapatan sa iyong mga 
anak na babae, at sa katunayan alam mo ang 
anong aming ibig. 


80. Siya ay nagsabi: Ako sana ay may 
lakas upang lumaban sa inyo o may ilang 
malakas na tulong (sa inyo)! 


81. (Ang Mga Mensahero ay) nagsabi: O 
Lot! O! Kami ay Mga Mensahero ng iyong 
Panginoon, sila ay hindi aabot sa iyo. Kaya 
maglakbay kasama ng iyong mga tao sa isang 
bahagi ng gabi, at pabayaang walang isa sa 
inyong pumihit patalikod - (lahat) maliban sa 
iyong asawang babae. O! iyang anong 
tumama sa kanila ay tatama sa kanya (rin). O! 
ang kanilang pagkikita ay (para) sa umaga. 
Hindi ba malapit ang umaga? 


152 


82. Kaya nang ang Aming kautusan ay 
dumating padaan, Aming ibinagsak (ang 
kabayanang iyan) at pinaulanan ito ng mga 
bato ng putik, isa matapos ang isa pa, 


83. May tatak ng apoy sa katalagahan ng 
iyong Panginoon (para sa pagkawasak ng 
masama). At sila kailanman ay hindi malayo 
sa mga gumagawa ng mali. 


84. At sa Midian (Aming ipinadala) ang 
kanilang lalaking kapatid na si Suyeb. Siya ay 
nagsabi: O aking mga tao! Paglingkuran si 
Allah. Wala kayong ibang Maykapal maliban 
sa Kanya! At huwag magbigay ng maiksing 
sukat at mababang timbang. O! nakikita ko 
kayong maykaya, at O! kinatatakutan ko para 
sa inyo ang wakas ng isang pababang Araw. 


85. O aking mga tao! Magbigay ng buong 
sukat at buong timbang sa katarungan, at 
huwag gumawa ng mali sa mga tao tungkol sa 
kanilang mga kagamitan. At huwag gumawa 
ng masama sa lupang makagagawa ng 
kasamaan. 


86. Iyang iniwan ni Allah sa inyo ay higit na 
mabuti para sa inyo kung kayo ay mga 
naniniwala, at ako ay hindi isang tagatago sa 
ibabaw ninyo. 


87. Sila ay nagsabi: O Suyeb! Ang landas 
ba ng iyong dalangin ay nag-utos sa iyong 
kami ay magtatakwil niyang (dating) 
sinasamba ng aming mga ama o kami ay 
(mag-iiwan) ng paggawa ng aming ibig sa 
aming sariling ariarian? Totoong ikaw ay ang 
matiisin, isang may wastong kaisipan. 


88. Siya ay nagsabi: O aking mga tao! 
Mag-isip kayo: kung ako ay (kumikilos sa) 
isang maliwanag na katibayan galing sa aking 
Panginoon at Siya ay tumutulong sa akin ng 
makatarungang pagtulong galing sa Kanya 
(paano ako makasasang-ayon kahi't kaunti sa 
inyo)? Ako ay hindi nagmithing gumawa sa 
likod ng inyong mga likuran niyang aking 
hininging huwag ninyong gawin. Wala akong 
minithi maliban sa pagbabago sa abot ng 
aking makakaya. Ang aking kabutihan ay kay 
Allah lamang. Sa Kanya ako ay nagtiwala, at 
sa Kanya ako ay pumihit (na nagsisisi). 


89. At, O aking mga tao! Huwag 
pabayaang ang paghahati ng pagsambang 
nasa akin ay gumawa sa inyong magkasalang 
sa gayon doon ay mahuhulog sa inyo iyang 
nahulog sa katao ni Noa at sa katao ni Hud, at 
sa katao ni Sali; at ang katao ni Lot ay hindi 
malayo sa inyo. 


90. Humingi ng kapatawaran sa inyong 
Panginoon at pagkatapos pumihit sa Kanya 
(nagsisisi). O! ang aking Panginoon ay 
Maawain, Mapagmahal. 


91. Sila ay nagsabi: O Suyeb! Kami ay 
hindi nakauunawa ng gaano niyang iyong 
sinasabi, at O! napagmasdan ka naming 
mahina sa amin. Nguni't para sa iyong mag- 
anak, kami ay dapat bumato sa iyo, sapagka't 
ikaw ay hindi malakas laban sa amin. 


92. Siya ay nagsabi: O aking mga tao! Ang 
aking mag-anak ba ay higit na pararangalan 
ninyo kaysa kay Allah? At kayo ay naglagay sa 
Kanya sa likuran ninyo, pinabayaan! O! ang 
aking Panginoon ay pumapalibot sa anong 
inyong ginagawa. 


93. At, O aking mga tao! Kumilos ayon sa 
inyong kakayahan, O! ako (rin) ay kumikilos. 
Kayo sa madaling panahon ay makaaalam 
kung kanino may darating na isang wakas na 
hahamak sa kanya, at sino itong 
nagsisinungaling. At bantayan! O! ako ay 
isang bantay kasama ninyo. 


94. At nang ang Aming kautusan ay 
dumating padaan, Aming iniligtas si Suyeb at 
ang mga yaong naniwalang kasama Niya sa 
pamamagitan ng isang awa galing sa Amin, at 
ang (Nakahihindik na) Sigaw ay kumuha sa 
mga yaong gumawa ng hindi makatarungan, 
at ang umaga ay nakatagpo sa kanilang 
nakadapang tungo sa kanilang mga 
pinamamalagian, 


95. Na parang sila ay hindi namalagi doon. 
Isang malayong pag-alis para sa Midian, tulad 
sa ang Tamud ay inalis na malayo! 


96. At talagang Kami ay nagpadala kay 
Moses kasama ang Aming mga isiniwalat at 
isang maliwanag na panagutan, 


97. Sa Parao at sa kanyang mga pinuno, 
nguni't sila ay sumunod sa utos ng Parao, at 
ang utos ng Parao ay hindi gabay na matuwid. 


98. Siya ay pupunta sa harapan ng 
kanyang mga tao sa Araw ng Pagkabuhay at 
mangunguna sa kanila sa Apoy bilang lugar ng 
patubigan. A, masaklap ang lugar ng 
patubigang (doon sila ay) pinangunahan. 


99. Isang pagkasuklam ay ginawang 
sumunod sa kanila sa daigdig at sa Araw ng 
Pagkabuhay. Masaklap ang alaalang ibibigay 
(sa kanila). 


153 


100. Iyan ay (ilang bagay) sa mga 
pambungad ng mga kabayanang (winasak sa 
katandaan). Aming isinalaysay ito sa iyo 
(Muhamad). Ang ilan sa kanila ay nakatayo at 
ang ilan ay ginapas (na). 


101. Kami ay hindi gumawa ng mali sa 
kanila, nguni't sila ay gumawa ng mali sa 
kanilang mga sarili, at ang kanilang mga 
maykapal na kanilang tinawag bukod kay Allah 
ay hindi tumulong sa kanila nang dumating 
ang utos ng iyong Panginoon, sila ay 
nagdagdag sa kanila ng wala maliban sa 
pagkasira. 


102. Tulad sa gayon ay ang hawak ng 
iyong Panginoon nang Kanyang hawakan ang 
mga kabayanan habang sila ay gumagawa ng 
mali. O! ang Kanyang hawak ay masakit, 
napakalakas. 


103. O! sa loob nito ay talagang may 
palatandaan para sa mga yaong takot sa 
wakas ng Kabilangbuhay. Iyan ay isang Araw 
na doon ang sangkatauhan ay titipunin, at iyan 
ay isang Araw na sasaksihan. 


104. At Aming ipinagpaliban lamang ito 
bilang isang katapusang pinaghukuman na. 


105. Sa Araw nang ito ay dumating, 
walang kaluluwang magsasalita maliban sa 
pamamagitan ng Kanyang pahintulot, ang ilan 
sa kanila ay magiging aba, (ang mga iba) 
masaya. 


106. Para sa mga yaong magiging aba (sa 
araw na iyan) sila ay magiging nasa Apoy, 
pagbubuntonghininga at pananangis ay 
magiging kanilang bahagi sa loob noon, 


154 


107. Namamalagi doon habang kaya ng 
mga langit at ng lupa maliban kung para diyan 
sa inibig ng iyong Panginoon. O! ang iyong 
Panginoon ay Tagagawa ng anong Kanyang 
ibig. 


108. At para sa mga yaong magiging 
masaya (sa araw na iyan) sila ay magiging 
nasa Hardin, mamamalagi doon habang kaya 
ng mga langit at ng lupa maliban kung para 
diyan sa inibig ng iyong Panginoon, isang 
handog na hindi mabibigo. 


109. Kaya huwag kang mag-alinlangan 
tungkol diyan sa sinamba ng (kataong) mga 
ito. Sila ay sumamba lamang tulad sa 
pagsamba ng kanilang mga ama noong unang 
panahon. O! Kami ay magbabayad sa kanila 
ng kanilang buong kabayarang walang kulang. 


110. At talagang Aming ibinigay kay 
Moses ang Kasulatan, at may pagtatalo doon, 
at kung hindi dahil sa isang Salitang dumaan 
na sa pangmasid galing sa iyong Panginoon, 
ang kalagayan ay huhukuman sa pagitan nila, 
at O! sila ay nasa mabigat na pag-aalinlangan 
tungkol dito. 


111. At O! sa bawa't isa, ang iyong 
Panginoon ay talagang magbibigay ng 
kabayaran sa kanyang mga gawa ng buo. O! 
Siya ay Pinag-alaman ng anong kanilang 
ginagawa. 


112. Kaya ikaw ay yumapak sa tuwid na 
landas tulad sa ipinag-utos sa iyo, at ang mga 
yaong pumihit (kay Allah na) kasama mo, at 
huwag sumuway. O! Siya ay Tagamasid ng 
anong inyong ginagawa. 


113. At huwag humilig patungo sa mga 
yaong gumagawa ng mali at baka ang Apoy ay 
dumampi sa inyo, at kayo ay walang mga 
kaibigang tagapagtanggol laban kay Allah, at 
pagkatapos kayo ay hindi tutulungan. 


114. Magtaguyod ng pagsamba sa 
dalawang dulo ng araw at sa ilang mga bantay 
ng gabi. O! ang mabuting mga gawa ay nag- 
aalis sa masamang mga gawa. Ito ay isang 
paalaala para sa mga maalalahanin. 


115. At magkaroon ng tiyaga, (O 
Muhamad), sapagka't O! si Allah ay hindi 
mawawalan ng mga kita ng mabuti. 


116. Kung mayroon lamang sa mga 
salinlahi bago sa inyong mga taong may isang 
labi (ng mabuting kaisipan) na magbabala (sa 
kanilang mga tao) sa kasamaan sa lupa, tulad 
sa ginawa ng isang kaunti sa mga yaong 
Aming iniligtas sa kanila! Ang mga gumagawa 
ng mali ay sumunod diyang sa pamamagitan 
noon sila ay naging walang dagta, at may 
kasalanan. 


117. Sa katunayan ang iyong Panginoon 
ay hindi nagwasak ng mga kabayanang may 
kalupitan habang ang katao ay gumagawa ng 
matuwid. 


118. At kung inibig ng iyong Panginoon, 
Kanya talagang gagawing ang sangkatauhan 
ay isang bansa, subali't sila ay hindi tumigil sa 
pakikiiba, 


119. Maliban sa kanyang ang iyong 
Panginoon ay may awa; at para diyan Siya ay 
lumikha sa kanila. At ang Salita ng iyong 
Panginoon ay natupad: Talagang pupunuin Ko 


ang Impiyerno ng diwang makalupa at 
sangkatauhang samasama. 


120. At lahat na Aming isinalaysay sa 
iyong kasaysayan ng mga mensahero ay 
upang sa pamamagitan noon ay magawa 
Naming matatag ang iyong puso. At sa loob 
nito ay dumating sa iyo ang Katotohanan at 
isang pasubali at isang paalaala para sa mga 
naniniwala. 


121. At sabihin sa mga yaong hindi 
naniniwala: Kumilos ayon sa inyong 
kakayahan. O! kami rin ay kumikilos. 


122. At maghintay! O! kami rin ay 
naghihintay. 


123. At ang kay Allah ay Hindi Nakikita sa 
mga langit at sa lupa, at sa Kanya ang buong 
bagay ay ibabalik. Kaya sambahin Siya at 
ilagay ang iyong pagtitiwala sa Kanya. O! ang 
iyong Panginoon ay hindi walang pagkabatid 
sa anong inyong (mga makataong) ginagawa. 


SURA XII 
HOSEP 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip, Lam. Ra. Ang mga ito ay ang mga 
taludtod ng Kasulatang gumawang pantay. 


155 


2. O! Aming isiniwalat ito, isang Aralin sa 
Arabika, upang kayo ay makaunawa. 


3. Aming isinalaysay sa iyo (Muhamad) 
ang pinakamagaling sa mga salaysay diyan sa 
Aming ibinigay na may sigla sa iyong itong 
Kuran, kahi't sa pasimula ay hindi mo ito alam. 


4. Nang sinabi ni Hosep sa kanyang ama: 
O aking ama! O! aking nakita sa isang 
panaginip ang labing-isang mga planeta at ang 
araw at ang buwan; akin silang nakitang 
nakadapang tungo ang kanilang mga sarili sa 
akin. 


5. Siya ay nagsabi: O aking mahal na anak 
na lalaki! Huwag sabihin sa iyong mga kapatid 
na lalaki ang iyong nakita, kung hindi sila ay 
magbabalak laban sa iyo. O! si Satanas para 
sa tao ay isang lantad na kaaway. 


6. Sa gayon ang iyong Panginoon ay pipili 
sa iyo at magtuturo sa iyo ng kahulugan ng 
mga pangyayari at gagawing tumpak ang 
Kanyang pabuya sa iyo at sa mag-anak ni 
Hakob tulad sa siya ay nagtumpak nito sa 
iyong mga ninuno, si Abraham at si Isaak. O! 
ang iyong Panginoon ay Tagabatid, Paham. 


7. Talagang kay Hosep at kanyang mga 
kapatid na lalaki ay mga tanda (ng 
Nasasakupan ni Allah) para sa pagtatanong. 


8. Nang kanilang sinabi: Talagang si 
Hosep at ang kanyang kapatid na lalaki ay 
higit na mahal sa aming ama kaysa amin, 
marami man kami. O! ang aming ama ay nasa 
pantay na pagkakaiba. 


156 


9. (Ang isa ay nagsabi): Patayin si Hosep 
o itapon siya sa ilang (ibang) lupain, upang 
ang tangkilik ng inyong ama ay maging lahat 
para sa inyo, at (sa gayon) pagkatapos kayo 
ay maging kataong matuwid. 


10. Ang isa sa kanila ay nagsabi: Huwag 
patayin si Hosep, subali't kung inyong 
gagawin, ihagis siya sa kailaliman ng balon, 
ilang pulutong ng naglalakbay ay makatatagpo 
sa kanya. 


11. Sila ay nagsabi: O aming ama! Bakit 
hindi mo maipagkatiwala sa amin si Hosep, 
samantalang, O! kami ay mabuting mga 
kaibigan sa kanya? 


12. Ipadala siyang kasama namin bukas 
upang siya ay maaliw sa kanyang sarili at 
maglaro. At O! kami ay mag-aalagang mabuti 
sa kanya. 


13. Siya ay nagsabi: O! sa katunayan ay 
nakapagpapapighati sa aking inyong kukunin 
siyang kasama ninyo, at ako ay takot na baka 
ang lobo ay lumamon sa kanya habang kayo 
ay walang pansin sa kanya. 


14. Sila ay nagsabi: Kung ang lobo ay 
lumamon sa kanya samantalang kami ay 
(napakalakas na) isang pulutong, sa gayon 
kami ay talagang dapat na mamatay na! 


15. Pagkatapos, nang sila ay nanguna sa 
kanya, at may isang isip na sila ay maglalagay 
sa kanya sa kailaliman ng balon, Kami ay 
nagbigay ng sigla sa kanya: Ikaw ay 
magsasabi sa kanila ng kanilang gawang ito 
kapag hindi (ka) nila kilala. 


16. At sila ay dumating na tumatangis sa 
kanilang ama sa gabi. 


17. Nagsasabi: O aming ama! Kami ay 
nakipag-unahan isa sa isa pa, at nag-iwan kay 
Hosep sa tabi ng aming mga kagamitan, at 
siya ay nilamon ng lobo, nguni't ikaw ay hindi 
kailanman maniniwala sa aming mga sinasabi 
kahi't na kami ay nagsasabi ng katotohanan. 


18. At sila ay dumating na may maling 
dugo sa kanyang damit. Siya ay nagsabi: 
Hindi, nguni't ang inyong mga isip ay 
gumanyak sa inyo sa ilang bagay. (Ang aking 
tinutungo ay) tamang paumanhin. At si Allah 
itong ang Kanyang tulong ay hahanapin sa 
ganyang (gipit na kalagayang) inyong 
inilarawan. 


19. At dumating ang isang pulutong ng 
naglalakbay, at sila ay nagpadala ng kanilang 
pangkuha ng tubig. Siya ay nagbaba ng 
kanyang lalagyan (sa balon). Siya ay nagsabi: 
Mabuting kapalaran! Narito ang isang bata. At 
kanilang itinago siya bilang isang kayamanan, 
at si Allah ay Nakababatid ng anong kanilang 
ginagawa. 


20. At kanilang ipinagbili siya sa isang 
mababang halaga, isang bilang ng mga 
salaping pilak, at sila ay naglagay ng walang 
kahalagahan sa kanya. 


21. At siyang taga-Ehiptong bumili sa 
kanya ay nagsabi sa kanyang asawang babae: 
Tanggapin siyang marangal. Maaaring siya ay 
makapagpatunay na may gamit sa atin o atin 
siyang maaaring kupkupin bilang isang anak 
na lalaki. Sa gayon Aming itinaguyod si Hosep 
sa lupain upang Aming maturuan siya ng 
kahulugan ng mga pangyayari. At si Allah ay 


namayani sa kanyang gawain, nguni't 
karamihan sa sangkatauhan ay hindi 
nakaaalam. 


22. At nang kanyang abutin ang kanyang 
kalakasan, Kami ay nagbigay sa kanya ng 
talino at kaalaman. Sa gayon Aming 
ginantimpalaan ang mabuti. 


23. At siya (ang babae), na sa kanyang 
tahanan siya ay naroon, ay humingi sa kanya 
ng isang masamang kilos. Siya (ang babae) ay 
nagpinid ng mga pintuan at nagsabi: Halika! 
Siya ay nagsabi: Ako ay humanap ng kublihan 
kay Allah! O! siya ay ang aking panginoon, na 
tumuring sa aking marangal. Ang mga 
gumagawa ng mali ay hindi kailanman 
umuunlad. 


24. Siya (ang babae) ay talagang nagmithi 
sa kanya, at siya ay magmimithi sa kanya (ang 
babae) kung hindi nangyaring kanyang nakita 
ang patunay ng kanyang Panginoon. Sa gayon 
ito ay upang Aming ilayo sa kanya ang sama 
at kalaswaan. O! siya ay sa Aming piniling 
mga tagapaglingkod. 


25. At sila ay nag-unahan sa isa at isa sa 
pintuan, at siya (ang babae) ay pumunit ng 
kanyang damit pang-itaas galing sa likuran, at 
kanilang nasalubong ang kanyang (babae) 
panginoon at pinuno sa pintuan. Siya (ang 
babae) ay nagsabi: Ano ang kanyang 
magiging gantimpala, na nagmithi ng sama sa 
iyong katao, maliban sa bilangguan o isang 
masakit na wakas? 


26. (Si Hosep ay) nagsabi: Siya (ang 
babae) itong humingi sa akin ng isang 
masamang kilos. At isang saksi sa kanyang 
(babae) sariling katao ay sumaksi: Kung ang 


157 


kanyang damit pang-itaas ay punit sa harapan, 
sa gayon siya (ang babae) ang nagsabi ng 
tapat at siya ay sa mga sinungaling. 


27. At kung ang kanyang damit pang-itaas 
ay punit sa likuran, sa gayon siya (ang babae) 
ay nagsinungaling at siya ay sa matapat. 


28. Kaya nang kanyang makita ang 
kanyang damit pang-itaas na punit sa likuran, 
siya ay nagsabi: O! ito ay sa pagganyak 
ninyong mga babae. O! ang pagganyak ninyo 
ay napakalaki. 


29. O Hosep! Pumihit palayo galing dito, at 
ikaw (O babae), humingi ng kapatawaran para 
sa iyong kasalanan. O! ikaw ay sa 
makasalanan. 


30. At ang mga kababaihan sa lungsod ay 
nagsabi: Ang asawang babae ng pinuno ay 
humihingi sa kanyang (babae) aliping batang 
lalaki ng isang masamang gawa. Sa 
katunayan siya ay nagpatama sa kanya (ang 
babae) sa puso ng pag-ibig. Kami ay 
nagmasid sa kanya (ang babae) sa pantay na 
pagkakaiba. 


31. At nang siya (ang babae) ay makarinig 
ng kanilang tusong salita, siya (ang babae) ay 
nagpadala sa kanila at naghanda para sa 
kanila ng isang malapad na upuang 
pahingahang may kutson (upang 
mapagpahingahan sa handaan) at nagbigay 
sa bawa't isa sa kanila ng isang sundang at 
nagsabi (kay Hosep): Lumabas patungo sa 
kanila! At nang kanilang makita siya, sila ay 
nagparangal sa kanya at sumugat sa kanilang 
mga kamay, nagsasabi: Si Allah ang Walang 
Pagkasisi! Ito ay hindi isang tao. Ito ay walang 
iba kundi mapagbiyayang anghel. 


158 


32. Siya (ang babae) ay nagsabi: Siya 
itong dahil sa kanya kayo ay sumisi sa akin, 
humingi ako sa kanya ng isang masamang 
kilos, nguni't siya ay nagpatunay na 
mapagpigil: nguni't kung hindi niya gawin ang 
aking utos, siya talaga ay mabibilanggo, at 
talagang magiging sa mga yaong dinalang 
mababa. 


33. Siya ay nagsabi: O aking Panginoon! 
Ang bilangguan ay higit na mahal kaysa diyan 
sa kanilang ipinipilit sa akin, at kung Iyong 
hindi mailayo ang kanilang mga pagganyak sa 
akin, ako ay hihilig sa kanila at magiging sa 
mga walang isip. 


34. Kaya ang kanyang Panginoon ay 
nakarinig ng kanyang dalangin at naglayo ng 
kanilang mga pagganyak sa kanya. O! Siya ay 
Tagarinig, Tagaalam. 


35. At ito ay parang mabuti sa kanila 
matapos nilang makita ang mga tanda (ng 
kanyang walang pagkakasala) na ibilanggo 
siya para sa isang panahon. 


36. At dalawang batang kalalakihan ang 
pumunta sa bilangguang kasama niya. Isa sa 
kanila ay nagsabi: Ako ay nanaginip na ako ay 
pumipisa ng alak. Ang isa ay nagsabi: Ako ay 
nanaginip na ako ay nagdadala sa aking ulo 
ng tinapay na dito ang mga ibon ay kumakain. 
Ipasabi sa amin ang kahulugan, sapagka't 
ikaw ay aming nakita sa mga yaong mahusay 
(sa kahulugan). 


37. Siya ay nagsabi: Ang pagkaing 
ibinibigay sa inyo (sa araw-araw) ay hindi 
darating sa inyo nguni't aking sasabihin sa 
inyo ang kahulugan bago ito dumating sa inyo. 
Ito ay diyan sa itinuro sa akin ng aking 


Panginoon. O! aking kinalimutan ang 
pagsamba ng kataong hindi naniniwala kay 
Allah at mga hindi naniniwala sa 
Kabilangbuhay. 


38. At aking sinunod ang pagsamba ng 
aking mga ama, si Abraham at si Isaak at si 
Hakob. Hindi kailanman para sa atin ang 
maghambing ng anuman bilang katambal ni 
Allah. Ito ay sa biyaya ni Allah sa atin (ang 
binhi ni Abraham) at sa sangkatauhan, nguni't 
karamihan sa sangkatauhan ay hindi nagbigay 
ng pasasalamat. 


39. O aking dalawang kapwa mga 
bilanggo! Ang ibaibang mga panginoon ba ay 
higit na mabuti, o si Allah ang Isa, ang 
Makapangyarihan sa Lahat? 


40. Ang mga yaong inyong sinasamba 
bukod sa Kanya ay mga pangalan lamang na 
inyong ipinangalan, kayo at ang inyong mga 
ama; si Allah ay hindi nagsiwalat ng patibay 
para sa kanila. Ang pasiya ay nakasalalay kay 
Allah lamang, Siyang nag-utos sa inyong kayo 
ay sumamba sa wala maliban sa Kanya. Ito ay 
ang wastong pagsamba, nguni't karamihan sa 
mga tao ay hindi nakaaalam. 


41. O aking dalawang kapwa mga 
bilanggo! Para sa isa sa inyo, siya ay 
magbubuhos ng alak para sa kanyang 
panginoon upang inumin, at para sa isa pa, 
siya ay ipakukrus, sa gayon ang mga ibon ay 
kakain sa kanyang ulo. Sa gayon ang 
kalagayan ay hinukuman tungkol sa inyong 
itinanong. 


42. At siya ay nagsabi sa kanya sa 
dalawang kanyang alam na palalayain: 
Banggitin ako sa harapan ng iyong panginoon. 


Nguni't si Satanas ay gumawa sa kanyang 
makalimot sa pagbanggit nito sa kanyang 
panginoon, kaya siya (Hosep) ay namalagi sa 
bilangguan sa ilang taon. 


43. At ang hari ay nagsabi: O! aking nakita 
sa isang panaginip ang pitong matabang 
bakang kinakain ng pitong payat, at pitong 
luntiang tenga ng mais at ibang (pitong) tuyo. 
O mga bantog! Ipaliwanag para sa akin ang 
aking nakita, kung kayo ay makapagbibigay ng 
kahulugan ng mga panaginip. 


44. Sila ay sumagot: Magulong mga 
panaginip! At kami ay walang kaalaman sa 
pagbibigay ng kahulugan ng mga panaginip. 


45. At siya sa dalawang pinakawalan, at 
(ngayon) sa kahabaan ay nakaalaala, ay 
nagsabi: Ako ay magpapahayag sa inyo ng 
kahulugan, kaya ipadala ako sa gayon. 


46. (At nang siya ay dumating kay Hosep 
sa bilangguan, siya ay nagsabi): Hosep! O 
ikaw na isang matapat! Ipaliwanag para sa 
amin ang pitong matabang bakang kinakain ng 
pitong payat at ang pitong luntiang mga tenga 
ng mais at ibang (pitong) tuyo, upang ako ay 
makabalik sa mga tao, sa gayon sila ay 
makaalam. 


47. Siya ay nagsabi: Kayo ay magtatanim 
sa pitong taon tulad sa dati, nguni't iyang 
inyong inaani, iwanan ito sa tenga, lahat 
maliban sa isang kaunti ng inyong kinakain. 


48. Pagkatapos, matapos iyan ay darating 
ang pitong mahirap na mga taong lalamon sa 
lahat na inyong inihanda para sa mga ito, 


159 


maliban sa isang kaunti niyang inyong 
inimbak. 


49. Pagkatapos, matapos iyan ay darating 
ang isang taong ang mga tao ay magkakaroon 
ng maraming pananim at sila ay pipiga (ng 
alak at langis). 


50. At ang hari ay nagsabi: Dalhin siya sa 
akin. At nang ang mensahero ay dumating sa 
kanya, siya (si Hosep) ay nagsabi: Magbalik 
sa iyong panginoon at tanungin siya kung ano 
ang kalagayan ng mga kababaihang sumugat 
ng kanilang mga kamay. O! ang aking 
Panginoon ay alam ang kanilang pangganyak. 


51. Siya (ang hari) (pagkatapos ay 
nagpadala para sa mga yaong mga 
kababaihan at) nagsabi: Ano ang nangyari 
nang kayo ay humingi ng isang masamang 
kilos kay Hosep? Sila ay sumagot: Si Allah 
ang Walang Pagkasisi! Kami ay walang alam 
na masama sa kanya. Sabi ng asawang babae 
ng pinuno: Ngayon ang katotohanan ay 
lumabas (sa lahat). Ako ay humingi sa kanya 
ng isang masamang gawa, at siya ay talagang 
sa matapat. 


52. (Pagkatapos si Hosep ay nagsabi: Ako 
ay humingi para) dito, upang siya (ang aking 
panginoon) ay makaalam na ako ay hindi 
nagtaksil sa kanyang palihim, at talagang si 
Allah ay hindi pumapatnubay sa patibong ng 
mga taksil. 


53. Ako ay hindi nagpapawalangsala sa 
aking sarili. O! ang kaluluwa (ng tao) ay 
humihimok sa kasamaan, maliban iyang doon 
ang aking Panginoon ay may awa. O! ang 
aking Panginoon ay Mapagpatawad, Maawain. 


160 


54. At ang hari ay nagsabi: Dalhin siya sa 
akin upang siya ay aking maisama sa aking 
pagkatao. At nang kanyang makausap siya, 
siya ay nagsabi: O! ikaw sa araw ngayon sa 
aming harapan ay itinaguyod at pinagtiwalaan. 


55. Siya ay nagsabi: llagay ako sa ibabaw 
ng mga bahay-imbakan sa lupain. O! ako ay 
isang sanay na tagapangalaga. 


56. Sa gayon Kami ay nagbigay ng 
kapangyarihan kay Hosep sa lupain. Siya ay 
ang may-ari nito kung saan siya masiyahan. 
Aming pinag-abutan ng Aming awa ang Aming 
ibig. Kami ay hindi nakawawala ng gantimpala 
ng mabuti. 


57. At ang gantimpala ng Kabilangbuhay 
ay higit na mabuti para sa mga yaong 
naniniwala at nagtatakwil (sa masama). 


58. At ang mga kapatid ni Hosep ay 
dumating at nagpakilala sa kanilang mga sarili 
sa harapan niya, at siya ay kilala sila nguni't 
sila ay hindi kilala siya. 


59. At nang siya ay naglaan sa kanila ng 
kanilang laang pangkinabukasan, siya ay 
nagsabi: Dalhin sa akin ang isang kapatid 
ninyong lalaki galing sa inyong ama. Hindi ba 
ninyo kitang aking pinuno ang sukat at ako 
ang pinakamagaling sa mga punong-abala? 


60. At kung hindi ninyo madala siya sa 
akin, sa gayon walang magiging sukat para sa 
inyo sa akin, o kayo ay makalalapit. 


61. Sila ay nagsabi: Aming susubukang 
kunin siya sa kanyang ama, iyan ay talaga 
naming gagawin. 


62. Siya ay nagsabi sa kanyang mga 
batang kalalakihan: Ilagay ang kanilang 
kalakal sa kanilang mga lalagyan, upang 
kanilang malaman ito sa kanilang pagbalik sa 
kanilang katao, at sa gayon ay babalik muli. 


63. Kaya nang sila ay nagpuntang pabalik 
sa kanilang ama, sila ay nagsabi: O aming 
ama! Ang sukat ay ipinagkait sa amin, kaya 
ipadalang kasama namin ang aming kapatid 
na lalaki upang aming makamit ang sukat, 
talaga, kami ay magbabantay sa kanyang 
mabuti. 


64. Siya ay nagsabi: Maipagkakatiwala ko 
ba siya sa inyo maliban kung tulad sa aking 
pagtitiwala sa kanyang kapatid na lalaki sa 
inyo noong una? Si Allah ay higit na magaling 
sa pagbabantay, at Siya ay ang 
Pinakamaawain sa mga yaong nagpapakita ng 
awa. 


65. At nang kanilang buksan ang kanilang 
mga kagamitan, kanilang napag-alamang ang 
kanilang kalakal ay ibinalik sa kanila. Sila ay 
nagsabi: O aming ama! Ano pa (na 
karagdagan) ang aming hihingin? Narito ang 
aming kalakal na ibinalik sa amin. Kami ay 
kukuha ng laang pangkinabukasan para sa 
aming katao at magbabantay sa aming kapatid 
na lalaki, at kami ay magkakaroon ng 
karagdagang sukat ng isang kamelyo (na may 
dala). Ito (ang aming dala ngayon) ay isang 
sukat na magaan. 


66. Siya ay nagsabi: Hindi ko siya 
ipadadalang kasama ninyo hanggang sa kayo 


ay makapagbigay ng isang pangako sa 
pangalan ni Allah na kayo ay magdadala sa 
kanyang pabalik sa akin, maliban kung kayo 
ay pinalibutan. At nang sila ay nagbigay sa 
kanya ng kanilang pangako, siya ay nagsabi: 
Si Allah ay ang Bantay sa ibabaw ng anong 
inyong sinasabi. 


67. At siya ay nagsabi: O aking mga anak 
na lalaki! Huwag pumasok sa isang pintuan, 
pumasok sa magkakaibang mga pintuan. Ako 
ay hindi makagagamit sa inyo tulad sa laban 
kay Allah. O! ang kapasiyahan ay 
namamahinga kay Allah lamang. Sa Kanya 
ako ay naglagay ng pagtitiwala at sa Kanya 
pabayaang ang lahat ng nagtitiwala ay 
maglagay ng kanilang pagtitiwala. 


68. At nang sila ay pumasok sa 
kaparaanang ipinagawa ng kanilang ama, ito 
ay hindi makatutulong sa kanila tulad sa laban 
kay Allah, ito ay isa lamang pangangailangan 
ng kaluluwa ni Hakob na kanyang binigyan sa 
gayon ng kasiyahan, at O! siya ay isang 
panginoon ng kaalaman sapagka't Kami ay 
nagturo sa kanya, nguni't karamihan sa 
sangkatauhan ay hindi nakaaalam. 


69. At nang sila ay nagpunta sa loob sa 
harapan ni Hosep, kanyang kinuha ang 
kanyang kapatid na lalaki sa kanyang sarili, 
nagsasabi: O! ako, kahi't ako, ay iyong kapatid 
na lalaki, kaya huwag maghinagpis para sa 
anong kanilang ginawa. 


70. At nang siya ay naglaan sa kanila ng 
kanilang laang pangkinabukasan, siya ay 
naglagay ng inumang tasa sa lalagyan ng 
kanyang kapatid na lalaki, at pagkatapos ang 
isang tagatawag ay nagsabi: O mga 
nagkakamelyo! Kayo talaga ay mga 
magnanakaw! 


161 


71. Sila ay nagsabi, dumarating patungo 
sa kanila: Ano itong nawala sa inyo? 


72. Sila ay nagsabi: Kami ay nawalan ng 
tasa ng hari, at siyang magdala nito ay 
magkakaroon ng isang dala ng kamelyo, at 
ako (sabi ni Hosep) ay nananagot para dito. 


73. Sila ay nagsabi: Kay Allah, talagang 
alam ninyong kami ay dumating hindi upang 
gumawa ng sama sa lupain, at hindi mga 
magnanakaw. 


74. Sila ay nagsabi: At ano ang magiging 
kaparusahan para dito, kung kayo ay 
mapatunayang mga sinungaling? 


75. Sila ay nagsabi: Ang kabayaran para 
dito! Siyang sa kanyang lalagyan (ang tasa) ay 
matagpuan, siya ay ang kabayaran para dito. 
Sa gayon kami ay nagpaparusa sa mga 
gumagawa ng mali. 


76. Pagkatapos siya (si Hosep) ay 
nagpasimula ng paghahanap sa kanilang mga 
lalagyan bago sa lalagyan ng kanyang kapatid 
na lalaki, pagkatapos kanyang inilabas ito 
galing sa lalagyan ng kanyang kapatid na 
lalaki. Sa gayon Kami ay gumawa ng paraan 
para kay Hosep. Hindi niya makukuha ang 
kanyang kapatid na lalaki ayon sa batas ng 
hari maliban kung inibig ni Allah. Kami ay 
nagtataas sa pamamagitan ng mga antas (ng 
awa) sa Aming ibig, at sa ibabaw ng bawa't 
panginoon ng kaalaman ay may isang higit na 
nakaaalam. 


77. Sila ay nagsabi: Kung siya ay 
nagnakaw, isang kapatid niyang lalaki ang 
nakapagnakaw noong una. Nguni't si Hosep 


162 


ay lihim na nagtago nito sa kanyang kaluluwa 
at hindi nagsiwalat nito sa kanila. Siya ay 
nagsabi (sa loob ng kanyang sarili): Kayo ay 
nasa higit na masahol na kalagayan at si Allah 
ay pinakanakaaalam (ng katotohanan) niyang 
inyong paratang. 


78. Sila ay nagsabi: O pinuno ng kaharian! 
O! siya ay may isang katandaang ama, kaya 
kunin ang isa sa amin sa halip na siya. O! 
kami ay nagmamasid sa iyo sa mga yaong 
gumagawa ng kabaitan. 


79. Siya ay nagsabi: Si Allah ay nagbawal 
na kami ay kumuha maliban sa kanyang 
aming natagpuan ang aming ariarian, sa 
gayon kami ay talagang magiging mga 
gumagawa ng mali. 


80. Kaya, nang sila ay mawalan ng pag- 
asa sa (pagpapakilos sa) kanya, sila ay nag- 
usap samasamang magkalayo. Ang 
pinakamatanda sa kanila ay nagsabi: Hindi ba 
ninyo alam kung paanong ang inyong ama ay 
kumuha sa inyo ng isang pangako galing sa 
inyo sa pangalan ni Allah at paanong kayo ay 
nabigo sa kalagayan ni Hosep noong una? Sa 
gayon ako ay hindi pupunta sa pangmasid 
galing sa lupain hanggang sa ang aking ama 
ay magbigay ng pahintulot o si Allah ay 
maghukom para sa akin. Siya ay ang 
Pinakamagaling sa mga Hukom. 


81. Bumalik sa inyong ama at sabihin: O 
aming ama! O! ang inyong anak na lalaki ay 
nagnakaw. Kami ay sumaksi lamang diyan sa 
aming alam, kami ay hindi mga tagapangalaga 
ng hindi nakikita. 


82. Tanungin ang kabayanang naroroon 
kami, at ang pulutong ng naglalakbay na 


kasama doong kami ay naglakbay na malapit. 
O! kami ay nagsasabi ng katotohanan. 


83. (At nang sila ay dumating sa kanilang 
ama at nangusap ng ganoon sa kanya), siya 
ay nagsabi: Hindi, nguni't ang inyong mga isip 
ay gumanyak sa inyo sa ilang bagay. (Ang 
aking tinutungo ay) anyo ng paumanhin! 
Maaaring si Allah ay magdadala sa kanilang 
lahat sa akin. O! Siya, Siya lamang, ay ang 
Tagaalam, ang Paham. 


84. At siya ay pumihit palayo sa kanila at 
nagsabi: Kapighatian, aking hinagpis para kay 
Hosep! At ang kanyang mga mata ay pinaputi 
ng pighating kanyang itinatago. 


85. Sila ay nagsabi: Kay Allah, ikaw ay 
hindi kailanman titigil sa pag-alaala kay Hosep 
hanggang sa ang iyong kalusugan ay masira o 
ikaw ay sa mga yaong pumanaw! 


86. Siya ay nagsabi: Aking inilantad ang 
aking sakit sa hinagpis kay Allah lamang, at 
aking alam kay Allah iyang hindi ninyo alam. 


87. Humayo, O aking mga anak na lalaki, 
at tiyakin ang tungkol kay Hosep at sa 
kanyang kapatid na lalaki, at huwag mawalan 
ng pag-asa sa Diwa ni Allah. O! walang 
nawalan ng pag-asa sa Diwa ni Allah maliban 
sa kataong hindi naniniwala. 


88. At nang sila ay dumating (muli) sa 
harapan niya (si Hosep) sila ay nagsabi: O 
pinuno! Kamalasan ay sumalang sa amin at sa 
aming katao, at kami ay nagdala ng dalitang 
kalakal lamang, kaya punuin para sa amin ang 
sukat at maging mapagkawanggawa sa amin. 


O! si Allah ay magbabayad sa 
mapagkawanggawa. 


89. Siya ay nagsabi: Alam ba ninyo ang 
inyong ginawa kay Hosep at sa kanyang 
kapatid na lalaki sa inyong kamangmangan? 


90. Sila ay nagsabi: Talaga bang ikaw ay 
si Hosep? Siya ay nagsabi: Ako si Hosep at ito 
ang aking kapatid na lalaki. Si Allah ay 
nagpakita sa amin ng tangkilik. O! siyang 
nagtatakwil (sa masama) at nagbabata (ay 
makatatagpo ng tangkilik), sapagka't talagang 
si Allah ay hindi nawalan ng mga kita ng 
mabait. 


91. Sila ay nagsabi: Kay Allah, talagang si 
Allah ay pumili sa iyo sa ibabaw namin, at 
kami ay talagang makasalanan. 


92. Siya ay nagsabi: Huwag magkaroon ng 
takot sa araw na ito! Patawarin nawa kayo ni 
Allah, at Siya ay ang Pinakamaawain sa mga 
yaong nagpapakita ng awa. 


93. Humayong kasama ang aking damit 
pang-itaas na ito at iladlad ito sa mukha ng 
aking ama, siya ay magiging (muling) isang 
nakakakita, at pumunta sa akin kasama ang 
lahat ng inyong katao. 


94. Nang ang pulutong ng naglalakbay ay 
umalis, ang kanilang ama ay nagsabi: Sa 
katunayan ako ay nakaaalam ng hininga ni 
Hosep, bagama't kayo ay tumatawag sa aking 
walang isip na matanda. 


163 


95. (Ang mga yaong nakapaligid sa kanya 
ay) nagsabi: Kay Allah, O! ikaw ay nasa iyong 
matandang lumilibot na kaisipan. 


96. Pagkatapos, nang ang tagadala ng 
masayang mga pambungad ay dumating, 
kanyang iniladlad ito sa kanyang mukha at 
siya ay naging isang nakakakitang muli. Siya 
ay nagsabi: Hindi ba aking sinabi sa inyong 
aking alam galing kay Allah iyang hindi ninyo 
alam? 


97. Sila ay nagsabi: O aming ama! 
Humingi ng kapatawaran ng aming mga 
kasalanan para sa amin, sapagka't O! kami ay 
makasalanan. 


98. Siya ay nagsabi: Ako ay hihingi ng 
kapatawaran para sa inyo ng aking 
Panginoon. O! Siya ay ang Mapagpatawad, 
ang Maawain. 


99. At nang sila ay dumating sa loob sa 
harapan ni Hosep, kanyang kinuha ang 
kanyang mga magulang sa kanya, at sinabi: 
Pumunta sa Ehiptong ligtas, kung ibig ni Allah! 


100. At kanyang inilagay ang kanyang 
mga magulang sa bulwagan at sila ay 
bumagsak pababa sa harapan niyang 
nakadapang tungo, at (siya ay) nagsabi: O 
aking ama! Ito ay ang kahulugan ng aking 
panaginip sa katandaan. Ang aking Panginoon 
ay gumawa nitong totoo, at Siya ay nagpakita 
sa akin ng kabaitan, simula nang Kanya akong 
kinuhang palabas sa bilangguan at dinala kayo 
galing sa disyerto matapos na si Satanas ay 
gumawa ng away sa pagitan ko at ng aking 
mga kapatid. O! ang aking Panginoon ay 
Malambot sa Kanyang ibig. Siya ay ang 
Tagaalam, ang Paham. 


164 


101. O aking Panginoon! Ikaw ay nagbigay 
sa akin (ng ilang bagay) ng nasasakupan at 
nagturo sa akin (ng ilang bagay) ng kahulugan 
ng mga pangyayari - Lumikha ng mga langit at 
ng lupa! Ikaw ay aking Kaibigang 
Tagapagtanggol sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay. Gawin akong mamatay na 
sumuko (sa lyo), at isama ako sa matuwid. 


102. Ito ay sa mga pambungad ng Hindi 
Nakikitang Aming ibinigay na masigla sa iyo 
(Muhamad). Ikaw ay wala sa kanila nang sila 
ay magtakda ng kanilang balak, at sila ay 
nagbabalik. 


103. At bagama't ikaw ay sumubok ng 
gaano, karamihan sa mga tao ay hindi 
maniniwala. 


104. Ikaw ay hindi humingi sa kanila ng 
kabayaran para dito. Ito ay walang iba kundi 
isang paalaala sa mga tao. 


105. Gaanong karaming isang 
kababalaghan mayroon sa mga langit at sa 
lupang kanilang dinaanang may mukhang 
salungat! 


106. At karamihan sa kanila ay hindi 
naniniwala kay Allah maliban sa sila ay 
naghambing ng mga katambal (sa Kanya). 


107. Nag-akala ba silang ang kanilang 
mga sarili ay ligtas sa pagdating sa kanila ng 
isang lambong ng parusa ni Allah, o sa 
pagdating bigla ng Oras samantalang sila ay 
hindi nakababatid? 


108. Sabihin: Ito ay aking Landas. Ako ay 
tumawag kay Allah na may tiyak na kaalaman, 
ako at sinumang sumunod sa akin - 
Karangalan ay maging kay Allah! - at ako ay 
hindi sa mga sumasamba sa huwad. 


109. Kami ay hindi nagpadala bago sa iyo 
(ng alinmang mga mensahero) maliban sa 
mga taong Aming binigyan ng sigla galing sa 
mga katao ng mga kabayanan - Sila ba ay 
hindi naglakbay sa lupain at nakakita ng 
kalikasan ng kinahinatnan para sa mga yaong 
nauna sa kanila? At talagang ang 
pinamamalagian sa Kabilangbuhay, para sa 
mga yaong nagtakwil (sa masama) ay 
pinakamagaling. Kayo ba sa gayon ay walang 
isip? 


110. Hanggang, nang ang mga mensahero 
ay nawalan ng pag-asa at nakapag-isip na sila 
ay pinagkaitan, sa gayon dumating sa kanila 
ang Aming tulong, at ang Aming inibig ay 
nailigtas. At ang Aming galit ay hindi 
maitatakwil galing sa mga yaong 
makasalanan. 


111. Sa kanilang kasaysayan talagang 
may isang aralin para sa mga tao ng 
pagkakaunawa. Ito ay hindi kathang salaysay 
nguni't isang pagpapatunay ng dumating (na 
Kasulatan) at isang inisaisang 
pagpapaliwanag ng bawa't bagay, at isang 
batayan at isang awa para sa kataong 
naniniwala. 


SURA XIII 
ANG KULOG 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip. Lam. Mim. Ra. Ang mga ito ay mga 
taludtod ng Kasulatan. Iyang isiniwalat sa iyo 
galing sa iyong Panginoon ay ang 
Katotohanan, nguni't karamihan sa 
sangkatauhan ay hindi naniniwala. 


2. Si Allah itong nagtaas ng mga langit na 
walang nakikitang mga patungan, pagkatapos 
lumuklok sa Trono, at gumawang ang araw at 
ang buwan ay makapagbigay ng tulong, 
bawa't isa ay tumatakbo sa isang takdang 
kaduluhan, Siya ay nag-utos ng tinutungo, 
Kanyang inisaisa ang mga isiniwalat, upang 
sana kayo ay maging tiyak sa pakikipagtagpo 
sa inyong Panginoon. 


3. At Siya itong nagladlad sa lupa at 
naglagay sa loob noon ng matatag na mga 
bulubundukin at dumadaloy na mga batis, at 
sa lahat ng mga bungang Kanyang inilagay sa 
loob noon ay dalawang mag-asawa (lalaki at 
babae). Kanyang tinakluban ang gabi ng araw. 
O! talagang sa loob nito ay mga kababalaghan 
para sa mga taong kumuha ng pag-iisip. 


4. At sa Lupa ay mga magkakatabing 
lupain, ubasan at ararong mga lupain at mga 
deitpalma, magkatulad at hindi magkatulad, na 
tinutubigan ng isang tubig. At Aming ginawang 
ang ilan sa kanila ay maging magaling kaysa 
iba sa bunga. O! sa loob nito talaga ay mga 
kababalaghan para sa mga taong may isip. 


5. At kung ikaw ay namangha, sa gayon 
kamanghamangha ay ang kanilang kasabihan: 
Kung kami ay alabok, kami ba sa gayon sa 
katunayan (ay itatayo) sa isang bagong 
nilikha? Ang ganyan ay silang hindi naniniwala 


165 


sa kanilang Panginoon, ang ganyan ay may 
mga panlagay sa leeg sa kanilang mga leeg: 
ang ganyan ay makatarungang mga 
nagmamay-ari ng Apoy, sila ay mamamalagi 
sa loob noon. 


6. Sila ay nag-utos sa iyong magmadali sa 
kasamaan kaysa kabutihan, samantalang 
mataas na mga parusa ang talagang nangyari 
bago sa kanila. Nguni't O! ang iyong 
Panginoon ay mayaman sa pagpapatawad 
para sa sangkatauhan kahi't sa kanilang 
kamalian, at O! ang iyong Panginoon ay 
Matindi sa pagpaparusa. 


7. Ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagsabi: Kung may ilang kababalaghan 
lamang na ipinadalang pababa sa kanyang 
galing sa kanyang Panginoon! Ikaw ay isang 
tagapagbabala lamang, at para sa bawa't 
katao ay isang patnubay. 


8. Si Allah ay alam iyang dinadala ng 
bawa't babae at iyang sinisipsip ng mga 
sinapupunan at iyang diyan sila ay tumubo. At 
bawa't bagay na nasa Kanya ay sinukat. 


9. Siya ay ang Tagaalam ng hindi nakikita 
at ng nakikita, ang Dakila, Mataas na 
Pinarangalan. 


10. Tulad sa inyo ay siyang nagtago ng 
kasabihan at siyang nag-ingay nito sa labas ng 
bansa, siyang kumubli sa gabi at siyang 
lumakad ng malaya sa araw. 


11. Para sa kanya ay mga anghel na 
nakahanay sa harapan niya at likuran niya, na 
nagbabantay sa kanya sa pamamagitan ng 
kautusan ni Allah. O! si Allah ay hindi nagpalit 


166 


ng kalagayan ng isang katao hanggang sa sila 
ay magpalit (muna) niyang nasa kanilang mga 
puso, at kung inibig ni Allah ang kamalasan 
para sa isang katao walang makapipigil nito, o 
sila ay may isang tagapagtanggol bukod sa 
Kanya. 


12. Siya itong nagpakita sa inyo ng kidlat, 
isang pangamba at isang pag-asa, at nagtaas 
ng mabigat na mga ulap. 


13. Ang kulog ay umawit ng Kanyang 
papuri at (gayundin) ang mga anghel dahil sa 
mapitagang pagkatakot sa Kanya. Kanyang 
inilunsad ang mga lakas ng kulog at ipinukol 
ang mga ito sa Kanyang ibig habang sila ay 
nagtatalo (sa pag-aalinlangan) tungkol kay 
Allah, at Siya ay Makapangyarihan sa galit. 


14. Sa Kanya ay ang tunay na dalangin. 
Ang mga yaong sa kanila sila ay dumalangin 
bukod kay Allah ay hindi tumugon sa kanilang 
kahi't kaunti, maliban sa katulad (ng pagtugon) 
sa isang nag-unat sa pangmasid ng kanyang 
mga kamay patungong tubig, (humihinging) ito 
sana ay dumating sa kanyang bibig, at ito 
kailanman ay hindi aabot dito. Ang dalangin ng 
mga hindi naniniwala ay pumunta sa 
(malayong) pagkaligaw. 


15. At kay Allah ay bumagsak na 
nakadapang tungo ang sinumang nasa mga 
langit at sa lupang may kusangloob o walang 
kusangloob, tulad sa ginagawa ng kanilang 
mga anino sa umaga at sa mga oras ng gabi. 


16. Sabihin (O Muhamad): Sino ang 
Panginoon ng mga langit at ng lupa? Sabihin: 
Si Allah! Sabihin: Kumukuha ba kayo sa gayon 
(ng mga iba) bukod sa Kanya bilang mga 
tagapagtanggol, na kahi't para sa kanilang 


mga sarili, ay hindi makapagpapakinabang o 
makasasakit? Sabihin: Ang bulag bang tao ay 
kapantay ng nakakakita, o ang kadiliman ay 
kapantay ng liwanag? O sila ba ay humirang 
kay Allah ng mga katambal na lumikha ng 
katulad sa Kanyang nilikha, kaya ang nilikha 
(na kanilang ginawa at ang Kanyang nilikha) 
ay naging parang magkatulad sa kanila? 
Sabihin: Si Allah ay ang Lumikha ng lahat ng 
mga bagay, at Siya ay ang Isa, ang 
Makapangyarihan sa Lahat. 


17. Siya ay nagpadalang pababa ng tubig 
galing sa langit, upang ang mga libis ay 
dumaloy ayon sa kanilang sukat, at ang baha 
ay magdala (sa ibabaw nito) ng magang bula - 
galing diyan sa kanilang tinunaw sa apoy 
upang gumawa sa mga palamuti at mga 
kasangkapang umalsa sa isang bulang katulad 
nito - sa gayon si Allah ay naghambing (ng 
katularan) ng wasto at mali. Pagkatapos, para 
sa bula, ito ay dumaang palayo bilang isang 
linab sa mga tabing-ilog, samantalang para 
diyan sa may gamit sa sangkatauhan, ito ay 
namalagi sa lupa. Sa gayon si Allah ay 
naghambing ng mga katularan. 


18. Para sa mga yaong sumagot sa tawag 
ni Allah ay kabanalan, at para sa mga yaong 
hindi sumagot sa Kanyang tawag, kung sila ay 
mayroon ng lahat na nasa lupa, at kasama 
doon ang katulad roon, sila ay maghahandog 
nito bilang panubos. Ang ganyan ay 
magkakaroon ng isang nakahihindik na 
pagtanto, at ang kanilang pinamamalagian ay 
magiging Impiyerno, isang nakatatakot na 
pamalagian. 


19. Siya ba ay ang nakaaalam na ang 
anong isiniwalat sa iyong galing sa iyong 
Panginoon ay ang katotohanan tulad sa 
kanyang bulag? Nguni't ang mga tao lamang 
ng pagkaunawa ang makapapansin, - 


20. Ang ganyang tulad sa sumunod sa 
kasunduan ni Allah, at hindi sumira ng 
kasunduan, 


21. Ang ganyang tulad sa nagbuklod 
niyang ipinag-utos ni Allah na maging 
magkasama, at takot sa kanilang Panginoon, 
at sindak sa isang nakahihindik na pagtanto: 


22. Ang ganyang tulad sa nagbata sa 
paghahanap ng pagsang-ayon ng kanilang 
Panginoon at may kaayusang bilang sa 
dalangin at gumugol niyang Aming 
ipinagkaloob sa kanilang palihim at lantaran, at 
gumapi sa kasamaan sa pamamagitan ng 
kabutihan: ang kanila ay magiging ang 
kasunod ng (Walang Hanggang) Tahanan, - 


23. Mga Hardin ng Edeng kanilang 
pinapasok, kasama ng lahat na gumagawa ng 
matuwid sa kanilang mga ama at kanilang 
mga kasamang katulong at kanilang binhi. Ang 
mga anghel ay pumasok sa kanila galing sa 
bawa't pintuan, 


24. (Nagsasabi): Kapayapaan ay maging 
sa inyo sapagka't kayo ay nagbata. A, 
matamis na pagdadaan ay magiging kasunod 
ng (kalangitang) Tahanan. 


25. At ang mga yaong sumira ng 
kasunduan ni Allah matapos ang pagpapatibay 
nito, at naghiwalay niyang ipinag-utos ni Allah 
na pagsamahin, at gumawa ng kasamaan sa 
lupa, ang kanila ay ang pagkasuklam at kanila 
ang masamang pinamamalagian. 


26. Si Allah ay nagpalaki ng kabuhayan 
para sa Kanyang ibig, at nagpakitid (nito para 
sa Kanyang ibig): at sila ay nagsaya sa buhay 


167 


sa daigdig, samantalang ang buhay sa daigdig 
ay madaliang ginhawa lamang kung itutulad sa 
Kabilangbuhay. 


27. Ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagsabi: Kung may isa lamang kababalaghang 
ipinadalang pababa sa kanyang galing sa 
kanyang Panginoon! Sabihin: O! si Allah ay 
nagpadala sa Kanyang ibig na maligaw, at 
pumatnubay patungo sa Kanyang Sarili ng 
lahat na pumihit (sa Kanya), 


28. Na naniwala at ang mga puso ay may 
pamamahinga sa alaala ni Allah. Talagang sa 
alaala ni Allah, ang mga puso ay makatatagpo 
ng pahinga! 


29. Ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng matuwid: Kasayahan ay para sa 
kanila, at kabanalan ang (kanilang) dulo ng 
paglalakbay. 


30. Sa gayon Kami ay nagpadala sa iyo (O 
Muhamad) sa isang bansa, bago doon ang 
ibang mga bansa ay dumaang palayo, upang 
ikaw sana ay bumigkas sa kanila niyang 
Aming binigyang sigla sa iyo, habang sila ay 
mga hindi naniniwala sa Mapagbigay. Sabihin: 
Siya ay aking Panginoon, walang ibang 
Maykapal maliban sa Kanya. Sa Kanya ako ay 
naglagay ng aking pagtitiwala, at sa Kanya ay 
ang aking tinutungong muli. 


31. Kung naging maaari para sa isang 
Aralin ang gumawa sa mga bundok na 
gumalaw, o ang lupa ay mahating hiwalay, o 
ang patay ay magsalita, (ang Kurang ito ay 
makagagawa ng gayon). Hindi, nguni't ang kay 
Allah ay ang buong kautusan. Hindi ba 
nalalaman ng mga yaong naniniwala, na kung 
inibig ni Allah, Kanyang papatnubayan ang 


168 


lahat ng sangkatauhan? Para sa mga yaong 
hindi naniniwala, ang sakuna ay hindi titigil sa 
pagtama sa kanila dahil sa anong kanilang 
ginagawa, o ito ay maninirahang malapit sa 
kanilang tahanan hanggang sa ang babala ni 
Allah ay dumating padaan. O! si Allah ay hindi 
nakalilimot sa pagtupad sa tipanan. 


32. At talagang ang mga mensahero (ni 
Allah) ay kinutya bago sa iyo, nguni't matagal 
Akong nagbata sa mga yaong hindi naniwala. 
Sa kahabaan kinuha Ko sila, at gaano 
(kasakit) ang Aking pagpaparusa! 


33. Sa gayon Siya bang tumayo sa ibabaw 
ng bawa't kaluluwa (ay tulad sa ibang 
nakababatid ng wala)? Subali't sila ay 
naghambing kay Allah ng mga katambal. 
Sabihin: Pangalanan sila. Ito ba ay kayo ay 
magpapasabi sa Kanya ng ilang bagay na 
hindi Niya alam sa lupa? O ito ba ay isa 
lamang landas ng pangungusap? Hindi, 
nguni't ang kanilang pamamaraan ay 
ginawang parang makatarungan para sa mga 
yaong hindi naniwala at sila ay inilayo sa 
tamang daan. Siyang ipinadala ni Allah sa 
pagkaligaw, para sa kanya ay walang 
patnubay. 


34. Para sa kanila ay pasakit ng buhay sa 
daigdig, at talagang ang wakas ng 
Kabilangbuhay ay higit na masakit, at sila ay 
walang tagapagtanggol galing kay Allah. 


35. Isang katularan ng Harding ipinangako 
sa mga yaong tumutupad ng kanilang 
tungkulin (kay Allah): Sa ilalim nito ay mga ilog 
na dumadaloy, ang pagkain dito ay tatagal 
kailanman, at ang lilim nito, ito ay ang 
gantimpala ng mga yaong tumutupad ng 
kanilang tungkulin, samantalang ang 
gantimpala ng mga hindi naniniwala ay ang 
Apoy. 


36. Ang mga yaong sa kanila ay Aming 
ibinigay ang Kasulatan ay nagsaya diyan sa 
isiniwalat sa iyo. At sa mga lipi ay may 
nagtatwa sa ilan dito. Sabihin: Ako ay pinag- 
utusan lamang na ako ay maglingkod kay 
Allah at maghambing sa Kanya ng walang 
katambal. Sa Kanya ako ay tumawag, at sa 
Kanya ay ang aking pagbabalik. 


37. Sa gayon Aming isiniwalat itong isang 
mapagpasiyang pagsasabi sa Arabika; at kung 
ikaw ay susunod sa kanilang mga mithiin 
matapos diyan sa dumating sa iyong may 
kaalaman, sa gayon talagang ikaw ay hindi 
magkakaroon galing kay Allah ng kaibigang 
tagapangalaga o tagapagtanggol. 


38. At talagang Kami ay nagpadala ng 
mga mensahero (sa sangkatauhan) bago sa 
iyo, at Kami ay humirang para sa kanila ng 
mga asawang babae at anak, at hindi 
(ibinigay) sa alinmang mensaherong siya ay 
magdadala ng isang kababalaghan maliban sa 
pamamagitan ng pahintulot ni Allah. Para sa 
bawa't bagay ay may isang panahong itinakda. 


39. Si Allah ay nagtanggal ng anong 
Kanyang ibig, at nagtaguyod (ng anong 
Kanyang ibig), at kasama Niya ang 
pinanggalingan ng kautusan. 


40. Kahi't Kami ay magpabaya sa iyong 
makakita ng ilang bagay niyang Aming 
ipinangako sa kanila, o gumawa sa iyong 
mamatay (bago ang pangyayari nito), ang sa 
iyo ay pagpapahatid lamang (ng pahatid), 
Amin ang pagtanto. 


41. Hindi ba nila nakita kung paano Namin 
dinalaw ang lupain, pinaliit ito sa mga 
malayong bahagi nito? (Kapag) si Allah ay 


nagwakas, walang makapipigil ng Kanyang 
wakas, at Siya ay mabilis sa pagtanto. 


42. Ang mga yaong nauna sa kanila ay 
nagbalak, nguni't ang lahat ng pagbabalak ay 
kay Allah. Kanyang alam iyang kinita ng 
bawa't kaluluwa. Ang mga hindi naniniwala ay 
darating sa pagkaalam kung magiging para 
kanino ang kasunod ng (makalangit na) 
Tahanan. 


43. Silang mga hindi naniniwala ay 
nagsabi: Ikaw ay hindi mensahero (ni Allah). 
Sabihin: Si Allah, at sinumang may tunay na 
kaalaman ng Kasulatan, ay sapat na saksi sa 
pagitan ko at ninyo. 


SURA XIV 
ABRAHAM 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip. Lam. Ra. (Ito ay) isang Kasulatang 
Aming isiniwalat sa iyo (Muhamad) upang ikaw 
ay makapagdala sa pangmasid sa 
sangkatauhan galing sa kadiliman patungong 
liwanag sa pamamagitan ng pahintulot ng 
kanilang Panginoon, patungo sa landas ng 
Makapangyarihan, ang May-ari ng Papuri, 


2. Si Allah, sa Kanya ay ang pagmamay- 
ari ng anumang nasa mga langit at anumang 
nasa lupa. At ang kapighatian ay sa mga hindi 
naniniwala galing sa isang nakahihindik na 
wakas. 


169 


3. Ang mga yaong nagmamahal ng buhay 
sa daigdig na higit sa Kabilangbuhay, at nag- 
aalis (sa mga katao) galing sa landas ni Allah 
at gagawang baluktot ito: ang ganyan ay 
naligaw na malayo. 


4. At Kami ay hindi kailanman nagpadala 
ng isang mensahero maliban sa wika ng 
kanyang katao, upang maaari niyang 
magawang (ang pahatid ay) maliwanag para 
sa kanila. Pagkatapos si Allah ay nagpadala 
sa Kanyang ibig sa pagkaligaw, at 
pumatnubay sa Kanyang ibig. Siya ay ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


5. Kami ay talagang nagpadala kay Moses 
kasama ang Aming mga isiniwalat, nagsasabi: 
Dalhin ang iyong mga tao sa pangmasid galing 
sa kadiliman patungong liwanag. At 
magpaalaala sa kanila ng mga araw ni Allah. 
O! sa loob noon ay mga isiniwalat para sa 
bawa't matatag, mapagpasalamat (na puso). 


6. At (magpaalaala sa kanila) kung 
paanong si Moses ay nagsabi sa kanyang 
mga tao: Alalahanin ang tulong ni Allah sa inyo 
nang Kanyang iligtas kayo sa katao ng 
Paraong nagpapataw sa inyo ng nakahihindik 
na pahirap, at pumapaslang ng inyong mga 
anak na lalaki, at bumubuhay ng inyong mga 
kababaihan, iyan ay isang napakalaking 
pagsubok galing sa inyong Panginoon. 


7. At nang ang inyong Panginoon ay 
nagpahayag: Kung kayo ay magbigay ng 
pasasalamat, Ako ay magbibigay sa inyo ng 
higit pa; nguni't kung kayo ay walang 
pasasalamat, O! ang Aking pagpaparusa ay 
nakatatakot. 


170 


8. At si Moses ay nagsabi: Bagama't kayo 
at lahat na nasa lupa ay nagpatunay na 
walang pasasalamat, O! si Allah talaga ay 
Walang Takda, May-ari ng Papuri. 


9. Hindi ba ang kasaysayan ng mga yaong 
bago sa inyo ay umabot sa inyo: ang katao ni 
Noa, at ang (mga lipi ng) Aad at Tamud, at 
ang mga yaon pagkatapos nila? Wala maliban 
kay Allah na nakaaalam sa kanila. Ang 
kanilang mga mensahero ay dumating sa 
kanilang may malinaw na mga katibayan, 
nguni't sila ay nagdala sa kanilang mga kamay 
patungo sa kanilang mga bibig, at nagsabi: O! 
kami ay hindi naniniwala diyang kasama noon 
kayo ay ipinadala, at O! kami ay nasa 
masidhing pag-aalinlangan tungkol diyang 
doon kayo ay tumawag sa amin. 


10. Ang kanilang mga mensahero ay 
nagsabi: Magkakaroon ba ng pag-aalinlangan 
tungkol kay Allah, ang Lumikha ng mga langit 
at ng lupa? Siya ay tumawag sa inyo upang 
Siya ay makapagpatawad sa inyo ng inyong 
mga kasalanan at makapagpaliban ng 
pagpaparusa sa inyo patungo sa takdang 
wakas. Sila ay nagsabi: Kayo ay mga makatao 
lamang tulad namin, na handang magpihit sa 
aming palayo galing sa anong dating 
sinasamba ng aming mga ama. Sa gayon 
magdala ng ilang maliwanag na panagutan. 


11. Ang kanilang mga mensahero ay 
nagsabi sa kanila: Kami ay mga makatao 
lamang tulad sa inyo, nguni't si Allah ay 
nagbigay ng pabuya sa Kanyang ibig sa 
Kanyang mga tagapaglingkod. Hindi sa amin 
ang magdala ng isang panagutan maliban sa 
pamamagitan ng pahintulot ni Allah. Kay Allah 
pabayaan ang mga naniniwalang maglagay ng 
kanilang pagtitiwala! 


12. Paanong hindi kami maglalagay ng 
aming pagtitiwala kay Allah samantalang Siya 
ay nagpakita sa amin ng aming mga landas? 
Kami talaga ay makapagbabata niyang sakit 
na inyong ginagawa sa amin. Kay Allah 
pabayaan ang nagtitiwalang maglagay ng 
kanilang pagtitiwala. 


13. At ang mga yaong hindi naniwala ay 
nagsabi sa kanilang mga mensahero: 
Talagang kami ay magtataboy sa inyong 
palabas galing sa aming lupain, maliban kung 
kayo ay bumalik sa aming pagsamba. 
Pagkatapos ang kanilang Panginoon ay 
nagbigay ng sigla sa kanila (nagsasabi): 
Talagang Aming wawasakin ang mga 
gumagawa ng mali. 


14. At talagang Aming gagawin kayong 
mamalagi sa lupain matapos sila. Ito ay para 
sa ganyang takot sa Aking Karangyaan at 
takot sa Aking mga panakot. 


15. At sila ay humanap ng tulong (galing 
sa kanilang Panginoon), at bawa't salungat na 
pinuno ay dinala sa wala, 


16. Impiyerno ay nasa unahan ng ganyang 
isa, at siya ay ginawang uminom ng isang 
naaagnas na tubig, 


17. Na kanyang sinipsip nguni't halos hindi 
malunok, at ang kamatayan ay dumating sa 
kanya galing sa bawa't panig samantalang 
hindi pa siya namamatay, at sa unahan niya 
ay isang marahas na wakas. 


18. Isang katularan ng mga yaong hindi 
naniniwala sa kanilang Panginoon: Ang 
kanilang mga gawa ay tulad sa mga abong 


hinipang malakas ng hangin sa isang araw na 
mabagyo. Sila ay walang pagpigil sa kahi't 
kaunting kanilang kinita. Iyan ay kaduluhang 
pagkabigo. 


19. Hindi mo ba nakitang si Allah ay 
lumikha ng mga langit at ng lupang may 
katotohanan? Kung Kanyang inibig, Kanyang 
matatanggal kayo at dadalhin (sa loob) ang 
ilang bagong nilikha. 


20. At iyan ay hindi malaking bagay para 
kay Allah. 


21. Silang lahat ay dumating sa 
pangmasid patungo sa kanilang Panginoon. 
Pagkatapos ang mga yaong hinamak ay 
nagsabi sa mga yaong mapanghamak: Kami 
sa inyo ay isang sumusunod, kayo ba sa 
gayon ay makasasalungat sa amin kahi't 
kaunti ng wakas ni Allah? Sila ay nagsabi: 
Kung si Allah ay pumatnubay sa amin, kami ay 
papatnubay sa inyo. Kami man ay magalit o 
matimping magbata (sa ngayon) lahat ay isa 
para sa amin, kami ay walang lugar ng 
kublihan. 


22. At si Satanas ay nagsabi, nang ang 
bagay ay pinasiyahan: O! si Allah ay nangako 
sa inyo ng isang pangakong makatotohanan, 
at ako ay nangako sa inyo, pagkatapos ay 
bumigo sa inyo. At ako ay walang 
kapangyarihan sa ibabaw ninyo maliban sa 
ako ay tumawag sa inyo at kayo ay sumunod 
sa akin. Kaya huwag akong sisihin, nguni't 
sisihin ang inyong mga sarili. Ako ay hindi 
makatutulong sa inyo, o kayo ay makatutulong 
sa akin. O! ako ay nagkakaila sa inyong dating 
gawang paghahambing sa akin kay Allah. O! 
para sa mga gumagawa ng mali ay masakit na 
wakas. 


171 


23. At ang mga yaong naniwala at 
gumawa ng mabuting mga gawa ay ginawang 
pumasok sa mga Harding sa ilalim ay mga ilog 
na dumadaloy, sa loob noon ay namamalagi 
sa pamamagitan ng pahintulot ng kanilang 
Panginoon: kanilang pagbati sa loob: 
Kapayapaan! 


24. Hindi mo ba nakikita kung paanong si 
Allah ay naghambing ng isang katularan: isang 
mabuting kasabihan, tulad sa isang mabuting 
punongkahoy, ang ugat nito ay naging 
matatag, ang mga sanga nito ay umaabot sa 
langit, 


25. Nagbibigay ng bunga nito sa bawa't 
panahon sa pamamagitan ng pahintulot ng 
Panginoon nito? Si Allah ay naghambing ng 
mga katularan para sa sangkatauhan upang 
sila ay mag-isip. 


26. At ang katularan ng isang masamang 
kasabihan ay tulad sa isang masamang 
punongkahoy, nabunot mula sa lupa, walang 
pag-aari ng katatagan. 


27. Si Allah ay nagpatunay sa mga yaong 
naniniwala sa pamamagitan ng isang matatag 
na kasabihan ng buhay sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay, at si Allah ay nagpadala sa 
mga gumagawa ng mali sa pagkaligaw. At si 
Allah ay gumagawa ng anong Kanyang ibig. 


28. Hindi mo ba nakita ang mga yaong 
nagbigay ng pabuya ni Allah bilang kapalit 
para sa walang pasasalamat at gumabay sa 
kanilang mga taong pababa sa Pamalagian ng 
Pagkawala, 


172 


29. (Tulad sa) Impiyerno? Sila ay lantad 
roon. Isang masaklap na katapusan. 


30. At sila ay nagtaguyod ng mga kaagaw 
ni Allah upang sila ay makapagligaw (sa mga 
tao) galing sa Kanyang landas. Sabihin: 
Magtamasa sa buhay (habang inyong 
magagawa) sapagka't O! ang inyong 
katapusan ng paglalakbay ay magiging ang 
Apoy. 


31. Sabihin sa Aking mga tagapaglingkod 
na naniniwala na magtaguyod ng pagsamba at 
gumugol niyang Aming ibinigay sa kanilang 
palihim at lantaran, bago ang isang araw ay 
dumating na ang sa loob noon ay hindi 
magkakaroon ng balikparito o 
pakikipagkaibigan. 


32. Si Allah Siyang lumikha ng mga langit 
at ng lupa, at gumawang ang ulan ay bumaba 
galing sa langit, sa pamamagitan noon ay 
gumagawa ng mga bunga bilang pagkain para 
sa inyo, at gumawa sa mga sasakyangdagat 
na maging tulong sa inyo, upang ang mga ito 
ay makapaglayag sa dagat sa Kanyang utos, 
at gumawang makatulong sa inyo ang mga 
ilog. 


33. At gumawang ang araw at ang buwan, 
walang pagbabago sa kanilang mga 
pinatutunguhan, ay maging tulong sa inyo, at 
gumawang makatulong sa inyo ang gabi at 
ang araw. 


34. At Siya ay nagbigay sa inyo ng lahat 
ng inyong hiningi sa Kanya, at kung kayo ay 
bibilang ng biyaya ni Allah, kayo ay hindi 
makatatanto nito. O! ang tao ay talagang isang 
gumagawa ng mali, isang walang utang na 
loob. 


35. At nang si Abraham ay nagsabi: Aking 
Panginoon! Gawing ligtas ang sakop na ito, at 
panatilihin ako at ang aking mga anak na lalaki 
laban sa paglilingkod sa mga huwad. 


36. Aking Panginoon! O! sila ay nanguna 
sa marami sa sangkatauhan sa pagkaligaw. 
Nguni't sinumang sumunod sa akin, siya 
talaga ay sa akin. At sinumang sumuway sa 
akin - Gayundin Ikaw ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


37. Aming Panginoon! O! ako ay nag-ayos 
ng ilan sa aking mababang salinlahi sa isang 
tigang na libis na malapit sa lyong Banal na 
Tahanan, aming Panginoon! upang sila ay 
makapagtaguyod ng angkop na pagsamba: 
kaya pahiligin ang ilang mga puso ng mga tao 
upang sila ay manabik sa kanila, at maglaan 
Ka ng pangkinabukasan sa kanila ng mga 
bunga upang sila ay maging mapagpasalamat. 


38. Aming Panginoon! O! Ikaw ay 
nakaaalam niyang aming itinago at niyang 
aming inihayag. Wala sa lupa o sa langit na 
nakatago kay Allah. 


39. Papuri ay maging kay Allah na 
nagbigay sa akin, sa aking katandaang 
gulang, kay Ismael at kay Isaak! O! ang aking 
Panginoon ay talagang ang Tagarinig ng 
Dalangin. 


40. Aking Panginoon! Gawin akong 
magtaguyod ng angkop na pagsamba, at ang 
ilan sa mababang salinlahi (rin), aming 
Panginoon! at tanggapin ang aking dalangin. 


41. Aming Panginoon! Patawarin ako at 
ang aking mga magulang at mga naniniwala 
sa Araw nang ang Pananagutan ay itinakda. 


42. Huwag akalaing si Allah ay walang 
pagkabatid ng anong ginagawa ng masama. 
Siya ay nagbigay lamang sa kanila ng isang 
palugit hanggang sa isang araw nang ang mga 
mata ay tititig (sa takot), - 


43. Tulad sa kanilang pagdating na 
nagmamadali sa takot, ang kanilang mga ulo 
nakataas, ang kanilang pagtitig hindi 
bumabalik sa kanila, at ang kanilang mga puso 
tulad sa hangin. 


44. At magbabala sa sangkatauhan ng 
isang araw nang ang wakas ay darating sa 
kanila, at ang mga yaong gumawa ng mali ay 
magsasabi: Aming Panginoon! Pigilin ang 
pagpaparusa sa amin para sa isang 
sumandali. Kami ay susunod sa lyong tawag 
at susunod sa mga mensahero. (Ito ay 
sasagutin): Hindi ba kayo sumumpa sa unang 
walang magiging katapusan para sa inyo? 


45. At (hindi ba kayo) namalagi sa mga 
pamalagian ng mga yaong gumawa ng mali sa 
kanilang mga sarili (sa katandaan) at (hindi ba 
ito) naging malinaw sa inyo kung paanong 
Kami ay nakipagbagayan sa kanila, at 
gumawa ng mga halimbawa para sa inyo? 


46. Talagang sila ay nagbalak ng kanilang 
balak, at ang balak ay kay Allah, bagama't ang 
kanilang balak ay isang sa pamamagitan noon 
ang mga bundok ay gagalawin. 


47. Kaya huwag isiping si Allah ay 
mabibigo sa pagtupad ng Kanyang pangako 


173 


sa Kanyang mga mensahero. O! si Allah ay 
Makapangyarihan, Kayang Magpabayad (ng 
kamalian). 


48. Sa araw nang ang lupa ay papalitan ng 
iba kaysa lupa, at ang mga langit (ay papalitan 
din) at sila ay darating sa pangmasid kay 
Allah, ang Isa, ang Makapangyarihan sa 
Lahat, 


49. Iyong makikita ang makasalanang 
pinag-uugnay samasama sa mga tanikala, 


50. Ang kanilang kasuotan ay itim, at ang 
Apoy ay tumaklob sa kanilang mga mukha, 


51. Upang si Allah ay makapagbigay ng 
kabayaran sa bawa't kaluluwa ng kinita nito. 
O! si Allah ay Mabilis sa pagtanto. 


52. Ito ay isang maliwanag na pahatid para 
sa sangkatauhan upang sila ay mabigyan ng 
babala sa pamamagitan noon, at sila ay 
makaalam na Siya lamang ay Isang Maykapal, 
at ang mga taong may pagkaunawa ay 
makakuha ng pansin. 


SURA XV 
ANG MABATONG LUPAIN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


174 


1. Alip. Lam. Ra. Ang mga ito ay mga 
taludtod ng Kasulatan at isang pantay na 
Basahin. 


2. Maaaring ang mga yaong hindi 
naniniwala ay nagmithing marubdob na sila ay 
mga Muslim. 


3. Pabayaan silang kumain at magtamasa 
sa buhay, at pabayaang ang (maling) pag-asa 
ay gumanyak sa kanila. Sila ay darating sa 
pagkaalam! 


4. At Kami ay walang winasak na 
kabayanan maliban sa may isang alam na 
kautusan para dito. 


5. Walang bansang makauuna sa 
kaduluhan nito o sila ay maiiwan sa likuran. 


6. At sila ay nagsabi: O ikaw na 
pinagsiwalatan ng Paalaala, O! ikaw ay 
talagang isang baliw! 


7. Bakit ikaw ay hindi nagdala ng mga 
anghel sa amin, kung ikaw ay sa matapat? 


8. Kami ay hindi nagpadalang pababa ng 
mga anghel maliban kung kasama ng 
Katotohanan, at sa kalagayang iyan (ang mga 
hindi naniniwala) ay hindi makapagpapahinga. 


9. O! Kami, kahi't Kami, ay nagsiwalat ng 
Paalaala, at O! Kami talaga ay Tagapangalaga 
nito. 


10. Kami talaga ay nagpadala (ng mga 
mensahero) bago sa iyo sa mga pangkat ng 
mga tao ng katandaan. 


11. At walang dumating kailanman doon 
sa kanilang isang mensaherong sila ay hindi 
kumutya sa kanya. 


12. Sa gayon Aming ginawa itong dumaan 
sa mga puso ng may kasalanan: 


13. Sila ay hindi naniniwala sa loob noon, 
bagama't ang halimbawa ng mga tao ng 
katandaan ay nangyari sa una. 


14. At kahi't Aming buksan sa kanila ang 
isang Pintuan ng Langit at sila ay patuloy sa 
pag-akyat dito, 


15. Sila ay magsasabi: Ang Aming 
paningin ay mali - hindi, nguni't kami ay 
kataong naakit. 


16. At talagang sa langit Kami ay nagtayo 
ng malalaking tahanan ng mga bituin, at 
Aming pinaganda ito para sa mga tagamasid. 


17. At Aming binantayan ito sa bawa't 
itinakwil na masama, 


18. Maliban sa kanyang nagnakaw ng 
pandinig, at sa kanilang ang isang maliwanag 
na apoy ay humabol. 


19. At ang lupa ay Aming inilatag palabas, 
at inilagay sa loob noon ang matatag na mga 
bulubundukin, at ginawang ang bawa't anyong 
bagay ay lumaki sa loob noon. 


20. At Aming ibinigay ang mga kabuhayan 
sa loob noon, - para sa inyo at sa mga yaong 
para sa kanila kayo ay hindi naglaan ng 
pangkinabukasan. 


21. At doon ay walang isang bagay nguni't 
nasa Amin ang mga yaman doon. At hindi 
Namin ipinadala itong pababa maliban sa 
takdang sukat. 


22. At Aming ipinadala ang mga hanging 
nagpapataba ng lupa, at ginawang ang ulan ay 
bumaba galing sa langit, at ibinigay ito sa inyo 
upang inumin. Hindi kayo ang mga 
humahawak ng nakatago doon. 


23. O! at Kaming talagang Kami ang 
nagpadali at nagbigay ng kamatayan, at Kami 
ay ang Tagapagmana (matapos na ang lahat 
ay mamatay). 


24. At talagang Aming alam ang masigasig 
sa inyo, at talagang Aming alam ang mga 
mabagal. 


25. O! ang iyong Panginoon ay titipon sa 
kanilang samasama. O! Siya ay Paham, 
Nakababatid. 


26. Talagang Aming nilikha ang tao sa 
putik ng magpapasong itim na putik na iniba, 


175 


27. At silang diwang makalupa ay Aming 
nilikha noong unang panahon sa kailangang 


apoy. 


28. At (alalahanin) nang ang iyong 
Panginoon ay nagsabi sa mga anghel: O! Ako 
ay lumikha ng isang makatao galing sa putik 
ng magpapasong itim na putik na iniba, 


29. Sa gayon nang Aking magawa siya at 
hiningahan siya ng Aking diwa, kayo ay 
bumagsak pababa, nakadapang tungo ang 
inyong mga sarili sa kanya. 


30. Kaya ang mga anghel ay bumagsak 
padapang nakatungo, lahat silang samasama, 


31. Maliban kay Iblis. Siya ay tumangging 
maging sa nakadapang tungo. 


32. Siya ay nagsabi: O Iblis! Anong 
nakasasakit sa iyong ikaw ay hindi sa 
nakadapang tungo? 


33. Siya ay nagsabi: Bakit ako dadapang 
tungo ang aking sarili sa isang makataong 
lyong nilikha galing sa putik ng magpapasong 
itim na putik na iniba? 


34. Siya ay nagsabi: Sa gayon humayo ka 
sa pangmasid simula ngayon, sapagka't 
talagang ikaw ay itinakwil. 


35. At O! ang sumpa ay magiging sa iyo 
hanggang sa Araw ng Paghuhukom. 


176 


36. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Pigilin ang parusa sa akin hanggang sa araw 
nang sila ay itaas. 


37. Siya ay nagsabi: Sa gayon O! ikaw ay 
sa mga yaong pinigil ang parusa, 


38. Hanggang sa takdang oras. 


39. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Sapagka't Ikaw ay nagpadala sa akin sa 
pagkaligaw, ako ay talagang magpapalamuti 
sa landas ng kamalian para sa kanila sa lupa, 
at magliligaw sa kanilang bawa't isa. 


40. Maliban sa ganyan sa kanilang tulad 
sa lyong tumpak na tapat manalig na mga 
tagapaglingkod. 


41. Siya ay nagsabi: Ito ay isang tamang 
pinatutunguhang nararapat sa Akin: 


42. O! para sa Aking mga tagapaglingkod, 
ikaw ay walang kapangyarihan sa ibabaw ng 
alinman sa kanila maliban sa ganyan sa 
nagmamatigas sa pagsunod sa iyo, 


43. At O! para sa lahat ng ganyan, 
Impiyerno ay magiging ang pangakong lugar. 


44. Ito ay may pitong pintuan, at bawa't 
pintuan ay may isang nakatakdang bahagi. 


45. O! ang mga yaong nagtakwil (sa 
masama) ay sa mga hardin at mga batis ng 
tubig. 


46. (At sinabi sa kanila): Pumasok sa mga 
itong mapayapa, ligtas. 


47. At Aming inalis ang anumang ngitngit 
na maaaring nasa kanilang mga dibdib. Bilang 
mga kapatid, harap sa harap, (sila ay 
namahinga) sa nakataas na mga 
pamahingahang upuan. 


48. Paghihirap ay hindi darating sa kanila 
doon, o sila ay paaalisin doon. 


49. Ipatalastas (O Muhamad) sa Aking 
mga tagapaglingkod na talagang Ako ay ang 
Mapagpatawad, ang Maawain, 


50. At ang Aking wakas ay ang malungkot 
na wakas. 


51. At sabihin sa kanila ang tungkol sa 
mga panauhin ni Abraham, 


52. (Paanong) nang sila ay dumating sa 
kanya, at nagsabi: Kapayapaan! - siya ay 
nagsabi: O! kami ay takot sa inyo! - 


53. Sila ay nagsabi: Huwag matakot! O! 
kami ay nagdala sa iyo ng mabuting mga 
pambungad ng isang batang lalaking may 
angking katalinuhan. 


54. Siya ay nagsabi: Kayo ba ay nagdala 
sa akin ng mabuting mga pambungad (ng 
isang anak na lalaki) samantalang ang 
tandang gulang ay umabot na sa akin? Para 
ano pa sa gayong kayo ay makapagdadala ng 
mabuting mga pambungad? 


55. Sila ay nagsabi: Kami ay nagdala sa 
iyo ng mabuting mga pambungad sa 
katotohanan. Kaya huwag kang maging sa 
mga walang pag-asa. 


56. Siya ay nagsabi: At sinong nawalan ng 
pag-asa sa awa ng kanyang Panginoon 
maliban sa mga yaong naligaw? 


57. Siya ay nagsabi: At pagkatapos ano 
ang inyong dahilang dito (kayo ay dumating), 
O kayong mga mensahero (ni Allah)? 


58. Sila ay nagsabi: Kami ay ipinadala sa 
isang kataong may kasalanan, 


59. (Lahat) maliban sa mag-anak ni Lot. 
Sila ay aming ililigtas bawa't isa, 


60. Maliban sa kanyang asawang babae: 
Aming ipinag-utos na siya (ang babae) ay 
maging sa mga yaong nagpaiwan sa likuran. 


61. At nang ang mga mensahero ay 
dumating sa mag-anak ni Lot, 


62. Siya ay nagsabi: O! kayo ay kataong 
hindi kilala (sa akin). 


177 


63. Sila ay nagsabi: Hindi, nguni't kami ay 
nagdala sa iyo niyang tungkol sa palagi nilang 
pinaglalabanan. 


64. At kami ay nagdala sa iyo ng 
Katotohanan, at O! kami ay talagang 
nagsasabi ng katotohanan. 


65. Kaya maglakbay kasama ang iyong 
kasambahay sa isang bahagi ng gabi, at 
sundan mo ang kanilang mga likuran. 
Pabayaang wala sa inyong pumihit patalikod, 
nguni't pumunta saanman kayo pag-utusan. 


66. At Aming ginawang pantay ang 
kalagayan sa kanyang ang ugat nila (ang 
gumawa ng mali) ay puputulin sa madaling 
araw. 


67. At ang mga tao ng lungsod ay 
dumating, nagsasaya sa balita (ng mga 
bagong dating). 


68. Siya ay nagsabi: O! sila ay aking mga 
panauhin. Huwag akong hamaking harapan! 


69. At tuparin ang inyong tungkulin kay 
Allah, at huwag akong kutyain! 


70. Sila ay nagsabi: Hindi ba namin 
ipinagbawal sa inyo (na makiharap) sa 
alinmang isa? 


71. Siya ay nagsabi: Narito ang aking mga 
anak na babae, kung kayo ay talagang 
gumagawa (sa gayon). 


178 


72. Sa buhay (O Muhamad) sila ay 
gumalaw na bulag sa bingit ng dumarating na 
kamatayan. 


73. Pagkatapos ang (Nakahihindik na) 
Sigaw ay lumampas sa kanila sa pagtaas ng 
araw. 


74. At Kami ay sumirang buo sa kanila, at 
Kami ay nagpaulan sa kanila ng mga bato ng 
pinainit na putik. 


75. O! sa loob noon talaga ay mga 
kababalaghan para sa mga yaong bumasa ng 
mga tanda. 


76. At O! ito ay nasa isang daang hindi pa 
napapawi. 


77. O! sa loob noon talaga ay isang 
kababalaghan para sa mga naniniwala. 


78. At ang mga namamalagi sa Kahuyan 
ay talagang mga gumagawa ng masama. 


79. Kaya Kami ay kumuha ng paghihiganti 
sa kanila, at O! silang dalawa ay nasa isang 
mataas na daang pantay sa pagtingin. 


80. At ang mga namamalagi sa Mabatong 
Lupain ay talagang nagtakwil sa (Aming) mga 
mensahero. 


81. At Kami ay nagbigay sa kanila ng 
Aming mga isiniwalat, nguni't sila ay salungat 
sa kanila. 


82. At sila ay dating tumatabas ng mga 
pamalagian sa mga bulubundukin, (sa loob 
noon sila ay namamalaging) ligtas. 


83. Nguni't ang (Nakahihindik na) Tawag 
ay lumampas sa kanila sa oras ng umaga. 


84. At iyang kanilang dating binibilang na 
kita ay hindi nila nagamit. 


85. Kami ay hindi lumikha ng mga langit at 
ng lupa at lahat na nasa pagitan nila maliban 
sa katotohanan, at O! ang Oras ay talagang 
dumarating. Kaya magpatawad, O Muhamad, 
na may isang mabiyayang pagpapatawad. 


86. O! ang iyong Panginoon! Siya ay ang 
Palagiang Paham na Lumikha. 


87. Kami ay nagbigay sa iyo ng pito sa 
malimit ulitin (na mga taludtod) at ng dakilang 
Kuran. 


88. Huwag pahirapan ang iyong mga mata 
diyan sa Aming ginawang ang ilang mag- 
asawang mga magkatambal sa kanila ay 
magtamasa, at huwag maging hapis sa 
kanilang kadahilanan, at ibaba ang iyong 
bagwis (sa kamuraan) para sa mga 
naniniwala. 


89. At sabihin: O! ako, kahi't ako, ay isang 
pantay na tagapagbabala, - 


90. Ganyang tulad sa Aming ipinadalang 
pababa para sa mga yaong gumagawa ng 
paghahati, 


91. Ang mga yaong pumilas ng Kuran sa 
mga bahagi. 


92. Sila, sa iyong Panginoon, ay Aming 
tatanunging bawa't isa, 


93. Sa anong kanilang dating ginagawa. 


94. Kaya ipahayag iyang ipinag-utos sa 
iyo, at lumayo sa mga sumasamba sa huwad. 


95. O! Kami ay nagtanggol sa iyo sa mga 
nangungutya, 


96. Na nagtaguyod ng ilang ibang 
maykapal kasama ni Allah. Nguni't sila ay 
darating sa pagkaalam. 


97. Aming nalalamang mabuting ang iyong 
dibdib paminsanminsan ay pinahihirapan ng 
anong kanilang sinasabi, 


98. Nguni't awitin ang papuri ng iyong 
Panginoon, at maging sa mga yaong 
gumawang dumapang tungo (sa Kanya). 


99. At paglingkuran ang iyong Panginoon 
hanggang sa ang hindi maiwasan ay dumating 
sa iyo. 


179 


SURA XVI 
ANG BUBUYOG 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang kautusan ni Allah ay darating 
padaan, kaya huwag ninyong hanaping 
padaliin ito. Karangalan at Kataasan ay 
maging Siya sa ibabaw ng Lahat na kanilang 
inihahambing (sa Kanya). 


2. Kanyang ipinadalang pababa ang mga 
anghel kasama ang Diwa ng Kanyang utos sa 
Kanyang ibig sa Kanyang mga 
tagapaglingkod, (nagsasabi): Magbigay ng 
babala sa sangkatauhang walang maykapal 
maliban sa Akin, kaya tuparin ang inyong 
tungkulin sa Akin. 


3. Siya ay lumikha ng mga langit at ng 
lupang may katotohanan. Maging Mataas 
Siyang itinaas sa ibabaw ng lahat na kanilang 
inihambing (sa Kanya). 


4. Siya ay lumikha ng tao galing sa isang 
patak ng likido, subali't masdan! siya ay isang 
lantad na kalaban. 


5. At ang bakahan ay Kanyang nilikha, 
doon kayo ay nagkaroon ng mainit na damit at 
mga paggamit, at doon kayo ay kumain; 


6. At sa loob noon ay kagandahan para sa 
inyo, nang inyong dalhin sila sa tahanan, at 


180 


nang inyong kinuha silang palabas sa 
pastulan. 


7. At sila ay nagbata ng inyong mga dala 
para sa inyo patungo sa isang lupaing hindi 
ninyo mararating na may malaking hirap sa 
inyong mga sarili, O! ang inyong Panginoon ay 
Puno ng Habag, Maawain. 


8. At mga kabayo at mga mola at mga 
buriko (ay Kanyang nilikha) upang kayo ay 
makasakay sa kanila, at bilang palamuti. At 
Kanyang nilikha iyang hindi ninyo alam. 


9. At kay Allah ay ang pinatutunguhan ng 
landas, at ang ilan (sa mga daan) ay 
pumuntang hindi tuwid. At kung Kanyang 
inibig, Kanyang magagabayan kayong lahat na 
matuwid. 


10. Siya itong nagpadalang pababa ng 
ulan galing sa langit, doon kayo ay may inumin 
at doon ay mga punongkahoy na doon kayo ay 
nagpadala ng inyong mga hayop upang 
magpastol. 


11. Kasama noon Kanyang ginawang ang 
pananim ay tumubo para sa inyo, at ang oliba 
at ang deitpalma at ang ubas at ang lahat ng 
uri ng bunga. O! sa loob nito talaga ay isang 
kababalaghan para sa mga taong nag-iisip. 


12. At Kanyang ginawang ang gabi at ang 
liwanag at ang araw at ang buwan ay maging 
tulong sa inyo, at ang mga bituin ay ginawang 
palasunod sa pamamagitan ng Kanyang utos. 
O! sa loob nito talaga ay mga kababalaghan 
para sa mga taong may pag-iisip. 


13. At anumang Kanyang nilikha para sa 
inyo sa lupang ibaibang mga kulay, O! sa loob 
noon talaga ay isang kababalaghan para sa 
mga taong kumuha ng pansin. 


14. At Siya itong gumawang ang dagat ay 
maging tulong upang kayo ay kumain ng 
sariwang laman galing doon, at magdala sa 
pangmasid galing doon ng mga palamuting 
inyong isinuot. At iyong nakita ang mga 
sasakyangdagat na dumaan dito upang kayo 
(ang sangkatauhan) ay makahanap ng 
Kanyang biyaya, at upang sana kayo ay 
makapagbigay ng pasasalamat. 


15. At Siya ay naghagis sa lupa ng 
matatag na mga buludundukin kaya ito ay 
hindi lumindol kasama ninyo, at mga batis at 
mga daan upang inyong matagpuan ang isang 
landas. 


16. At mga palatandaang lupain, at sa 
pamamagitan ng bituin sila ay nakatagpo ng 
isang landas. 


17. Siya ba sa gayong lumikha ay tulad sa 
kanyang hindi lumikha? Kayo ba sa gayon ay 
hindi makaalaala? 


18. At kung kayo ay bibilang ng tulong ni 
Allah, kayo ay hindi makatatanto nito. O! si 
Allah ay talagang Mapagpatawad, Maawain. 


19. At alam ni Allah iyang inyong itinago at 
iyang inyong inihayag. 


20. Ang mga yaong sa kanila, sila ay 
tumawag bukod kay Allah, ay lumikha ng wala, 
nguni't ang kanilang mga sarili ay nilikha. 


21. (Sila ay) patay, hindi buhay. At hindi 
nila alam kung kailan sila itataas. 


22. Ang inyong Maykapal ay Isang 
Maykapal. Nguni't para sa mga yaong hindi 
naniniwala sa Kabilangbuhay, ang kanilang 
mga puso ay umayaw na makaalam: 
sapagka't sila ay mayabang. 


23. Sa katunayan si Allah ay alam iyang 
kanilang ginawang nakatago at iyang kanilang 
inihayag. O! Siya ay hindi nagmamahal sa 
mayabang. 


24. At nang sinabi sa kanila: Ano ang 
isiniwalat ng inyong Panginoon? sila ay 
nagsabi: (Pawang) mga pabula ng mga tao sa 
katandaan, 


25. Upang sila ay makapagbata ng 
kanilang mga dalang walang bawas sa Araw 
ng Pagkabuhay, kasama ang ilang ano sa 
mga yaong kanilang iniligaw na walang 
kaalaman! A! kasamaan ay iyang kanilang 
binata! 


26. Ang mga yaong nauna sa kanila ay 
nagbalak, kaya si Allah ay nagpatama sa mga 
tuntungan ng kanilang gusali, at, pagkatapos 
ang bubong ay bumagsak pababa sa kanila 
galing sa itaas nila, at ang wakas ay dumating 
sa kanilang hindi nila alam. 


181 


27. Pagkatapos sa Araw ng Pagkabuhay, 
Siya ay hahamak sa kanila at magsasabi: 
Nasaan ang Aking mga katambal, na dahil sa 
kanila kayo ay sumalungat (sa aking 
Batayan)? Ang mga yaong binigyan ng 
kaalaman ay magsasabi: Paghamak sa araw 
na ito at kasamaan ay sa mga hindi 
naniniwala, 


28. Na ginawang mamatay ng mga anghel 
habang sila ay nagmamadali sa kanilang mga 
sarili. Pagkatapos sila ay gagawa ng buong 
pagsuko (nagsasabi): Kami ay dating hindi 
gumagawa ng alinmang mali. Hindi! Sa 
katunayan si Allah ay Tagaalam ng anong inyo 
dating ginagawa. 


29. Kaya pumasok sa mga pintuan ng 
Impiyerno, upang mamalagi sa loob noon 
kailanman. Nakahihindik talaga ang magiging 
pamalagian ng mapagmataas. 


30. At sinabi sa mga yaong nagtakwil (sa 
masama): Ano ang isiniwalat ng inyong 
Panginoon? Sila ay nagsabi: Mabuti. Para sa 
mga yaong gumawa ng mabuti sa daigdig na 
ito ay may isang (gantimpalang) mabuti at ang 
tahanan ng Kabilangbuhay ay magiging higit 
na mabuti. Nakasisiyang talaga ang magiging 
tahanan ng mga yaong nagtatakwil (sa 
masama) - 


31. Mga Hardin ng Edeng kanilang 
papasukin, sa ilalim ay mga ilog na 
dumadaloy, sa loob noon sila ay mayroon ng 
anong kanilang ibig. Sa gayon si Allah ay 
nagbibigay ng kabayaran sa mga yaong 
nagtatakwil (sa masama), 


32. Ang mga yaong ginawang mamatay ng 
mga anghel (nang sila ay) mabuti. Sila ay 


182 


nagsabi: Kapayapaan ay maging sa inyo! 
Pumasok sa Hardin dahil sa anong inyong 
dating ginagawa. 


33. Naghintay ba sila ng kahi't kaunti 
maliban kung ang mga anghel ay dumating sa 
kanila o ang utos ng iyong Panginoon ay 
dumating padaan? Tulad sa gayon ang mga 
yaon ay gumawa bago sa kanila. Si Allah ay 
hindi gumawa ng mali sa kanila, nguni't sila ay 
gumawa ng mali sa kanilang mga sarili, 


34. Kaya ang sama ng anong kanilang 
ginawa ay tumama sa kanila, at iyang dati 
nilang kinukutya ay pumalibot sa kanila. 


35. At ang mga sumasamba sa huwad ay 
nagsabi: Kung inibig ni Allah, hindi namin 
sinamba ang anuman bukod sa Kanya, kami 
at ang aming mga ama, o aming ipinagbawal 
ang anumang wala (na utos galing) sa Kanya. 
Tulad sa gayon ang mga yaon ay gumawa 
bago sa kanila. Ang mga mensahero ba ay 
pinamahala ng anuman maliban sa pantay na 
paghahatid (ng pahatid)? 


36. At talagang Aming itinaguyod sa 
bawa't bansa ang isang mensahero (na 
nagpapahayag): Paglingkuran si Allah at 
iwaksi ang maling mga maykapal. Pagkatapos 
ang ilan sa kanila ay (naroroong) 
pinatnubayan ni Allah, at ang ilan sa kanila ay 
(naroroong) sa kanila ang mali ay may 
makatarungang paghawak. Maglakbay lamang 
sa lupain at tingnan ang kalikasan ng 
kinalabasan para sa mga nagtatatwa! 


37. Kahi't na ikaw (O Muhamad) ay 
magmithi ng kanilang wastong batayan, 
gayundin si Allah ay talagang hindi 


papatnubay sa kanyang nagliligaw. Ang 
ganyan ay walang mga katulong. 


38. At sila ay sumumpa kay Allah ng 
kanilang pinakapambigkis na mga 
panunumpang si Allah ay hindi magtatayo sa 
kanyang namatay. Hindi, nguni't ito ay isang 
pangako (na bumibigkis) sa Kanya sa 
katotohanan, nguni't karamihan sa 
sangkatauhan ay hindi nakaaalam. 


39. (Sila ay dapat itayo), upang Siya ay 
makapagpaliwanag sa kanila niyang sa loob 
sila ay nagkaiba, at upang ang mga yaong 
hindi naniniwala ay makaalam na sila ay mga 
sinungaling. 


40. At ang Aming salita sa isang bagay, 
kung Aming inibig ito, ay Kami ay magsasabi 
lamang dito: Maging ganyan! at ito ay ganyan. 


41. At ang mga yaong naging mga takas 
para sa kadahilanan ni Allah matapos na sila 
ay maapi, Kami ay talagang magbibigay sa 
kanila ng mabuting pamalagian sa daigdig, at 
talagang ang gantimpala ng Kabilangbuhay ay 
higit na dakila, kung kanila lamang alam, 


42. (Sila) ang ganyang tulad sa matatag at 
naglagay ng kanilang pagtitiwala kay Allah. 


43. At kami ay hindi nagpadala (bilang 
Aming mga mensahero) bago sa iyo maliban 
sa mga taong Aming binigyan ng sigla - 
Tanungin ang mga tagasunod ng Alaala kung 
hindi ninyo alam ; — 


44. Kasama ang maliwanag na mga 
katibayan at mga kasulatan, at Aming 
isiniwalat sa iyo ang Alaala upang ikaw ay 
makapagpaliwanag sa sangkatauhan niyang 
isiniwalat para sa kanila, at sana sila ay 
makapag-isip. 


45. Sila bang nagbalak ng masamang mga 
gawa sa gayon ay ligtas na si Allah ay hindi 
gagawang ang lupa ay lumunok sa kanila, o 
ang wakas ay hindi darating sa kanila galing 
doon sa hindi nila alam? 


46. O Siya ay hindi kukuha sa kanila sa 
kanilang pagpunta roon at pagparito upang sa 
gayon ay walang pagtakas sa kanila? 


47. O Siya ay hindi kukuha sa kanilang 
may isang untiunting pag-aaksaya? O! ang 
iyong Panginoon ay talagang Puno ng Habag, 
Maawain. 


48. Hindi ba nila napagmasdan ang lahat 
ng mga bagay na nilikha ni Allah, paanong ang 
kanilang mga anino ay humilig sa kanan at sa 
kaliwa, gumagawa ng pagdapang tungo kay 
Allah, at sila ay mapagpakumbaba? 


49. At kay Allah ay dumadapang tungo 
ang anumang nasa mga langit at anumang 
nasa lupa sa nabubuhay na mga nilalang, at 
mga anghel din, at sila ay hindi mayabang. 


50. Sila ay takot sa kanilang Panginoon sa 
ibabaw nila, at gumagawa ng anong 
ipinagagawa sa kanila. 


183 


51. Si Allah ay nagsabi: Huwag pumili ng 
dalawang maykapal. Mayroon lamang Isang 
Maykapal. Kaya sa Akin, Akin lamang, maging 
takot na mapitaganan. 


52. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at nasa lupa at ang 
pagsamba ay sa Kanya kailanman. Kayo ba 
sa gayon ay matatakot sa alinmang iba bukod 
kay Allah? 


53. At anumang ginhawang inyong 
tinatamasa, ito ay galing kay Allah. 
Pagkatapos, kapag ang kamalasan ay umabot 
sa inyo, sa Kanya kayo ay tumatawag para 
tulungan. 


54. At pagkatapos, kapag Kanyang maalis 
sa inyo ang kamalasan, masdan! isang lupon 
sa inyo ang naghambing ng mga katambal sa 
kanilang Panginoon, 


55. Upang magtatwa niyang Aming 
ibinigay sa kanila. Pagkatapos, magtamasa sa 
buhay (habang inyong magagawa), sapagka't 
kayo ay darating sa pagkaalam. 


56. At sila ay nagtakda ng isang bahagi 
niyang Aming ibinigay sa kanila patungo sa 
anong kanilang hindi nalalaman. Kay Allah! 
kayo talaga ay tatanungin tungkol sa (lahat ng) 
inyong dating tinutuklas. 


57. At sila ay nagtakda kay Allah ng mga 
anak na babae - Siya ay maging marangal! - 
at para sa kanilang mga sarili ang anong 
kanilang minithi, 


184 


58. Kapag kung ang isa sa kanila ay 
tumanggap ng mga pambungad ng 
kapanganakan ng isang babae, ang kanyang 
mukha ay nananatiling maitim, at siya ay galit 
sa kalooban. 


59. Siya ay nagtago sa kanyang sarili sa 
katao dahil sa sama niyang doon siya ay 
nagkaroon ng mga pambungad, (nagtatanong 
sa kanyang sarili): Kanya ba itong kukupkupin 
sa paghamak, o ililibing ito sa ilalim ng alabok? 
Talagang ang kasamaan ay ang kanilang 
paghuhukom. 


60. Para sa mga yaong hindi naniniwala sa 
Kabilangbuhay ay isang masamang katulad, at 
ang kay Allah ay ang Dakilang Katulad. Siya 
ay ang Makapangyarihan, ang Paham. 


61. Kung si Allah ay kumuha sa 
sangkatauhang gumawa ng tungkulin para sa 
kanilang maling ginagawa, Siya ay hindi mag- 
iiwan dito ng isang nabubuhay na nilalang, 
nguni't Siya ay nagpaliban ng parusa sa kanila 
sa isang takdang wakas, at nang ang kanilang 
wakas ay dumating, sila ay hindi makapipigil 
(dito) ng isang oras o (kaya ay) 
makapagpapaaga (nito). 


62. At sila ay nagtakda kay Allah niyang 
hindi nila (kanilang mga sarili) ibig, at ang 
kanilang mga dila ay nagpaliwanag ng 
kasinungalingang ang higit na mabuting 
bahagi ay magiging kanila. Talagang ang 
kanila ay magiging ang Apoy at sila ay 
iiwanan. 


63. Kay Allah, Kami talaga ay nagpadala 
ng mga mensahero sa mga bansa bago sa 
iyo, nguni't ang demonyo ay gumawa sa 
kanilang mga gawang parang makatarungan 


sa kanila. Kaya siya ay ang kanilang 
tagatangkilik sa araw na ito, at ang kanila ay 
magiging isang masakit na wakas. 


64. At Kami ay nagsiwalat ng Kasulatan sa 
iyo lamang upang ikaw ay makapagpaliwanag 
sa kanila niyang sa loob noon sila ay 
nagkaiba, at (bilang) isang batayan at isang 
awa para sa isang mga taong naniniwala. 


65. Si Allah ay nagpadalang pababa ng 
ulan galing sa langit at kasama doon ay 
bumuhay sa lupa matapos ang kamatayan 
nito. O! sa loob nito ay talagang isang 
kababalaghan para sa isang kataong 
nakikinig. 


66. At O! sa bakahan ay may isang aral 
para sa inyo. Kami ay nagbigay sa inyo upang 
inumin niyang nasa kanilang mga tiyang sa 
pagitan ang dumi at ang dugo, dalisay na 
gatas na masarap sa mga umiinom. 


67. At sa mga bunga ng deitpalma, at mga 
ubas, doon kayo ay kumuha ng matapang na 
inumin at mabuting pagkain din. O! sa loob 
noon talaga ay isang kababalaghan para sa 
mga taong may pag-iisip. 


68. At ang iyong Panginoon ay nagbigay 
ng sigla sa bubuyog, nagsasabi: Pumili ka ng 
mga pamalagian sa mga bulubundukin, at sa 
mga punongkahoy, at diyan sa kanilang 
itinatakip. 


69. Pagkatapos kumain sa lahat ng mga 
bunga, at sumunod sa mga landas ng iyong 
Panginoon, ginawang pantay (para sa iyo). 
Doon dumating sa pangmasid galing sa 
kanilang mga tiyan ang isang inuming ibaibang 


kulay, sa loob noon ay pampagaling para sa 
sangkatauhan. O! sa loob nito ay talagang 
isang kababalaghan para sa mga taong nag- 
iisip. 


70. At si Allah ang lumikha sa inyo, 
pagkatapos ay gumawa sa inyong mamatay, 
at sa inyo ay siyang dinalang pabalik sa 
pinakahamak na katayuan ng buhay, sa gayon 
siya ay walang nalalaman matapos (na 
magkaroon) ng kaalaman. O! si Allah ay 
Tagaalam, Makapangyarihan. 


71. Atsi Allah ay tumangkilik sa ilan sa 
inyo sa ibabaw ng mga iba sa laang 
pangkinabukasan. Ngayon ang mga yaong 
higit na tinangkilik ay walang kaparaanang 
makapagbibigay ng kanilang laang 
pangkinabukasan sa mga yaong (mga aliping) 
pag-aari ng kanilang mga kanang kamay, 
upang sila ay maging pantay sa kanila tungkol 
doon. Ito ba sa gayon ay ang pabuya ni Allah 
na kanilang itinatatwa? 


72. At si Allah ay nagbigay sa inyo ng mga 
asawang babae sa inyong sariling uri, at 
nagbigay sa inyo, galing sa inyong mga 
asawang babae, ng mga anak na lalaki at 
babae, at mga apo, at gumawa ng laang 
pangkinabukasan ng mabuting mga bagay 
para sa inyo. Sa gayon sa pagpapahalaga ba 
sa sarili kaya sila naniniwala at sa pabuya ni 
Allah kaya sila ay hindi naniniwala? 


73. At sila ay sumamba bukod kay Allah 
niyang walang pagmamay-ari ng laang 
pangkinabukasang anuman para sa kanila 
galing sa mga langit o sa lupa, o mayroon 
silang (kanilang sinasambang) alinmang 
kapangyarihan. 


185 


74. Kaya huwag maghambing ng mga 
katulad kay Allah. O! si Allah ay nakaaalam, 
kayo ay hindi nakaaalam. 


75. Si Allah ay naghambing ng isang 
katulad: (sa isang kamay) isa (lamang) pag- 
aaring alipin, na may hawak sa wala, at (sa 
kabilang kamay) isang Aming pinagkalooban 
ng isang makatarungang laang 
pangkinabukasan galing sa Amin, at siya ay 
gumugol doong palihim at lantaran. Sila ba ay 
magkapantay? Papuri ay maging kay Allah! 
Nguni't karamihan sa kanila ay hindi 
nakaaalam. 


76. At si Allah ay naghambing ng isang 
katulad: Dalawang tao, isa sa kanila ay pipi, na 
may hawak sa wala, at siya ay isang pahirap 
sa nagmamay-ari sa kanya; saanman siya 
mag-utos sa kanyang magpunta, siya ay 
walang dalang mabuti. Siya ba ay kapantay ng 
isang humihimok sa katarungan at sumusunod 
sa isang tuwid na landas (ng ugali)? 


77. At kay Allah ang pagmamay-ari ng 
Hindi Nakikita sa mga langit at sa lupa, at ang 
bagay ng Oras (ng Wakas) ay tulad lamang sa 
isang pagkurap ng mata, o ito ay higit na 
malapit pa. O! si Allah ay Kayang gumawa ng 
lahat ng mga bagay. 


78. At si Allah ay nagdala sa inyo sa 
pangmasid galing sa mga sinapupunan ng 
inyong mga inang walang nalalaman, at 
nagbigay sa inyo ng pandinig at paningin at 
mga puso upang sana kayo ay makapagibigay 
ng pasasalamat. 


79. Hindi ba nila nakita ang mga ibong 
masunurin sa gitna ng hangin? Walang 
humahawak sa kanila maliban kay Allah. O! sa 


186 


loob nito, talaga, ay mga kababalaghan para 
sa isang mga taong naniniwala. 


80. At si Allah ay nagbigay sa inyo ng 
inyong mga tahanan bilang isang pamalagian, 
at nagbigay sa inyo rin, sa mga balat ng 
bakahan, ng mga tahanang inyong 
natagpuang magaan (dalhin) sa araw ng 
paglisan at sa araw ng pagtatayo ng himpilan, 
at sa kanilang lana at kanilang manipis na 
balahibo at kanilang buhok, ng pinalamutiang 
damit at ginhawa para sa isang sumandali. 


81. At si Allah ay nagbigay sa inyo, diyan 
sa Kanyang nilikha, ng kanlungan sa araw, at 
nagbigay sa inyo ng mga lugar na kublihan sa 
mga bundok, at nagbigay sa inyo ng mga 
damit pangtaas upang alisin ang init sa inyo, at 
mga damit (ng panandata) upang iligtas kayo 
sa inyong sariling walang isipang lakas ng 
loob. Sa gayon Kanyang tinumpak ang 
Kanyang tulong sa inyo, upang kayo ay 
makasuko (sa Kanya). 


82. Pagkatapos, kung sila ay pumihit 
palayo, ang iyong tungkulin (O Muhamad) ay 
pantay na paghahatid lamang (ng pahatid). 


83. Sila ay nakaaalam ng tulong ni Allah at 
pagkatapos ay nagtatwa nito. Karamihan sa 
kanila ay mga walang utang na loob. 


84. At (isipin ninyo) ang araw nang Aming 
itayong pataas ng bawa't bansa ang isang 
saksi, sa gayon walang pahintulot para sa mga 
hindi naniniwala, o sila ay payagang gumawa 


ng mga pagpapalit. 


85. At nang ang mga yaong gumawa ng 
mali ay nagmasid sa wakas, ito ay hindi 


gagawing magaan para sa kanila, o sila ay 
pipigilan ng parusa. 


86. At nang ang mga yaong naghambing 
ng mga katambal kay Allah ay nagmasid sa 
mga yaong ginawa nilang mga katambal, sila 
ay magsasabi: Aming Panginoon! ang mga ito 
ay ang aming mga ginawang (Iyong) katambal 
na sa kanila kami ay dating nananawagan sa 
halip na sa Iyo. Nguni't sila ay maghahagis sa 
kanila ng salita: O! kayo talaga ay mga 
sinungaling. 


87. Alinmang kanilang ihandog kay Allah 
ay pagsuko sa araw na iyon, at lahat na 
kanilang dating tinutuklas ay bumigo sa kanila. 


88. Para sa mga yaong hindi naniniwala at 
nag-alis (sa mga tao) galing sa landas ni Allah, 
Kami ay nagdagdag ng wakas sa wakas 
sapagka't sila ay naghasik ng kasamaan. 


89. At (isipin ninyo) ang araw nang Aming 
itayo sa bawa't bansa ang isang saksi laban 
sa kanila sa kanilang sariling katao, at Aming 
dinala ka (Muhamad) bilang isang saksi laban 
sa mga ito. At Aming isiniwalat ang Kasulatan 
sa iyo bilang isang paglalahad ng lahat na 
mga bagay at isang batayan at isang awa at 
mabuting mga pambungad para sa mga yaong 
sumuko (kay Allah). 


90. O! si Allah ay humihimok sa 
katarungan at kabaitan, at pagbibigay sa 
kaanak, at nagbabawal sa kalaswaan at 
pagkasuklam at kasamaan. Siya ay 
nagpapayo sa inyo upang kayo ay kumuha ng 
pansin. 


91. Tuparin ang kasunduan ni Allah nang 
kayo ay nakipagkasundo dito, at huwag sirain 
ang inyong mga panunumpa matapos ang 
pagpapatunay sa mga ito, at matapos ninyong 
gawing pangkatiyakan si Allah sa ibabaw 
ninyo. O! si Allah ay alam ang anong inyong 
ginagawa. 


92. At huwag maging tulad sa kanya (ang 
babae) na naghiwalay ng sinulid, matapos 
niyang gawin itong matibay, sa manipis na 
mga hibla, ginagawa ang inyong mga 
panunumpang isang pandaraya sa pagitan 
ninyo dahil sa isang bansang higit na marami 
kaysa (iba pang) bansa. Si Allah ay sumubok 
lamang sa inyo sa pamamagitan noon, at Siya 
talaga ay magpapaliwanag sa inyo sa Araw ng 
Pagkabuhay niyang sa loob noon kayo ay 
nagkaiba. 


93. Kung inibig ni Allah Kanyang gagawin 
kayo (lahat) na isang bansa, nguni't Kanyang 
iniwang ligaw ang Kanyang ibig at 
pinatnubayan ang Kanyang ibig, at kayo sa 
katunayan ay tatanungin ng anong inyong 
dating ginagawa. 


94. Huwag gawin ang inyong mga 
panunumpang isang pandaraya sa pagitan 
ninyong baka ang isang paa ay dumulas 
matapos ang pagiging matatag na 
pagkakatanim, at kayo ay titikim ng kasamaan 
sa gaano ninyong paglalayo (sa mga tao) 
galing sa landas ni Allah, at ang inyo ay 
magiging isang nakahihindik na wakas. 


95. At huwag bumili ng isang maliit na kita 
kapalit ng kasunduan ni Allah. O! iyang kay 
Allah ay higit na mabuti para sa inyo, kung 
inyo lamang alam. 


187 


96. Iyang inyo ay talagang mawawala, at 
iyang kay Allah ay tatagal. At talagang Kami 
ay magbabayad sa mga yaong matatag ng 
isang kabayarang nababagay sa 
pinakamagaling sa anong kanilang dating 
ginagawa. 


97. Sinumang gumawa ng matuwid, lalaki 
man o babae, at isang naniniwala, siya talaga 
ay Aming mamadaliin sa mabuting buhay, at 
Kami ay magbabayad sa kanilang ganyan ng 
isang kabayarang nababagay sa 
pinakamagaling sa anong kanilang dating 
ginagawa. 


98. At kapag ikaw ay bumigkas ng Kuran, 
humanap ng kublihan kay Allah laban kay 
Satanas, ang itinakwil. 


99. O! siya ay walang kapangyarihan sa 
ibabaw ng mga yaong naniniwala at 
naglalagay ng pagtitiwala sa kanilang 
Panginoon. 


100. Ang kanyang kapangyarihan ay sa 
ibabaw lamang ng mga yaong gumawa ng 
isang kaibigan sa kanya, at ang mga yaong 
naghambing ng mga katambal sa Kanya 
(Allah). 


101. At nang Kami ay maglagay ng isang 
isiniwalat kapalit ng (isa pang) isiniwalat, - at 
si Allah ay alam ang pinakamabuti sa anong 
Kanyang isiniwalat - sila ay nagsabi: O! ikaw 
ay tumutuklas lamang. Karamihan sa kanila ay 
hindi nakaaalam. 


102. Sabihin: Ang banal na Diwa ay 
nagsiwalat nito galing sa inyong Panginoong 
may katotohanan, upang ito ay 


188 


makapagpatunay ng (pananalig ng) mga 
yaong naniniwala, at bilang batayan at 
mabuting mga pambungad para sa mga yaong 
sumuko (kay Allah). 


103. At Aming alam na mabuting sila ay 
nagsabi: Isang tao lamang ang nagturo sa 
kanya. Ang talumpati niyang sila ay maling 
nagparamdam ay kakaiba, at ito ay maliwanag 
na talumpating Arabika. 


104. O! ang mga yaong hindi naniniwala 
sa mga isiniwalat ni Allah, si Allah ay hindi 
magpapatnubay sa kanila at ang kanila ay 
magiging isang masakit na wakas. 


105. Sila lamang na tumuklas ng 
kasinungalingan ang hindi naniniwala sa mga 
isiniwalat ni Allah, at sila ay ang mga 
sinungaling. 


106. Sinumang hindi naniniwala kay Allah 
matapos ang kanyang paniniwala - maliban sa 
kanyang pinilit doon at ang kanyang puso ay 
nasisiyahan pa rin sa Pananalig - nguni't 
nakatagpo ng kaluwagan ng dibdib sa hindi 
paniniwala: sa kanila ay ang galit galing kay 
Allah. Ang kanila ay magiging isang 
nakahihindik na wakas. 


107. Iyan ay sapagka't sila ay pumili ng 
buhay sa daigdig sa halip na sa 
Kabilangbuhay, at sapagka't si Allah ay hindi 
pumapatnubay sa mga hindi naniniwalang 
katao. 


108. Ang ganyan ay silang ang mga puso 
at mga tenga at mga mata ay tinakpan ni 
Allah. At ang ganyan ay ang walang pansin. 


109. Talagang sa Kabilangbuhay sila ay 
ang mga talunan. 


110. Pagkatapos O! ang iyong Panginoon 
- para sa mga yaong naging mga takas 
matapos silang usigin, at pagkatapos ay 
lumaban at matatag - O! ang iyong Panginoon 
pagkatapos (para sa kanila) ay talagang 
Mapagpatawad, Maawain, 


111. Sa Araw nang ang bawa't kaluluwa ay 
darating na nagmamakaawa para sa sarili nito, 
at ang bawa't kaluluwa ay bibigyan ng 
kabayaran sa anong ginawa nito, at sila ay 
hindi gagawan ng mali. 


112. Si Allah ay naghambing ng isang 
katulad: isang kabayanang namamalagi sa 
katiwasayan at kasiyahang mabuti, ang laang 
pangkinabukasan nito ay dumarating ditong 
masagana galing sa bawa't panig, nguni't ito 
ay walang pasasalamat sa mga tulong ni 
Allah, kaya ginawa ni Allah itong makaranas 
ng kasuotang mahirap, at takot dahil sa anong 
kanilang dating ginagawa. 


113. At talagang may dumating sa 
kanilang isang mensahero galing sa kanila, 
nguni't sila ay nagtatwa sa kanya, at sa gayon 
ang pahirap ay kumuha sa kanila habang sila 
ay mga gumagawa ng mali. 


114. Kaya kumain ng makatarungan at 
mabuting pagkaing inilaan sa kinabukasan ni 
Allah para sa inyo, at pasalamatan ang biyaya 
ng inyong Panginoon kung Siya itong inyong 
pinaglilingkuran. 


115. Siya ay nagbawal lamang para sa 
inyo ng naaagnas na laman ng patay na hayop 


at dugo at laman ng baboy at iyang pinatay sa 
paghahandog sa pangalan ng alinmang iba 
maliban kay Allah: nguni't siyang itinulak doon, 
hindi sa paghahanap o sa pagsuway, O! sa 
gayon si Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


116. At huwag magsalita, tungkol diyan sa 
pinagingdapat ng inyong sariling mga dila 
(bilang malinis o hindi malinis), ng 
kasinungalingan: "Ito ay makatarungan, at ito 
ay bawal," sa gayon kayo ay tumuklas ng 
isang kasinungalingan laban kay Allah. O! ang 
mga yaong tumuklas ng isang kasinungalingan 
laban kay Allah ay hindi magtatagumpay. 


117. Isang madaliang kaligayahan (ang 
magiging kanila): at kanila ang isang masakit 
na wakas. 


118. At sa mga yaong mga Hudyo, Kami 
ay nagbawal niyang Aming isinalaysay na sa 
iyo. At Kami ay hindi gumawa ng mali sa 
kanila, nguni't sila ay dating gumagawa ng 
mali sa kanilang mga sarili. 


119. Pagkatapos O! ang iyong Panginoon 
- para sa mga yaong gumawa ng kasamaan 
sa kamangmangan at pagkatapos ay nagsisi 
at nagbago - O! (para sa kanila) ang iyong 
Panginoon pagkatapos ay talagang 
Mapagpatawad, Maawain. 


120. O! si Abraham ay isang bansang 
masunurin kay Allah na sa kalikasan ay 
matuwid, at siya ay hindi sa mga sumasamba 
sa huwad, 


121. Mapagpasalamat para sa kanyang 
mga biyaya, Siya ay pumili sa kanya at Siya ay 


189 


pumatnubay sa kanya patungo sa isang tuwid 
na landas. 


122. At Kami ay nagbigay sa kanya ng 
mabuti sa daigdig, at sa Kabilangbuhay siya 
ay matuwid. 


123. At pagkatapos Kami ay nagbigay ng 
pampasigla sa iyo (Muhamad, nagsasabi): 
Sundin ang pagsamba ni Abraham, bilang 
isang sa kalikasan ay matuwid. Siya ay hindi 
sa mga sumasamba sa huwad. 


124. Ang Sabado ay itinakda lamang para 
sa mga yaong umiba tungkol dito, at O! ang 
iyong Panginoon ay huhukom sa pagitan nila 
sa Araw ng Pagkabuhay tungkol diyang sa 
loob noon sila ay dating umiiba. 


125. Tumawag sa landas ng iyong 
Panginoong may katalinuhan at 
makatarungang paghimok, at makipagtalo sa 
kanila sa mabuting paraan. O! ang iyong 
Panginoon ay Pinakanakababatid sa kanyang 
naligaw sa Kanyang landas, at Siya ay 
Pinakanakababatid sa mga yaong pumupunta 
sa matuwid. 


126. Kung kayo ay magpaparusa, sa 
gayon magparusa tulad diyang sa 
pamamagitan noon kayo ay pinahirapan. 
Nguni't kung kayo ay magbatang may tiyaga, 
talagang ito ay higit na mabuti para sa 
matiyaga. 


127. Magbata kang may tiyaga (O 
Muhamad), ang iyong pagbabata ay sa tulong 
lamang ni Allah. Huwag maghinagpis para sa 
kanila, at huwag maging nasa kaguluhan dahil 
diyan sa kanilang binalak. 


190 


128. O! si Allah ay sa mga yaong 
tumutupad ng kanilang tungkulin sa Kanya at 
mga yaong mga gumagawa ng mabuti. 


SURA XVII 
ANG MGA ANAK NI ISRAEL 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Pinarangalan Siyang nagdala sa 
Kanyang tagapaglingkod sa gabi galing sa 
Banal na Lugar ng Pagsamba patungo sa 
Malayong Lugar ng Pagsambang ang 
magkakalapit na mga naninirahan doon ay 
Aming pinagpala, upang Kami ay 
makapagpakita sa kanya ng Aming mga 
palatandaan! O! Siya, Siya lamang, ay ang 
Tagarinig, ang Tagamasid. 


2. Kami ay nagbigay kay Moses ng 
Kasulatan, at Kami ay nagtakda dito ng isang 
batayan para sa Mga Anak ni Israel, 
nagsasabi: Huwag pumili ng tagapangalaga 
bukod sa Akin. 


3. (Sila ay) ang binhi ng mga yaong Aming 
dinala (sa sasakyangdagat) kasama ni Noa. O! 
siya ay isang mapagpasalamat na 
tagapaglingkod. 


4. At Kami ay nagbigay ng (maliwanag na) 
babala para sa Mga Anak ni Israel sa 
Kasulatan: Kayo talaga ay gagawa ng 
kasamaan sa lupa ng makalawa, at kayo ay 
may katapangang kikilos na may malaking 
kayabangan. 


5. Kaya nang ang panahon para sa una sa 
dalawa ay dumating, Kami ay gumising laban 
sa inyo ng mga tagapaglingkod Naming may 
kahangahangang kapangyarihang puminsala 
sa (inyong) mga tahanan, at ito ay isang 
panakot na ginawa. 


6. Pagkatapos Kami ay nagbigay sa inyo 
ng Pagbabalik laban sa kanila, at Kami ay 
tumulong sa inyo sa kayamanan at mga anak 
at gumawa sa inyong higit sa pakikidigma, 


7. Nagsasabi: Kung kayo ay gumawa ng 
mabuti, kayo ay gumawa ng mabuti para sa 
inyong sariling mga kaluluwa, at kung kayo ay 
gumawa ng masama, ito ay para sa kanila (sa 
tulad na pangyayari). Kaya nang ang panahon 
para sa pangalawa (sa mga paghuhukom) ay 
dumating, (Aming ginising laban sa inyo ang 
mga iba sa Aming mga tagapaglingkod) upang 
puminsala sa inyo, at pumasok sa Dalanginan 
tulad sa sila ay pumasok dito sa unang 
pagkakataon, at pumuntang may pagkawasak 
sa lahat na bumagsak sa kanilang 
kapangyarihan. 


8. Maaaring ang inyong Panginoon ay 
magkakaroon ng awa sa inyo, nguni't kung 
inyong ulitin (ang kasalanan), Aming uulitin 
(ang kaparusahan), at Kami ay nagtakda ng 
Impiyerno bilang isang kulungan para sa mga 
hindi naniniwala. 


9. O! itong Kuran ay pumapatnubay diyan 
sa pinakatuwid, at nagbibigay ng mga 
pambungad sa mga naniniwalang gumagawa 
ng mabuting mga gawa upang ang kanila ay 
maging isang dakilang gantimpala. 


10. At ang mga yaong hindi naniniwala sa 
Kabilangbuhay, para sa kanila Kami ay 
naghanda ng isang masakit na wakas. 


11. Ang tao ay dumalangin para sa 
masama, tulad sa siya ay dumalangin para sa 
kabutihan: sapagka't ang tao ay palaging 
nagmamadali. 


12. At Kami ay nagtakda sa gabi at sa 
araw ng dalawang kababalaghan. Pagkatapos 
Aming ginawa ang kadilimang kababalaghan 
ng gabi, at Aming ginawang kababalaghan ng 
araw ang pagbibigay ng paningin, upang kayo 
ay makahanap ng biyaya galing sa inyong 
Panginoon, at kayo ay makaalam ng pagbilang 
ng mga taon, at ng pagtanto: at bawa't isa ay 
Aming ipinaliwanag na may isang malinaw na 
pagpapaliwanag. 


13. At ang mangyayari sa bawa't tao ay 
Aming ikinabit sa kanyang sariling leeg, at 
Kami ay magdadala sa pangmasid para sa 
kanya sa Araw ng Pagkabuhay ng isang aklat 
na kanyang matatagpuang maluwang na 
bukas. 


14. (At sasabihin sa kanya): Basahin ang 
iyong (sariling) talaan. Ang iyong kaluluwa ay 
sapat bilang tagatanto laban sa iyo sa araw na 
ito. 


15. Sinumang pumunta sa matuwid, ito ay 
para lamang (sa kabutihan) ng kanyang 
sariling kaluluwang siya ay pumunta sa 
matuwid, at sinumang magkamali, nagkamali 
lamang sa sakit nito. Walang may dalang 
kaluluwa ang makapagbabata ng dala ng isa 
pa. Kami ay hindi magpaparusa hanggang sa 
Kami ay makapagpadala ng isang mensahero. 


191 


16. At sa panahong Aming minithing 
wasakin ang isang kabayanan, Aming 
ipinadala (sa pasimula) ang kautusan sa katao 
nitong nabubuhay na matiwasay, subali't sila 
ay gumawa ng kinasusuklaman sa loob noon, 
at kaya ang salita (ng wakas) ay nagkaroon ng 
bunga para sa kanila, at Amin silang nilipol na 
may buong pagkalipol. 


17. Gaanong karaming mga salinlahi ang 
Aming winasak simula kay Noa! At si Allah ay 
sapat bilang Tagaalam at Tagamasid ng mga 
kasalanan ng Kanyang mga tagapaglingkod. 


18. Sinumang magmithi niyan (ang buhay) 
na nagmamadaling palayo, Kami ay nagpadali 
para sa kanya sa loob noon niyang Aming ibig 
para sa Aming ibig. At pagkatapos Kami ay 
nagtakda para sa kanya ng Impiyerno, siya ay 
magtitiis ng init doon, isinumpa, itinakwil. 


19. At sinumang magmithi ng 
Kabilangbuhay at magsikap para ditong may 
kailangang pagpupunyagi, sa pagiging isang 
naniniwala, - para sa ganyan, ang kanilang 
pagpupunyagi ay nakatagpo ng tangkilik (sa 
kanilang Panginoon). 


20. Bawa't isa ay Aming binigyan ng 
kailangan, mga ito at mga yaon kapwa, galing 
sa biyaya ng iyong Panginoon. At ang biyaya 
ng iyong Panginoon kailanman ay hindi 
malalagyan ng harang. 


21. Tingnan kung paanong Kami ay 
nagtangi sa isa sa ibabaw ng isa pa, at 
talagang ang Kabilangbuhay ay magiging higit 
na malaki sa mga antas at higit na malaki sa 
pagtatangi. 


192 


22. Huwag magtaguyod kasama ni Allah 
ng alinmang ibang maykapal (O tao!) at baka 
ikaw ay umupong may sumbat, pinabayaan. 


23. Ang inyong Panginoon ay nag-utos na 
kayo ay sumamba sa wala maliban sa Kanya, 
at (kayo ay magpakita) ng kabaitan sa mga 
magulang. Kung ang isa sa kanila o silang 
dalawa ay umabot sa tandang gulang kasama 
ninyo, huwag sabihing "Nakakahiya" sa kanila 
o itulak sila, nguni't kausapin sila ng isang 
kaayaayang salita. 


24. At ibaba sa kanila ang bagwis ng 
pagsuko sa pamamagitan ng awa, at sabihin: 
Aking Panginoon! Magkaroon ng awa sa 
kanilang dalawa tulad sa sila ay nangalaga 
para sa akin nang ako ay maliit pa. 


25. Ang inyong Panginoon ay 
pinakanakababatid ng anong nasa inyong mga 
isip. Kung kayo ay matuwid, sa gayon O! Siya 
ay palaging Mapagpatawad sa mga yaong 
pumihit (sa Kanya). 


26. Ibigay sa kaanak ang nararapat sa 
kanila, at sa nangangailangan, at tulad (rin) sa 
naglalakbay, at huwag lumustay (ng inyong 
kayamanan) sa kahalayan. 


27. O! ang mga manlulustay ay talagang 
mga kapatid na lalaki ng mga demonyo, at ang 
demonyo ay palaging isang walang utang na 
loob sa kanyang Panginoon. 


28. Nguni't kung kayo ay pumihit palayo sa 
kanila, humahanap ng awa sa inyong 
Panginoon, para doon kayo ay umaasa, sa 
gayon mangusap sa kanila ng isang 
makatarungang salita. 


29. At huwag pabayaang ang inyong 
kamay ay maitanikala sa inyong leeg o 
bumukas itong may isang buong pagkabukas, 
baka kayo ay umupong sinumbatan, 
hinubaran. 


30. O! ang inyong Panginoon ay nagpalaki 
ng laang pangkinabukasan para sa Kanyang 
ibig, at nagpakipot nito (para sa Kanyang ibig). 
O, Siya ay palaging Tagaalam, Tagamasid ng 
Kanyang mga tagapaglingkod. 


31. Huwag paslangin ang inyong mga 
anak, natatakot sa isang pagkahulog sa 
kahirapan, Kami ay maglalaan ng 
pangkinabukasan para sa kanila at para sa 
inyo. O! ang pagpaslang sa kanila ay malaking 
kasalanan. 


32. At huwag pumuntang malapit sa 
pakikiapid. O! ito ay isang nakasusuklam at 
isang masamang landas. 


33. At huwag pumaslang ng buhay na 
ipinagbawal ni Allah maliban sa matuwid. 
Sinumang pinaslang ng mali, Kami ay 
nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang 
tagapagmana, nguni't huwag pabayaan siyang 
gumawa ng pagmamalabis sa pagpaslang. 
Talagang siya ay tutulungan. 


34. Huwag pumuntang malapit sa 
kayamanan ng ulila maliban diyan sa higit na 
mabuti hanggang sa siya ay dumating sa 
kalakasan, at tuparin ang kasunduan. O! sa 
kasunduan ito ay tatanungin. 


35. Punuin ang sukat kung kayo ay 
sumukat, at tumimbang sa isang wastong 


timbangan, iyan ay pagsunod, at higit na 
mabuti sa katapusan. 


36. (O tao), huwag sundin iyang doon ikaw 
ay walang kaalaman. O! ang pandinig at ang 
paningin at ang puso - sa bawa't isa sa mga 
ito ay tatanungin ito. 


37. At huwag lumakad sa lupang labis ang 
saya. O! ikaw ay hindi makapagtatali sa lupa, 
o ikaw ay makauunat sa taas ng mga 
bulubundukin. 


38. Ang kasamaan ng lahat ng iyan ay 


kinapopootan sa paningin ng iyong Panginoon. 


39. Ito ay (bahagi niyang) katalinuhang 
kasama doon ang iyong Panginoon ay 
nagbigay ng pampasigla sa iyo (O Muhamad). 
At huwag magtaguyod kasama ni Allah ng 
alinmang ibang maykapal, baka ikaw ay 
maging itinapon sa Impiyernong sinumbatan, 
pinabayaan. 


40. Ang inyong Panginoon ba sa gayon ay 
nagtangi sa inyo (O mga tao ng Meka) sa 
pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng mga 
anak na lalaki, at pumili para sa Kanyang Sarili 
ng mga babae galing sa mga anghel? O! 
talagang kayo ay nagsalita ng isang 
nakahihindik na salita! 


41. Kami talaga ay nagpakita ng (Aming 
mga babala sa) Kurang ito upang sila ay 
makakuha ng pansin, nguni't ito ay nagdagdag 
sa kanila ng wala maliban sa pagsalungat. 


193 


42. Sabihin (O Muhamad, sa mga hindi 
naniniwala): Kung may ibang mga maykapal 
kasama ni Allah, tulad sa kanilang sinasabi, sa 
gayon sila ay humanap ng isang landas laban 
sa Panginoon ng Trono. 


43. Parangalan Siya. Siya ay Mataas na 
Pinuri sa ibabaw ng lahat na kanilang sinasabi! 


44. Ang pitong mga langit at ang lupa at 
ang lahat na nasa loob noon ay pumuri sa 
Kanya, at walang isang bagay na hindi umawit 
ng Kanyang papuri: nguni't hindi ninyo 
nauunawaan ang kanilang papuri. O! Siya ay 
palaging Mahabagin, Mapagpatawad. 


45. At kapag ikaw ay bumigkas ng Kuran, 
Kami ay naglalagay sa pagitan mo at ng mga 
yaong hindi naniniwala sa Kabilangbuhay ng 
isang nakakubling balakid. 


46. At Kami ay naglagay sa kanilang mga 
puso ng mga takip maliban kung kanilang 
maunawaan ito, at sa kanilang mga tenga 
isang pagkabingi, at kapag ikaw ay gumawa 
ng pagbanggit ng iyong Panginoon lamang sa 
Kuran, sila ay pumipihit sa kanilang mga 
likuran sa pagsalungat. 


47. Kami ay pinakanakababatid ng anong 
kanilang mithing marinig kapag sila ay 
nagbigay ng pandinig sa iyo at kapag sila ay 
kumuha ng lihim na payo, kapag ang mga 
gumagawa ng masama ay nagsabi: Kayo ay 
sumusunod lamang sa isang lalaking 
ginayuma. 


48. Tingnan ang anong mga katulad na 
kanilang inihambing para sa iyo, at sa gayon 


194 


sila ay naligaw lahat, at hindi makatagpo ng 
isang daan! 


49. At sila ay nagsabi: Nang kami ay mga 
buto at mga bahagi, kami ba, sa katunayan, ay 
itataas bilang isang bagong nilikha? 


50. Sabihin: Kayo ay maging mga bato o 
bakal, 


51. O ilang nilikhang bagay na higit na 
malaking hindi mawari sa inyong mga isip! 
Pagkatapos sila ay magsasabi: Sinong 
magdadala sa aming pabalik (sa buhay)? 
Sabihin: Siyang lumikha sa inyo sa una. 
Pagkatapos sila ay mag-iiling ng kanilang mga 
ulo sa iyo, at magsasabi: Kailan ito 
mangyayari? Sabihin: Ito marahil ay magiging 
malapit na, 


52. Isang araw nang Siya ay tatawag sa 
inyo at kayo ay sasagot kasama ang Kanyang 
papuri, at kayo ay mag-iisip na kayo ay 
naghintay sa isang sumandali lamang. 


53. Sabihan ang Aking mga 
tagapaglingkod na mangusap ng mga bagay 
na may pinakahigit na kabaitan. O! ang 
demonyo ay naghasik ng hindi 
pagkakaunawaan sa kanila. O! ang demonyo 
para sa tao ay isang lantad na kaaway. 


54. Ang inyong Panginoon ay 
pinakanakababatid sa inyo. Kung Kanyang 
ibig, Siya ay magkakaroon ng awa sa inyo, o 
kung Kanyang ibig, Siya ay magpaparusa sa 
inyo. Kami ay hindi nagpadala sa iyo (O 
Muhamad) bilang isang bantay sa ibabaw nila. 


55. At ang iyong Panginoon ay 
pinakanakababatid ng lahat na nasa mga 
langit at sa lupa. At Kami ay nagtangi sa ilan 
sa mga Propeta sa ibabaw ng iba, at kay 
Dabid Kami ay nagbigay ng mga Banal na 
Awitin. 


56. Sabihin: Tumawag sa mga yaong 
inyong inakalang (mga maykapal) bukod kay 
Allah, bagama't sila ay walang 
kapangyarihang mag-alis sa inyo ng 
kamalasan o magbago. 


57. Ang mga yaong sa kanila sila ay 
tumawag ay humanap ng landas ng paglapit 
sa kanilang Panginoon, kung alin sa kanila 
ang magiging pinakamalapit: sila ay umasa 
para sa Kanyang awa at sila ay natakot sa 
Kanyang wakas. O! ang wakas ng iyong 
Panginoon ay iiwasan. 


58. Walang isang kabayanang Aming hindi 
wawasakin bago ang Araw ng Pagkabuhay, o 
parurusahan ito ng nakahihindik na parusa. 
lyan ay itinakda sa pangmasid sa Aklat (ng 
Aming mga kautusan). 


59. Walang pipigil sa Amin sa 
pagpapadala ng mga kababalaghan maliban 
sa ang katao ng katandaan ay nagtatwa sa 
kanila. At Kami ay nagbigay sa Tamud ng 
babaeng kamelyo - isang maliwanag na 
kababalaghan - nguni't sila ay gumawa ng 
mali tungkol dito. Kami ay hindi nagpadala ng 
kababalaghan maliban sa pagbabala. 


60. At (ito ay isang babala) nang Kami ay 
nagsabi sa iyo: O! ang iyong Panginoon ay 
pumapalibot sa sangkatauhan, at Kami ay 
nagtakda ng pangmalas na Aming ipinakita sa 
iyo bilang isang pagsubok para sa 


sangkatauhan, at (sa katulad) sa Isinumpang 
Punongkahoy sa Kuran. Aming binigyan ng 
babala sila, nguni't ito ay nagdagdag sa kanila 
sa wala maliban sa malaking paghamak sa 
Maykapal. 


61. At nang Aming sabihin sa mga anghel: 
Bumagsak pababang nakadapang tungo sa 
harapan ni Adan at sila ay bumagsak na 
nakadapang tungong lahat maliban kay Iblis, 
siya ay nagsabi: Ako ba ay babagsak na 
nakadapang tungo sa harapan niyang Iyong 
nilikha sa putik? 


62. Siya ay nagsabi: Nakita Mo itong 
(nilikhang) Iyong pinarangalan sa ibabaw ko, 
kung Ikaw ay magbigay sa akin ng palugit, 
hanggang sa Araw ng Pagkabuhay, ako talaga 
ay aagaw sa kanyang binhi, maliban sa isang 
kaunti lamang. 


63. Siya ay nagsabi: Humayo, at sinuman 
sa kanilang sumunod sa iyo - O! Impiyerno ay 
magiging kabayaran, katamtamang 
kabayaran. 


64. At dalhin sa pagkawasak ang alinman 
sa kanilang iyong makakaya sa pamamagitan 
ng iyong malumanay na tinig, at himukin ang 
iyong kabayo at paa laban sa kanila, at 
maging isang katambal sa kanilang 
kayamanan at mga anak, at mangako sa 
kanila. Si Satanas ay nangako lamang sa 
kanila upang manlinlang. 


65. Tungkol sa Aking mga tagapaglingkod 
- sa ibabaw nila ikaw ay walang 
kapangyarihan, at ang iyong Panginoon ay 
sapat bilang (kanilang) tagapangalaga. 


195 


66. (O sangkatauhan), ang inyong 
Panginoon ay Siyang nagpalakad para sa inyo 
ng sasakyangdagat sa karagatan upang kayo 
ay makahanap ng Kanyang biyaya. O! Siya ay 
palaging Maawain sa inyo. 


67. At nang ang pinsala ay sumalang sa 
inyo sa karagatan, lahat sa kanilang inyong 
tinawagan (para tulungan) ay nabigo maliban 
sa Kanya (lamang), nguni't nang Kanyang 
dinala kayong ligtas sa lupain, kayo ay pumihit 
palayo, sapagka't ang tao ay palaging walang 
pasasalamat. 


68. Nakaramdam ba kayo sa gayong ligtas 
na hindi Niya gagawing ang isang tagiliran ng 
lupain ay lumunok sa inyo, o ipadadala ang 
isang bagyong buhangin sa inyo, at 
pagkatapos inyong matatagpuang kayo ay 
walang tagapagtanggol? 


69. O naramdaman ba ninyong kayo ay 
ligtas na Siya ay hindi magbabalik sa inyo sa 
dagat sa pangalawang ulit, at magdadala 
laban sa inyo ng isang buhawi ng hangin at 
maglulunod sa inyo para sa inyong kawalan ng 
pasasalamat, at pagkatapos hindi kayo 
makatatagpo sa loob noong kayo ay may 
alinmang tagapaghiganti laban sa Amin? 


70. Talagang Kami ay nagparangal sa 
mga anak ni Adan. Kami ay nagdala sa kanila 
sa lupain at sa karagatan, at gumawa ng laang 
pangkinabukasan ng mabuting mga bagay 
para sa kanila, at pumili sa kanila sa ibabaw 
ng marami sa mga yaong Aming nilikhang may 
isang tandang pagpili. 


71. Sa araw nang Kami ay tatawag sa 
kanilang kasama ang kanilang talaan, 
sinumang binigyan ng kanyang aklat sa 


196 


kanyang kanang kamay - ang ganyan ay 
babasa ng kanilang aklat at sila ay hindi 
gagawan ng maling isang bahagi. 


72. Sinumang bulag dito ay magiging 
bulag sa Kabilangbuhay, at higit na malayo pa 
sa daan. 


73. At sila sa katunayan ay nagsikap na 
mabuti upang gumanyak sa iyo (Muhamad) na 
pumihit palayo diyang kasama noon, Kami ay 
nagbigay ng sigla sa iyo, upang ikaw ay 
tumuklas ng iba kaysa dito laban sa Amin: at 
pagkatapos sila ay talagang tatanggap sa iyo 
bilang isang kaibigan. 


74. At kung Kami ay hindi gumawa sa 
iyong buong matatag, ikaw ay maaaring halos 
humilig sa kanila ng isang kaunti. 


75. Pagkatapos kung Kami ay gumawa sa 
iyong tumikim ng isang dalawa (ng parusa) ng 
nabubuhay at isang dalawa (ng parusa) ng 
pagkamatay, sa gayon ikaw ay hindi 
makatatagpo ng katulong laban sa Amin. 


76. At sila sa katunayan ay nagmithing 
tumakot sa iyo galing sa lupain upang sila ay 
makapagtaboy sa iyo sa pangmasid doon, at 
pagkatapos sila ay titigil (doon) ng isang kaunti 
lamang matapos sa iyo. 


77. (Ang ganyan ay Aming) paraan sa 
kalagayan ng mga yaong Aming ipinadala 
bago sa iyo (sa sangkatauhan), at ikaw ay 
hindi makatatagpo para sa Aming paraan ng 
kahi't kaunti ng kapangyarihang magbago. 


78. Magtaguyod ng pagsamba sa pagbaba 
ng araw hanggang sa kadiliman ng gabi, at (ng 
pagbigkas) ng Kuran sa bukangliwayway. O! 
ang (pagbigkas ng) Kuran sa bukangliwayway 
ay palaging sinasaksihan. 


79. At ang ilang bahagi ng gabi ay 
gumising para dito, isang pagbibigay para sa 
iyo. Maaaring ang iyong Panginoon ay 
magtatayo sa iyo sa isang kapuripuring 
kalagayan. 


80. At sabihin: Aking Panginoon! Gawin 
akong pumasok na may isang matatag na 
pagpasok at lumabas na may isang matatag 
na paglabas. At bigyan ako galing sa lyong 
harapan ng isang tumatagal na 
Kapangyarihan. 


81. At sabihin: Katotohanan ay dumating 
at kasinungalingan ay nawalang palayo. O! 
ang kasinungalingan ay palaging nakatakdang 
mawala. 


82. At Aming isiniwalat sa Kuran iyang 
isang pagpapagaling at isang awa para sa 
mga naniniwala, bagama't ito ay nagdagdag 
sa mga gumagawa ng masama sa wala 
maliban sa pagkasira. 


83. At nang Aming gawing ang buhay ay 
nakalulugod sa tao, siya ay pumihit palayo at 
salungat, at nang ang sakit ay dumampi sa 
kanya, siya ay nawalan ng pag-asa. 


84. Sabihin: Ang bawa't isa ay gumagawa 
ayon sa kanyang kautusan ng ugali, at ang 
iyong Panginoon ay pinakanakababatid sa 
kanyang ang landas ay wasto. 


85. Sila ay magtatanong sa iyo tungkol sa 
Diwa. Sabihin: Ang Diwa ay sa kautusan ng 
aking Panginoon, at sa kaalamang kayo ay 
pinagkalooban ng kaunti lamang. 


86. At kung Aming inibig, Kami ay 
makababawi niyang Aming isiniwalat sa iyo: 
pagkatapos ikaw ay makatatagpo ng walang 
tagapangalaga para sa iyo laban sa Amin 
tungkol doon. 


87. (Ito ay wala) maliban sa awa galing sa 
iyong Panginoon. O! ang Kanyang kabaitan sa 
iyo ay palaging dakila. 


88. Sabihin: Sa katunayan, kung ang 
sangkatauhan at ang diwang makalupa ay 
magtitipon upang gumawa ng katulad ng 
Kurang ito, sila ay hindi makagagawa ng 
katulad noon kahi't sila ay magtulungan isa sa 
isa pa. 


89. At talagang Kami ay nagpakita para sa 
sangkatauhan sa Kurang ito ng lahat ng uri ng 
mga katularan, nguni't karamihan sa 
sangkatauhan ay umayaw sa anuman maliban 
sa hindi paniniwala. 


90. At sila ay nagsabi: Kami ay hindi 
maglalagay ng pananalig sa iyo hanggang sa 
ikaw ay makagawang ang isang batis ay 
bumulwak sa pangmasid galing sa lupa para 
sa amin, 


91. O ikaw ay magkaroon ng isang hardin 
ng mga deitpalma at mga ubas, at gumawang 
ang mga ilog ay bumulwak sa pangmasid sa 
loob noong may masaganang tubig, 


197 


92. O ikaw ay gumawang ang langit ay 
mahulog sa aming untiunti, tulad sa iyong 
pagkukunwari, o magdala kay Allah at sa mga 
anghel bilang isang panagutan: 


93. O ikaw ay magkaroon ng isang 
tahanang ginto, o ikaw ay umakyat pataas sa 
langit, at kahi't sa gayon kami ay hindi 
maglalagay ng pananalig sa iyong pag-akyat 
hanggang sa ikaw ay makapagdalang pababa 
para sa amin ng isang aklat na aming 
mababasa. Sabihin (O Muhamad): Ang aking 
Panginoon ay parangalan! Ako ba ay wala 
maliban sa isang makataong mensahero? 


94. At walang pumigil sa sangkatauhan sa 
paniniwala nang ang batayan ay dumating sa 
kanila maliban sa sila ay nagsabi: Si Allah ba 
ay nagpadala ng isang makatao bilang 
(Kanyang) mensahero? 


95. Sabihin: Kung sa lupa ay may mga 
anghel na nakapaglalakad na mapayapa at 
tahimik, Kami ay talagang magpapadalang 
pababa para sa kanila galing sa langit ng 
isang anghel bilang mensahero. 


96. Sabihin: Si Allah ay sapat bilang isang 
saksi sa pagitan ko at ninyo. O! Siya ay 
Tagaalam, Tagamasid ng Kanyang mga 
tagapaglingkod. 


97. At siyang pinatnubayan ni Allah, siya 
ay ginabayang matuwid, samantala, para sa 
kanyang ipinadala Niya sa pagkaligaw, para 
sa kanila, ikaw ay makatatagpo ng walang 
mga kaibigang tagapagtanggol bukod sa 
Kanya, at Kami ay titipon sa kanila sa Araw ng 
Pagkabuhay sa kanilang mga mukha, bulag, 
pipi, at bingi, ang kanilang pamalagian ay 
magiging Impiyerno, kailanman ito bawasan, 


198 


Kami ay magdaragdag ng ningas para sa 
kanila. 


98. Iyan ay kanilang gantimpala sapagka't 
sila ay hindi naniwala sa Aming mga isiniwalat 
at nagsabi: Kapag kami ay mga buto at mga 
bahagi, kami ba, sa katunayan, ay itatayong 
pataas bilang isang bagong nilikha? 


99. Hindi ba nila nakitang si Allah na 
lumikha ng mga langit at ng lupa ay Kayang 
lumikha ng katulad nila, at nagtakda para sa 
kanila ng isang katapusang doon ay walang 
pag-aalinlangan? Nguni't ang mga gumagawa 
ng mali ay umayaw sa anuman maliban sa 
hindi paniniwala. 


100. Sabihin (sa kanila): Kung kayo ay 
may-ari ng mga kayamanan ng awa ng aking 
Panginoon, kayo talaga ay hahawak pabalik 
sa kanila dahil sa takot sa paggugol, sapagka't 
ang tao ay palaging inggit. 


101. At talagang Kami ay nagbigay kay 
Moses ng siyam na mga palatandaan, 
maliwanag na mga katibayan (ng 
Nasasakupan ni Allah). Gawing magtanong 
lamang sa Mga Anak ni Israel kung paanong 
siya ay dumating sa kanila, pagkatapos ang 
Parao ay nagsabi sa kanya: O! ako ay nag-isip 
sa iyong isang ginayuma, O Moses. 


102. Siya ay nagsabi: Sa katotohanan 
iyong alam na walang nagpadalang pababa ng 
mga (kababalaghang) ito maliban sa 
Panginoon ng mga langit at ng lupa bilang 
mga katibayan, at O! (bilang aking bahagi) ako 
ay nag-isip na ikaw ay naligaw, O Parao. 


103. At siya ay nagmithing tumakot sa 
kanila galing sa lupain, nguni't Kami ay 
lumunod sa kanya at mga yaong kasama niya, 
lahat samasama. 


104. At Kami ay nagsabi sa Mga Anak ni 
Israel pagkatapos niya: Mamalagi sa lupain: 
nguni't nang ang pangako ng Kabilangbuhay 
ay dumating padaan, Kami ay magdadala sa 
inyo bilang isang lupong tinipon galing sa 
maraming mga bansa. 


105. Kasama ang katotohanan, Kami ay 
nagpadala ditong pababa, at kasama ang 
katotohanan, ito ay bumaba. At Kami ay 
nagpadala sa iyo bilang walang iba maliban sa 
isang tagadala ng mabuting mga pambungad 
at isang tagapagbabala. 


106. At (ito ay) isang Kurang Aming hinati 
upang ikaw ay makabigkas nito sa 
sangkatauhan sa mga pagitan, at Kami ay 
nagsiwalat nito sa (magkakasunod) na 
pagsisiwalat. 


107. Sabihin: Maniwala sa loob noon o 
huwag maniwala, O! ang mga yaong binigyan 
ng kaalaman bago dito, nang ito ay binasa sa 
kanila, ay bumagsak pababang nakadapang 
tungo sa kanilang mga mukha, sumasamba. 


108. Nagsasabi: Parangal sa aming 
Panginoon! Talagang ang pangako ng aming 
Panginoon ay tutuparin. 


109. Sila ay bumagsak pababa sa kanilang 
mga mukha, tumatangis, at ito ay nagdagdag 
ng kababaangloob sa kanila. 


110. Sabihin (sa sangkatauhan): Tumawag 
kay Allah, o tumawag sa Mapagbigay, 
saanman kayo tumawag (ito ay magkatulad). 
Ang Kanya ay ang pinakamagandang mga 
pangalan. At ikaw (Muhamad) ay huwag 
maging malakas ang tinig sa iyong pagsamba 
o kaya ay tahimik sa loob noon, nguni't 
sumunod sa isang landas sa pagitan. 


111. At sabihin: Papuri ay maging kay 
Allah, Siyang hindi kumuha sa Kanyang Sarili 
ng isang anak na lalaki, at Siyang walang 
katambal sa Nasasakupan, o Siya ay may 
alinmang kaibigang tagapagtanggol sa 
pamamagitan ng pag-aasa. At dakilain Siyang 
kasama ang lahat ng kadakilaan. 


SURA XVIII 
ANG YUNGIB 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Papuri ay maging kay Allah na 
nagsiwalat ng Kasulatan sa Kanyang 
tagapaglingkod, at hindi naglagay sa loob 
noon ng alinmang kabaluktutan, 


2. (Nguni't gumawa nitong) tuwid upang 
magbigay ng babala ng mahigpit na parusa 
galing sa Kanya, at magdala sa mga 
naniniwalang gumagawa ng mabuting mga 
gawa ng balitang ang kanila ay magiging isang 
makatarungang gantimpala. 


3. Sa loob noon sila ay mamamalagi 
kailanman; 


199 


4. At magbabala sa mga yaong 
nagsasabing si Allah ay pumili ng isang anak 
na lalaki, 


5. (Isang bagay) na doon sila ay walang 
kaalaman, o ang kanilang mga ama. 
Nakahihindik ay ang salitang lumalabas sa 
kanilang mga bibig. Sila ay nagsalita ng wala 
maliban sa isang kasinungalingan. 


6. Ito ay maaari, sakali man, kung sila ay 
hindi maniwala sa pahayag na ito, na ikaw 
(Muhamad) ay magpapahirap sa iyong 
kaluluwa ng hinagpis sa ibabaw ng kanilang 
mga hakbang ng paa. 


7. O! Kami ay naglagay ng lahat na nasa 
lupa bilang isang palamuti doon upang Kami 
ay makasubok sa kanila - alin sa kanila ang 
pinakamagaling sa ugali. 


8. At O! Kami ay gagawa sa lahat ng nasa 
loob noong isang tigang na tambak. 


9. O ikaw ba ay mag-aakalang ang mga 
Tao ng Yungib at ang Nakasulat ay isang 
kababalaghan sa Aming mga kababalaghan? 


10. Nang ang mga kabataan ay tumakas 
patungo sa Yungib bilang kublihan at nagsabi: 
Aming Panginoon! Bigyan kami ng awa galing 
sa lyong harapan, at ihugis para sa amin ang 
wastong ugali sa aming kalagayan, 


11. Pagkatapos Aming tinakpan ang 
kanilang pandinig sa Yungib para sa isang 
bilang ng mga taon. 


200 


12. At pagkatapos Aming itinayo silang 
pataas upang Kami ay makaalam kung alin sa 
dalawang bahagi ang pinakanakatatantiya ng 
panahong sila ay naghintay. 


13. Kami ay nagsalaysay sa iyo ng 
kanilang kasaysayang may katotohanan, O! 
sila ay mga batang kalalakihang naniwala sa 
kanilang Panginoon, at Kami ay nagparami sa 
kanila sa patnubay. 


14. At Aming ginawang matatag ang 
kanilang mga puso nang sila ay tumayo sa 
pangmasid at nagsabi: Ang aming Panginoon 
ay ang Panginoon ng mga langit at ng lupa. 
Kami ay tumawag sa walang maykapal bukod 
sa Kanya, para sa gayon kami ay magsasabi 
ng isang kalabisan. 


15. Ang mga ito, aming mga tao, ay pumili 
ng (ibang) mga maykapal bukod sa Kanya 
bagama't sila ay nagdala ng walang 
maliwanag na panagutan (na ipinagkaloob) sa 
kanila. At sino ang gumawa ng higit na 
malaking kamalian kaysa kanyang tumuklas 
ng isang kasinungalingan tungkol kay Allah? 


16. At nang kayo ay umurong sa kanila at 
ang mga bagay na kanilang sinasamba 
maliban kay Allah, ay kumuha sa inyong mga 
sarili patungo sa Yungib: ang inyong 
Panginoon ay maglaladlad para sa inyo ng 
Kanyang awa at maglalagay sa inyong mga 
gawang maginhawa at may kaluwagan. 


17. At ikaw ay makakakita ng araw sa 
pagtaas nitong gumalaw palayo sa kanilang 
yungib patungo sa kanan, at kapag ito ay 
bumaba pumuntang padaan sa kanila sa 
kaliwa, at sila ay nasa hati doon. Iyan ay (isa) 
sa mga kababalaghan ni Allah. Siyang 


pinatnubayan ni Allah, siya talaga ay 
ginabayang matuwid, at siyang Kanyang 
ipinadala sa pagkaligaw, para sa kanya ikaw 
ay hindi makatatagpo ng isang tagapatnubay 
na kaibigan. 


18. At ikaw ay mag-iisip na sila ay gising 
bagama't sila ay natutulog, at Aming ginawa 
silang pumihit paibabaw sa kanan at sa kaliwa, 
at ang kanilang asong nag-uunat ng kanyang 
dalawang harapang paa sa pasukan: kung 
iyong napagmasdan silang malapitan, ikaw ay 
talagang pipihit palayo sa kanila sa pag-alis, at 
talagang puno ng mapitagang pagkatakot sa 
kanila. 


19. At sa katulad na pangyayari, Kami ay 
gumising sa kanila upang sila ay magtanong 
isa sa isa pa. Isang tagapagsalita sa kanila 
ang nagsabi: Gaano katagal kayo namahinga? 
Sila ay nagsabi: Kami ay namahinga ng isang 
araw o ilang bahagi ng isang araw. (Ang mga 
iba ay) nagsabi: Ang inyong Panginoon ay 
pinakanakaaalam ng anong inyong 
pamamahinga. Ngayon magpadala ng isa sa 
inyong may dala nitong inyong pilak na salapi 
sa lungsod, at pabayaan siyang makakita kung 
anong pagkain ang pinakadalisay doon at 
magdala sa inyo ng isang pangangailangan 
doon. Pabayaan siyang maging magalang at 
pabayaan siyang hindi magpabatid sa 
sinuman tungkol sa inyo. 


20. Sapagka't sila, kung sila ay dumating 
sa pagkaalam sa inyo, ay babato sa inyo o 
magpipihit sa inyong pabalik sa kanilang 
pagsamba, pagkatapos kayo kailanman ay 
hindi uunlad. 


21. At sa katulad na pangyayari Aming 
ipinaalam sila (sa mga tao ng lungsod) upang 
sila ay makaalam na ang pangako ni Allah ay 
tunay, at para sa Oras, walang pag- 


aalinlangan tungkol dito. Nang (ang mga tao 
ng lungsod) ay nagtalo sa kanilang kalagayan 
sa kanikanilang mga sarili, sila ay nagsabi: 
Magtayo sa ibabaw nila ng isang gusali, ang 
kanilang Panginoon ay alam ang pinakamabuti 
tungkol sa kanila. Ang mga yaong nagwagi ng 
kanilang ibig ipasabi ay nagsabi: Kami talaga 
ay magtatayo ng isang lugar ng pagsamba sa 
ibabaw nila. 


22. (Ang ilan ay) nagsasabi: Sila ay tatlo, 
ang kanilang aso ang pang-apat, at (ang ilan) 
ay nagsasabi: Lima, ang kanilang aso ang 
pang-anim, nagtatantiya sa paghula: at (ang 
ilan) ay nagsabi: Pito, at ang kanilang aso ang 
pangwalo. Sabihin (O Muhamad): Ang aking 
Panginoon ay pinakanakababatid ng kanilang 
bilang, Walang nakaaalam sa kanila maliban 
sa isang kaunti. Kaya huwag makipagtalo 
tungkol sa kanila maliban kung may kasamang 
isang labas na salita sa pakikipagtalo, at 
huwag humingi sa alinman sa kanilang 
magsiwalat tungkol sa kanila. 


23. At huwag magsabi ng alinmang bagay, 
O! ako ay gagawa niyan sa kinabukasan, 


24. Maliban kung inibig ni Allah. At 
alalahanin ang iyong Panginoon kung ikaw ay 
makalimot, at sabihin: Maaaring ang aking 
Panginoon ay pumatnubay sa aking patungo 
sa higit na malapit na landas ng katotohanan 
kaysa dito. 


25. At (sinabing) sila ay namahinga sa 
kanilang Yungib ng tatlundaang taon at 
dagdag na siyam. 


26. Sabihin: Si Allah ay pinakanakababatid 
kung gaano katagal sila namahinga. Ang 
Kanya ay ang hindi nakikita sa mga langit at 


201 


sa lupa. Gaano kaliwanag ang Kanyang 
paningin at kalakas ang pandinig! Sila ay 
walang kaibigang tagapagtanggol bukod sa 
Kanya, at Siya ay gumawa ng wala upang 
makibahagi sa Kanyang pamamahala. 


27. At bumigkas niyang isiniwalat sa iyo sa 
Kasulatan ng iyong Panginoon. Walang 
makapagbabago ng Kanyang mga salita, at 
ikaw ay hindi makatatagpo ng kublihan bukod 
sa Kanya. 


28. Pigilin ang iyong sarili kasama ang 
mga yaong tumatawag sa kanilang Panginoon 
sa umaga at sa gabi, humahanap ng Kanyang 
pagsang-ayon, at huwag pabayaang ang iyong 
mga mata ay makalingat sa kanila, minimithi 
ang karangyaan ng buhay sa daigdig, at 
huwag sumunod sa kanyang ang puso ay 
Aming ginawang walang pansin sa Aming 
alaala, na sumusunod sa kanyang sariling 
kalaswaan at ang kanyang kalagayan ay 
pinabayaan. 


29. Sabihin: (Ito ay) ang katotohanan 
galing sa Panginoon ninyo (lahat). Pagkatapos 
sinumang may ibig, pabayaan siyang 
maniwala, at sinumang may ibig, pabayaan 
siyang hindi maniwala. O! Kami ay naghanda 
para sa mga hindi naniniwala ng Apoy. Ang 
tolda nito ay pumapalibot sa kanila. Kung sila 
ay humingi ng ulan, sila ay pauulanan ng tubig 
tulad sa tunaw na tinggang sumusunog sa 
mga mukha. Nakasisira ang inumin at masakit 
ang lugar na pahingahan! 


30. O! para sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa - O! hindi 
Namin kayang mawala ang gantimpala ng 
sinumang gumawa ng isang mabuting gawa. 


202 


31. Para sa ganyan, ang kanila ay 
magiging mga Hardin ng Eden, sa loob noon 
ay mga ilog na dumadaloy sa ilalim nila, sa 
loob noon sila ay pagkakalooban ng mga 
panlagay sa bisig na ginto at magsusuot ng 
luntiang mga damit ng pinakamanipis na sutla 
at burdang gintong namamahinga sa mga 
trono sa loob noon. Pinagpala ang gantimpala, 
at makatarungan ang lugar na pahingahan! 


32. Maghambing para sa kanila ng isang 
katulad: Dalawang kataong sa isa sa kanila 
Kami ay nagtakda ng dalawang hardin ng mga 
ubas, at Aming pinalibutan ito ng mga 
deitpalma at inilagay Namin sa pagitan ng 
dalawa ang bukirin. 


33. Bawa't isa sa mga hardin ay nagbigay 
ng bunga nito at nagtago ng wala doon. At 
Aming ginawang ang isang ilog ay bumulwak 
sa pangmasid sa loob noon. 


34. At siya ay may bunga. At siya ay 
nagsabi sa kanyang kasama, nang siya ay 
makipag-usap sa kanya: Ako ay higit kaysa iyo 
sa kayamanan, at higit na malakas sa 
paggalang ng mga tao. 


35. At siya ay nagpunta sa kanyang 
hardin, samantalang siya (sa gayon) ay 
gumawa ng mali sa kanyang sarili. Siya ay 
nagsabi: Hindi ko iniisip kailanmang ang lahat 
ng ito ay mamamatay. 


36. Hindi ko iniisip kailanmang ang Oras 
ay darating, at kung talagang ako ay dinalang 
pabalik sa aking Panginoon, ako talaga ay 
makatatagpo ng higit kaysa dito bilang isang 
kublihan. 


37. At ang kanyang kasama, nang siya ay 
nakipagtalo sa kanya, ay sumigaw: Hindi ka ba 
naniniwala sa Kanyang lumikha sa iyo sa 
alabok, pagkatapos sa isang patak (ng binhi), 
at pagkatapos ay humubog sa iyong isang 
tao? 


38. Nguni't Siya ay si Allah, aking 
Panginoon, at ako ay naghambing sa aking 
Panginoon ng walang katambal. 


39. Kung nang ikaw ay pumasok sa iyong 
hardin, ikaw lamang ay nagsabi: Iyang inibig ni 
Allah (ay darating padaan)! Walang 
kapangyarihan maliban kay Allah! Bagama't 
iyong nakikita akong higit na kaunti kaysa iyo 
sa kayamanan at mga anak, 


40. Maaaring ang aking Panginoon ay 
magbibigay sa akin ng higit na magaling kaysa 
iyong hardin, at magpapadala dito ng isang 
kidlat galing sa langit, at sa ilang umaga, ito ay 
magiging isang pantay na tabingbundok, 


41.0 sa ilang umaga, ang tubig doon ay 
mawawala sa lupang ikaw ay hindi 
makagagawang humanap nito. 


42. At ang kanyang bunga ay itinakda (na 
masira). Pagkatapos siya ay nagpasimulang 
magpiga ng kanyang mga kamay para sa lahat 
ng kanyang ginugol dito, nang (sa gayon) ito 
ay wasak lahat sa mga balag nito, at nagsabi: 
Ako dapat ay naghambing ng walang katambal 
sa aking Panginoon! 


43. At siya ay walang pulutong ng mga 
taong tutulong sa kanya laban kay Allah, o 
siya ay makasasagip sa kanyang sarili. 


44. Sa kalagayang ito, ang pagtatanggol 
ay galing lamang kay Allah, ang Totoo. Siya ay 
pinakamagaling para sa gantimpala, at 
pinakamagaling para sa kinalabasan. 


45. At maghambing para sa kanila ng 
katulad ng buhay sa daigdig tulad sa ulan na 
Aming ipinadalang pababang galing sa langit, 
at ang pananim ng lupa ay sumanib dito at 
pagkatapos ay naging tuyong mga sangang 
maliit na ikinalat ng mga hangin. Si Allah ay 
Kayang gumawa ng lahat ng mga bagay. 


46. Kayamanan at mga anak ay isang 
palamuti ng buhay sa daigdig. Nguni't ang 
mabuting mga gawang tumatagal ay higit na 
mabuti sa paningin ng iyong Panginoon bilang 
gantimpala, at higit na mabuti tungkol sa pag- 
asa. 


47. At (mag-isip kayo) sa Araw nang 
Aming alisin ang mga bulubundukin at inyong 
makita ang lupang lumilitaw, at Kami ay 
tumipon sa kanilang samasama upang huwag 
mag-iwan ng isa sa kanila sa likuran. 


48. At sila ay itinakda sa harapan ng iyong 
Panginoon sa mga katungkulan (at sinabi sa 
kanila): Ngayon talagang kayo ay dumating sa 
Amin tulad sa Kami ay lumikha sa inyo sa 
pasimula. Nguni't kayo ay nag-isip na Kami ay 
hindi nagtakda ng tipanan para sa inyo. 


49. At ang Aklat ay inilagay, at kita mo ang 
may kasalanang takot diyan sa nasa loob 
noon, at sila ay nagsabi: Anong uri ng isang 
aklat itong nag-iwan ng walang isang maliit na 
bagay o isang dakilang bagay nguni't bumilang 
nito! At kanilang natagpuan ang lahat na 
kanilang ginawang humaharap sa kanila, at 


203 


ang iyong Panginoon ay gumawa ng mali sa 
wala. 


50. At (alalahanin) nang Aming sinabi sa 
mga anghel: Bumagsak na nakadapang tungo 
sa harapan ni Adan, at sila ay bumagsak na 
nakadapang tungo, lahat maliban kay Iblis. 
Siya ay sa mga diwang makalupa, kaya siya 
ay naghimagsik laban sa utos ng kanyang 
Panginoon. Kayo ba ay pipili sa kanya at sa 
kanyang binhi bilang inyong mga kaibigang 
tagapagtanggol sa halip na sa Akin, 
samantalang sila ay isang kaaway sa inyo? 
Kamalasan ay ang kapalit para sa mga 
gumagawa ng masama! 


51. Ako ay hindi gumawa sa kanila upang 
sumaksi sa paglikha ng mga langit at ng lupa, 
o kanilang sariling paglikha, o Ako ay pumili ng 
mga tagaligaw bilang (Aking) mga katulong. 


52. At (maging mapag-isip) sa Araw nang 
Siya ay magsasabi: Tawagin ang mga yaong 
katambal Kong inyong kinunwari. Pagkatapos 
sila ay tatawag sa kanila, nguni't sila ay hindi 
makaririnig ng kanilang dalangin, at Kami ay 
magtatakda ng isang dagatdagatang 
pangwakas sa pagitan nila. 


53. At ang may kasalanan ay nagmasid sa 
Apoy at nakaalam na sila ay malapit nang 
bumagsak sa loob noon, at sila ay hindi 
makatatagpo ng landas ng pagtakas doon. 


54. At talagang Kami ay nagpakita para sa 
sangkatauhan sa Kurang ito ng lahat ng 
paraan ng mga katulad, nguni't ang tao ay higit 
kaysa aling bagay na nakikipagtalo. 


204 


55. At walang pumigil sa sangkatauhan sa 
paniniwala nang ang batayan ay dumating sa 
kanila, at sa paghingi ng kapatawaran ng 
kanilang Panginoon, maliban (kung ito ay 
maging sila ay magmithing) ang paghuhukom 
ng mga tao ng katandaan ay darating sa kanila 
o (kaya ay) sila ay kakaharaping kasama ang 
wakas. 


56. Kami ay hindi nagpadala ng mga 
mensahero maliban bilang mga tagadala ng 
mabuting balita at mga tagapagbabala. Ang 
mga yaong hindi naniniwala ay 
nakipagtatalong kasama ang kasinungalingan 
upang pasinungalingan ang Katotohanan sa 
pamamagitan noon. At kanilang kinuha ang 
Aming mga isiniwalat at iyang kasama noon 
sila ay tinakot bilang isang pagkutya. 


57. At sinong gumawa ng higit na malaking 
kamalian kaysa kanyang pinaalalahanan ng 
mga isiniwalat ng kanyang Panginoon, subali't 
pumihit palayo sa kanila at lumimot sa anong 
ipinadala ng kanyang mga kamay sa harapan 
(patungo sa Paghuhukom)? O! sa kanilang 
mga puso Aming inilagay ang mga takip upang 
sila ay hindi makaunawa, at sa kanilang mga 
tenga isang pagkabingi. At bagama't ikaw ay 
tumawag sa kanilang patungo sa batayan, sa 
kalagayang iyan sila kailanman ay hindi 
magagabayang matuwid. 


58. Ang iyong Panginoon ay ang 
Tagapagpatawad, puno ng Awa. Kung 
Kanyang kinuha silang gumawa (ngayon) para 
sa anong kanilang kinita, Siya ay magpapadali 
sa wakas para sa kanila, nguni't may isang 
takdang wakas na galing doon ay hindi 
makatatagpo ng pagtakas. 


59. At (lahat) ng mga yaong mga 
kabayanan! Kami ay nagwasak sa kanila nang 
sila ay gumawa ng kamalian, at Kami ay 


nagtakda ng isang nakatakdang panahon para 
sa kanilang pagkawasak. 


60. At nang si Moses ay nagsabi sa 
kanyang katulong: Ako ay hindi susuko 
hanggang marating ko ang dulong doon ang 
dalawang ilog ay nagtagpo, bagama't ako ay 
naglalakad sa mga taon. 


61. At nang kanilang marating ang dulong 
doon ang dalawa ay nagtagpo, sila ay 
nakalimot sa kanilang isda, at ito ay kumuha 
ng landas nito sa mga tubig, sa pagiging 
malaya. 


62. At nang sila ay napapuntang higit na 
malayo, siya ay nagsabi sa kanyang katulong: 
Dalhin sa amin ang aming agahan. Talagang 
kami ay nakatagpo ng pagod dito sa aming 
paglalakbay. 


63. Siya ay nagsabi: lyong nakita, nang 
kami ay kumuha ng kublihan sa bato, at aking 
nakalimutan ang isda - at wala kundi si 
Satanas na gumawa sa aking lumimot na 
banggitin ito - ito ay kumuha ng landas nito 
patungo sa mga tubig sa pamamagitan ng 
isang kababalaghan. 


64. Siya ay nagsabi: Ito ay iyang aming 
pinaghahanap. Kaya kanilang nilandas ang 
kanilang mga yapak muli. 


65. Pagkatapos natagpuan nila ang isa sa 
Aming mga tagapaglingkod, sa kanya Kami ay 
nagbigay ng awa galing sa Amin, at nagturo 
ng kaalaman galing sa Aming harapan. 


66. Si Moses ay nagsabi sa kanya: Maaari 
ba akong sumunod sa iyo, patungo sa dulo, 
upang ikaw ay makapagturo sa akin ng 
wastong ugaling diyan ikaw ay tinuruan? 


67. Siya ay nagsabi: O! ikaw ay hindi 
makapagbabatang kasama ko. 


68. Paano kang makapagbabata niyang 
diyan ikaw ay hindi makapagpalibot ng 
alinmang kaalaman? 


69. Siya ay nagsabi: Sa kapahintulutan ni 
Allah, ikaw ay makatatagpo sa aking matiyaga, 
at ako ay hindi kahi't kaunti makikipagtalo sa 


iyo. 


70. Siya ay nagsabi: Sa gayon, kung ikaw 
ay pumuntang kasama ko, huwag akong 
tanungin tungkol sa kahi't kaunti hanggang sa 
akong sarili ko ay bumanggit nito sa iyo. 


71. Kaya ang dalawa ay nagtakdang 
palabas hanggang, nang sila ay nasa 
sasakyangdagat, siya ay gumawa ng isang 
butas doon. (Si Moses ay) nagsabi: Ikaw ba ay 
gumawa ng isang butas sa loob noon upang 
lumunod sa katao doon? Ikaw talaga ay 
gumawa ng isang nakatatakot na bagay. 


72. Siya ay nagsabi: Hindi ba sinabi ko sa 
iyong ikaw ay hindi makapagbabatang kasama 
ko? 


73. (Si Moses ay) nagsabi: Huwag magalit 
sa aking ako ay nakalimot, at huwag maging 
matigas sa akin dahil sa aking kamalian. 


205 


74. Sa gayon silang dalawa ay naglakbay 
hanggang, nang sila ay makatagpo ng isang 
lalaking bata, kanyang pinaslang siya. (Si 
Moses ay) nagsabi: Ano! Ikaw ba ay 
pumaslang ng isang walangmalay na 
kaluluwang walang pinaslang? Talagang ikaw 
ay gumawa ng isang nakahihindik na bagay. 


75. Siya ay nagsabi: Hindi ba sinabi ko sa 
iyong ikaw ay hindi makapagbabatang kasama 
ko? 


76. (Si Moses ay) nagsabi: Kung ako ay 
magtanong sa iyo matapos nito tungkol sa 
kahi't ano, huwag tuparin ang pagsama sa 
akin. Ikaw ay tumanggap ng isang paumanhin 
galing sa akin. 


77. Kaya ang dalawa ay naglakbay 
hanggang, nang sila ay dumating sa katao ng 
isang tiyak na kabayanan, sila ay humingi sa 
katao nito ng pagkain, nguni't sila ay umayaw 
na gumawa sa kanilang maging mga 
panauhin. At sila ay nakatagpo sa loob noon 
ng isang dingding na nasa dulo ng pagbagsak 
sa pagkasira, at siya ay nag-ayos nito. (Si 
Moses ay) nagsabi: Kung iyong inibig, ikaw ay 
makakakuha ng kabayaran para dito. 


78. Siya ay nagsabi: Ito ay ang pagkakaiba 
sa pagitan mo at sa akin, ako ay maghahayag 
sa iyo ng kahulugan niyang iyong hindi 
mabatang may tiyaga. 


79. Para sa sasakyangdagat, ito ay 
pagmamay-ari ng mahirap na mga taong 
gumagawa sa ilog, at minithi kong sirain ito, 
sapagka't may isang hari sa likuran nilang 
kumukuha ng bawa't sasakyangdagat sa 
pamamagitan ng lakas. 


206 


80. At para sa lalaking bata, ang kanyang 
mga magulang ay mga naniniwala, at Kami ay 
takot na baka siya ay mang-api sa kanila sa 
pamamagitan ng paghihimagsik at hindi 
paniniwala. 


81. At Aming binalak na ang kanilang 
Panginoon ay bumago sa kanya para sa kanila 
bilang isang higit na mabuti sa kadalisayan at 
higit na malapit sa awa. 


82. At para sa dingding, ito ay pagmamay- 
ari ng dalawang ulilang batang lalaki sa 
lungsod, at sa ilalim nito ay may isang 
kayamanang pagmamay-ari nila, at ang 
kanilang ama ay naging matuwid, at ang iyong 
Panginoon ay nagbalak na sila ay darating sa 
kanilang buong kalakasan at magdadala sa 
pangmasid ng kanilang kayamanan bilang 
isang awang galing sa kanilang Panginoon, at 
aking ginawa ito hindi sa aking sariling utos. 
Ang ganyan ay ang kahulugan niyang kasama 
noon ikaw ay hindi makapagbata. 


83. Sila ay magtatanong sa iyo tungkol kay 
Dul-Kurnein. Sabihin: Ako ay bibigkas sa inyo 
ng isang paalaala sa kanya. 


84. O! Aming ginawa siyang malakas sa 
lupain at binigyan siya patungo sa bawa't 
bagay ng isang daan. 


85. At siya ay sumunod sa isang daan, 


86. Hanggang, nang kanyang marating 
ang lugar na kanluran ng araw, kanyang 
natagpuan itong bumababa sa isang maputik 
na batis, at natagpuan ang isang mga tao sa 
paligid noon, Kami ay nagsabi: O Dul-Kurnein! 


Maaaring parusahan o pakitaan sila ng 
kabaitan. 


87. Siya ay nagsabi: Para sa kanyang 
gumawa ng mali, kami ay magpaparusa sa 
kanya at pagkatapos siya ay dadalhing pabalik 
sa kanyang Panginoon, na magpaparusa sa 
kanya ng nakahihindik na parusa! 


88. Nguni't para sa kanyang naniniwala at 
gumagawa ng matuwid, kabutihan ang 
kanyang magiging gantimpala, at Kami ay 
magsasalita sa kanya ng isang malumanay na 
utos. 


89. Pagkatapos siya ay sumunod sa isang 
daan, 


90. Hanggang, nang kanyang marating 
ang lugar na silangan ng araw, kanyang 
natagpuan itong sumisilang sa isang mga 
taong para sa kanila Kami ay nagtakda ng 
kanlungan doon. 


91. Kaya (ganito ito). At alam Namin ang 
lahat tungkol sa kanya. 


92. Pagkatapos siya ay sumunod sa isang 
daan, 


93. Hanggang, nang siya ay dumating sa 
pagitan ng dalawang bundok, kanyang 
natagpuan sa kanilang malapit na tabi ang 
isang kataong ang alam ay kaunti sa isang 
sasabihin. 


94. Sila ay nagsabi: O Dul- Kurnein! O! 
ang Gog at ang Magog ay sumasamsam sa 
lupain. Kaya maaari ba kaming magbayad sa 
iyo ng papuri, sakaling ikaw ay makapagtakda 
ng isang harang sa pagitan namin at sa 
kanila? 


95. Siya ay nagsabi: Iyang sa loob noon 
ang aking Panginoon ay nagtaguyod sa akin 
ay higit na mabuti (kaysa inyong bayad na 
papuri). Gawing tumulong lamang sa aking 
may lakas (ng mga tao), ako ay magtatakda sa 
pagitan ninyo at sa kanila ng isang tabing-ilog. 


96. Bigyan ako ng mga piraso ng bakal - 
hanggang, nang kanyang mapatag (ang 
agwat) sa pagitan ng mga talampas, siya ay 
nagsabi: Hipan! hanggang, nang kanyang 
magawa itong isang apoy, siya ay nagsabi: 
Dalhin sa akin ang tunaw na tanso upang 
ibuhos doon. 


97. At (ang Gog at ang Magog) ay hindi 
nakayang umakyat o sila ay makabutas (nito). 


98. Siya ay nagsabi: Ito ay isang awa 
galing sa aking Panginoon, nguni't nang ang 
pangako ng aking Panginoon ay dumating 
padaan, Kanyang ilaladlad itong mababa, 
sapagka't ang pangako ng aking Panginoon ay 
totoo. 


99. At sa araw na iyan, pababayaan 
Namin ang ilan sa kanilang pumasok laban sa 
mga iba, at ang Trumpeta ay hihipan. 
Pagkatapos Amin silang titipuning samasama 
sa isang pagtitipon. 


207 


100. Sa araw na iyan, Kami ay 
maghaharap ng Impiyerno sa mga hindi 
naniniwala, pantay sa pangmasid, 


101. Ang mga yaong ang mga mata ay 
piniringan sa Aking paalaala, at mga hindi 
makapagbata sa pakikinig. 


102. Ang mga hindi naniniwala ba ay 
makatatantong sila ay makapipili ng Aking 
mga tagapaglingkod bilang mga kaibigang 
tagapagtanggol bukod sa Akin? O! Kami ay 
nakapaghanda ng Impiyerno bilang isang 
pagsalubong para sa mga hindi naniniwala. 


103. Sabihin: Kami ba ay magpapasabi sa 
inyo kung sinong magiging pinakamalaking 
mga talunan sa pamamagitan ng kanilang mga 
gawa? - 


104. Ang mga yaong ang pagsisikap ay 
pumunta sa pagkaligaw sa buhay sa daigdig, 
at gayunman sila ay tumantong sila ay 
gumawa ng mabuting gawa, 


105. Ang mga yaon ay silang hindi 
naniniwala sa mga isiniwalat ng kanilang 
Panginoon at sa pakikipagtagpo sa Kanya. Sa 
gayon ang kanilang mga gawa ay walang 
saysay; at sa Araw ng Pagkabuhay, Kami ay 
nagtakda ng walang timbang sa kanila. 


106. Iyan ay kanilang gantimpala: 
Impiyerno, sapagka't sila ay hindi naniwala, at 
gumawa ng isang pagkutya sa Aming mga 
isiniwalat at sa Aming mga mensahero. 


208 


107. O! ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, ang kanila 
ay mga Hardin ng Paraiso bilang masayang 
pagdating, 


108. Sa loob noon sila ay mamamalaging 
walang mithing maalis doon. 


109. Sabihin: Kung ang dagat ay naging 
tinta para sa mga Salita ng aking Panginoon, 
talagang ang dagat ay mauubos bago ang 
mga Salita ng aking Panginoon ay maubos, 
kahi't na Kami ay nagdala ng dagat na katulad 
roon upang tumulong. 


110. Sabihin: Ako ay isa lamang 
makataong tulad ninyo. Ang aking Panginoon 
ay nagbigay ng sigla sa aking ang inyong 
Maykapal ay Isang Maykapal lamang. At 
sinumang umasa para sa pakikipagtagpo sa 
kanyang Panginoon, pabayaan siyang 
gumawa ng gawang matuwid, at gumawang 
walang nakikihati ng pagsambang nararapat 
sa kanyang Panginoon. 


SURA XIX 
MARIA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Kap. Ha. Ya. Ain. Sad. 


2. (Ito ay) isang pagbanggit ng awa ng 
iyong Panginoon sa Kanyang tagapaglingkod 
na si Sakarias. 


3. Nang siya ay tumawag sa kanyang 
Panginoon ng isang tawag na palihim, 


4. Nagsasabi: Aking Panginoon! O! ang 
mga buto kong mahina ang pagkit at ang aking 
ulo ay kumikislap sa abong buhok, at ako 
kailanman ay hindi pinagpala sa dalangin sa 
lyo, aking Panginoon. 


5. O! ako ay takot sa aking mga kataong 
kaanak matapos sa akin, sapagka't ang aking 
asawang babae ay baog. O, bigyan ako galing 
sa lyong harapan ng isang kapalit, 


6. Na magmamana sa akin at 
magmamana sa bahay ni Hakob. At gawin 
siya, aking Panginoon, na karapatdapat (sa 
lyo). 


7. (Sinabi sa kanya): O Sakarias! O! Kami 
ay nagdala sa iyo ng mga pambungad ng 
isang anak na lalaking ang pangalan ay 
Huwan; Kami ay nagbigay ng katulad na 
pangalan sa wala (bago sa kanya). 


8. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Paano ako magkakaroon ng isang anak na 
lalaki samantalang ang aking asawang babae 
ay baog at ako ay umabot sa mahinang 
katandaang gulang? 


9. Siya ay nagsabi: Kaya (maging ganito). 
Ang iyong Panginoon ay nagsabi: Ito ay 
madali para sa Akin, tulad sa Aking paglikha 
sa iyo sa una, nang ikaw ay wala. 


10. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Magtakda para sa akin ng ilang palatandaan. 


Siya ay nagsabi: Ang iyong palatandaan ay 
ang ikaw, na walang kapansanan sa katawan, 
ay hindi makapagsasalita sa sangkatauhan ng 
tatlong gabi. 


11. Pagkatapos siya ay dumating sa 
pangmasid sa kanyang mga taong galing sa 
sambahan, at nagsasabi sa kanila: Parangalan 
ang inyong Panginoon sa pagbuka ng araw at 
pagbaba ng gabi. 


12. (At sinabi sa kanyang anak na lalaki): 
O Huwan! Hawakang matatag ang Kasulatan. 
At Kami ay nagbigay sa kanya ng katalinuhan 
nang siya ay isang bata pa, 


13. At pagkahabag galing sa Aming 
harapan at kadalisayan, at siya ay tapat sa 
pananalig, 


14. At masunurin sa kanyang mga 
magulang, at siya ay hindi mapagmataas, 
mapaghimagsik. 


15. At Kapayapaan sa kanya sa araw na 
siya ay ipinanganak, at sa araw na siya ay 
mamatay, at sa araw na siya ay itatayong 
buhay! 


16. At gumawa ng pagbanggit kay Maria 
sa Kasulatan, nang siya (ang babae) ay 
lumayo galing sa kanyang mga tao patungo sa 
isang silid na nakaharap sa Silangan, 


17. At pumili ng pag-iisa galing sa kanila. 
Pagkatapos Kami ay nagpadala sa kanya (ang 
babae) ng Aming diwa at ito ay kumuha para 


209 


sa kanya ng katulad ng isang walang 
kapintasang lalaki. 


18. Siya (ang babae) ay nagsabi: O! ako 
ay humanap ng kublihan sa Isang Mapagbigay 
galing sa iyo, kung ikaw ay takot sa Maykapal. 


19. Siya ay nagsabi: Ako ay isa lamang 
mensahero ng iyong Panginoon, upang ako ay 
makapagkaloob sa iyo ng isang walang 
pagkakamaling anak na lalaki. 


20. Siya (ang babae) ay nagsabi: Paano 
akong magkakaroon ng isang anak na lalaki 
samantalang walang makataong sumalang sa 
akin, o ako ay naging hindi malinis? 


21. Siya ay nagsabi: Kaya (magiging 
ganito). Ang iyong Panginoon ay nagsabi: Ito 
ay madali para sa Akin. At (magiging ganitong) 
Kami ay makagagawa sa kanyang isang 
pagsisiwalat para sa sangkatauhan at isang 
awa galing sa Amin, at ito ay isang bagay na 
ipinag-utos. 


22. At siya (ang babae) ay naglihi sa 
kanya, at siya (ang babae) ay lumayong 
kasama siyang patungo sa isang malayong 
lugar. 


23. At ang mga hirap ng panganganak ay 
nagtaboy sa kanya (ang babae) sa katawan ng 
punongkahoy ng palma. Siya (ang babae) ay 
nagsabi: O, mabuti pang ako ay namatay bago 
ito at naging isang bagay sa wala, 
nakalimutan! 


210 


24. Pagkatapos (isa) ay sumigaw sa kanya 
(ang babae) galing sa ilalim niya, nagsasabi: 
Huwag maghinagpis! Ang iyong Panginoon ay 
naglagay ng isang munting sapa sa iyong 
ilalim: 


25. At kalugin ang katawan ng 
punongkahoy ng palmang patungo sa iyo, 
gagawin mong ang mga hinog na deit ay 
mahulog sa iyo. 


26. Kaya kumain at uminom at maging 
maaliw. At kung ikaw ay makatagpo ng 
alinmang makatao, sabihin: O! ako ay 
nangako ng isang pag-aayuno sa Mapagbigay, 
at hindi makikipag-usap sa araw na ito sa 
alinmang makatao. 


27. Pagkatapos siya (ang babae) ay 
nagdala sa kanya sa kanyang (babae) sariling 
katao, dinadala siya. Sila ay nagsabi, O Maria! 
Ikaw ay dumating kasama ang isang 
kahangahangang bagay. 


28. O kapatid na babae ni Aaron! Ang 
iyong ama ay hindi isang masamang lalaki o 
ang iyong ina ay isang masamang babae. 


29. Pagkatapos siya (ang babae) ay 
nagturo sa kanya. Sila ay nagsabi: Paano 
kaming makikipag-usap sa isang nasa duyan, 
isang murang batang lalaki? 


30. Siya ay nagsalita: O! ako ay ang 
tagapaglingkod ni Allah. Siya ay nagbigay sa 
akin ng Kasulatan at nagtakda sa aking isang 
Propeta, 


31. At gumawa sa aking pinagpala 
saanman ako naroon, at humimok sa akin ng 
dalangin at kawanggawa habang ako ay 
nabubuhay, 


32. At (gumawa sa aking) masunurin sa 
kanya (ang babae) na nag-anak sa akin, at 
hindi gumawa sa aking mapagmataas, hindi 
pinagpala. 


33. At Kapayapaan sa akin sa araw na ako 
ay ipinanganak, at sa araw na ako ay 
mamatay, at sa araw na ako ay itatayong 
buhay! 


34. Ang ganyan ay si Hesus, anak na 
lalaki ni Maria. (Ito ay) isang pagsasaad ng 
katotohanan tungkol sa kanilang pinag- 
aalinlanganan. 


35. Ito ay hindi nababagay (sa 
Kamaharlikaan ni) Allah na Siya ay kukuha sa 
Kanyang Sarili ng isang anak na lalaki. 
Parangal ay maging sa Kanya! Kapag 
Kanyang ipinag-utos ang isang bagay, Siya ay 
nagsasabi dito lamang: Maging ganyan! at ito 
ay ganyan. 


36. At O! si Allah ay aking Panginoon at 
inyong Panginoon. Kaya paglingkuran Siya. 
lyan ay ang wastong landas. 


37. Ang mga lupon ng pagsamba sa kanila 
ay nagkaiba, kaya kapighatian sa mga hindi 
naniniwala dahil sa kanilang pagpapakita sa 
isang nakahihindik na Araw. 


38. Tingnan at pakinggan sila sa Araw na 
sila ay dumating sa Amin! Suabali't ang mga 
gumagawa ng mali sa araw na ito ay nasa 
hayagang pagkakamali. 


39. At sila ay bigyan ng babala sa Araw ng 
dalamhati nang ang kalagayan ay 
pinasiyahan. Ngayon sila ay nasa isang 
kalagayang pagkabulagsak, at sila ay hindi 
naniniwala. 


40. O! Kami ay nagmana ng lupa at lahat 
na naroroon, at sa Amin sila ay ibinabalik. 


41. At gumawa ng pagbanggit (O 
Muhamad) sa Kasulatan ni Abraham. O! siya 
ay isang tao ng Katotohanan, isang Propeta. 


42. Kanyang sinabi sa kanyang ama: O 
aking ama! Bakit ka sumasamba niyang hindi 
nakaririnig o nakakakita, o kahi't kaunti ay 
iyong magamit? 


43. O aking ama! O! may dumating sa 
aking kaalamang hindi dumating sa iyo. Kaya 
sumunod sa akin, at ako ay gagabay sa iyo sa 
isang wastong landas. 


44. O aking ama! Huwag paglingkuran ang 
demonyo. O! ang demonyo ay isang 
maghihimagsik sa Mapagbigay. 


45. O aking ama! O! ako ay takot sakaling 
ang isang kaparusahang galing sa 
Mapagbigay ay lumampas sa iyong sa gayon 
ikaw ay maging isang kasama ng demonyo. 


211 


46. Siya ay nagsabi: Tinatanggihan mo ba 
ang aking mga maykapal, O Abraham? Kung 
ikaw ay hindi tumigil, ako ay talagang babato 
sa iyo. Umalis sa akin sa isang mahabang 
sandali! 


47. Siya ay nagsabi: Kapayapaan ay 
maging sa iyo! Ako ay hihingi ng kapatawaran 
ng aking Panginoon para sa iyo. O! Siya ay 
palaging mapagpabuya sa akin. 


48. Ako ay uurong sa inyo at diyan sa 
inyong dinadalanginan bukod kay Allah, at ako 
ay dadalangin sa aking Panginoon. Maaaring 
sa dalangin sa aking Panginoon, ako ay hindi 
magiging hindi pinagpala. 


49. Kaya, nang siya ay makaurong sa 
kanila at diyan sa kanilang sinasamba bukod 
kay Allah, Aming ibinigay sa kanya si Isaak at 
si Hakob. Bawa't isa sa kanila ay Aming 
ginawang isang Propeta. 


50. At Kami ay nagbigay sa kanila ng 
Aming awa, at nagtakda sa kanila ng isang 
mataas at tunay na katanyagan. 


51. At gumawa ng pagbanggit sa 
Kasulatan kay Moses. O! siya ay pinili, at siya 
ay isang mensahero (ni Allah), isang Propeta. 


52. Kami ay tumawag sa kanya galing sa 
kanang tagiliran ng Bundok! at nagdala sa 
kanyang malapit sa pakikipag-ugnay. 


53. At Kami ay nagkaloob sa kanya sa 
Aming awa ng kanyang kapatid na lalaking si 
Aaron, isang Propeta (rin). 


212 


54. At gumawa ng pagbanggit sa 
Kasulatan kay Ismael. O! siya ay isang 
tagapagtago ng kanyang pangako, at Siya ay 
isang mensahero (ni Allah), isang Propeta. 


55. Siya ay humimok sa kanyang mga 
taong sumamba at magkawanggawa, at 
karapatdapat sa paningin ng kanyang 
Panginoon. 


56. At gumawa ng pagbanggit sa 
Kasulatan kay ldris: O! siya ay isang tao ng 
Katotohanan, isang Propeta. 


57. At Aming itinayo siya sa isang mataas 
na kalagayan. 


58. Ang mga ito ay silang pinakitaan ng 
pagtatangi ni Allah sa mga Propeta, sa binhi ni 
Adan at sa mga yaong Aming dinala (sa 
sasakyangdagat) kasama ni Noa, at sa binhi ni 
Abraham at ni Israel, at galing sa mga yaong 
Aming pinatnubayan at pinili. Nang ang mga 
isiniwalat ng Mapagbigay ay binigkas sa 
kanila, sila ay bumagsak pababang 
sumasamba at tumatangis. 


59. Ngayon may pumalit sa kanilang isang 
huling salinlahing sumira sa pagsamba at 
sumunod sa mga kalaswaan. Nguni't sila ay 
makatatagpo ng daya, - 


60. Maliban sa kanyang magsisisi at 
maniniwala at gagawa ng matuwid. Ang 
ganyan ay papasok sa Hardin, at sila ay hindi 
gagawan ng mali kahi't kaunti - 


61. Mga Hardin ng Eden, na ipinangako ng 
Mapagbigay sa Kanyang mga tagapaglingkod 
sa Hindi Nakikita. O! ang Kanyang pangako ay 
palaging talagang matutupad - 


62. Sila ay nakaririnig sa loob noon ng 
walang katamarang pag-uusap, kundi 
Kapayapaan lamang, at sa loob noon sila ay 
may pagkain para sa umaga at sa gabi. 


63. Ang ganyan ay ang Harding Aming 
ginawang ang tapat manalig sa Aming mga 
tagapaglingkod ay magmana. 


64. Kami (mga anghel) ay hindi dumating 
pababa maliban sa kautusan ng iyong 
Panginoon. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng 
lahat sa harapan namin at lahat sa likuran 
namin at lahat sa pagitan ng mga yaong 
dalawa, at ang iyong Panginoon kailanman ay 
hindi makalilimot, — 


65. Panginoon ng mga langit at ng lupa at 
lahat na nasa pagitan nila! Sa gayon sambahin 
mo Siya at ikaw ay maging matatag sa 
Kanyang tulong. May alam ka bang isang 
mapapangalanang kasama Niya? 


66. At ang tao ay nagsabi: Kapag ako ay 
patay, ako ba sa gayon ay madadala sa 
pangmasid na buhay? 


67. Hindi ba maalaala ng taong Kami ay 
lumikha sa kanya sa una, nang siya ay wala. 


68 At sa pamamagitan ng iyong 
Panginoon, talagang Kami ay titipon sa kanila 
at sa mga demonyo, pagkatapos Kami ay 


magdadala sa kanila, gumagapang sa palibot 
ng Impiyerno. 


69. Pagkatapos Kami ay pipitas sa bawa't 
lupon ng pagsamba ng alinman sa kanilang 
pinakamatigas ang ulo sa paghihimagsik sa 
Mapagbigay. 


70. At talagang Kami ay 
pinakanakababatid ng mga yaong 
pinakaangkop na sunugin sa loob noon. 


71. Walang isa sa inyong hindi lalapit dito. 
lyan ay isang nakatakdang kautusan ng iyong 
Panginoon. 


72. Pagkatapos Kami ay sasagip sa mga 
yaong lumayo sa masama, at mag-iiwan sa 
mga gumagawa ng masamang gumagapang 
doon. 


73. At nang ang Aming maliwanag na mga 
isiniwalat ay binigkas sa kanila, ang mga 
yaong hindi naniniwala ay nagsabi sa mga 
yaong naniniwala: Alin sa dalawang pulutong 
(sa inyo o sa amin) ang higit na mabuti sa 
kalagayan, at higit na maringal tulad sa 
alinmang hukbo? 


74. Gaano karaming isang salinlahi ang 
Aming winasak bago sa kanilang higit na 
maringal tungkol sa gamit at panlabas na 
kaanyuan! 


75. Sabihin: Para sa kanyang nasa 
pagkakamali, ang Mapagbigay ay talagang 
magpapahaba ng kanyang agwat ng buhay 
hanggang, nang sila ay makapagmasid niyang 


213 


ipinangako sa kanila, ito man ay maging 
kaparusahan (sa daigdig), o sa Oras (ng 
Wakas), sila ay makaaalam kung sino ang 
higit na masama sa kalagayan o sino ang higit 
na mahina bilang isang hukbo. 


76. Si Allah ay nagpauna sa mga yaong 
may wastong batayang naghahanap ng 
patnubay, at ang mabuting mga gawang 
tumatagal ay higit na mabuti sa paningin ng 
iyong Panginoon bilang gantimpala, at higit na 
mabuti bilang pagtulong. 


77. Kayo ba ay nakakita sa kanyang hindi 
naniniwala sa Aming mga isiniwalat, nguni't 
nagsabi: Talagang ako ay bibigyan ng 
kayamanan at mga anak? 


78. Kanya bang napag-aralan ang Hindi 
Nakikita, o siya ay gumawa ng isang 
kasunduan sa Mapagbigay? 


79. Hindi, nguni't Kami ay magtatala 
niyang kanyang sinabi at magpapahaba para 
sa kanya ng isang agwat ng pahirap. 


80. At Kami ay magmamana sa kanya 
niyang doon siya ay nagsalita, at siya ay 
darating sa Aming mag-isa (wala ang kanyang 
kayamanan at mga anak). 


81. At sila ay pumili sa (ibang) mga 
maykapal bukod kay Allah upang sila ay 
maging isang makapangyarihan para sa 
kanila. 


214 


82. Hindi, nguni't sila ay magtatatwa ng 
kanilang pagsamba sa kanila, at magiging 
mga katunggali sa kanila. 


83. Hindi mo ba nakikitang Kami ay 
nagtakda ng mga demonyo sa mga hindi 
naniniwala upang lumito sa kanilang may 
kaguluhan? 


84. Kaya gumawa ng walang 
pagmamadali laban sa kanila (O Muhamad). 
Kami ay gumawang bumilang lamang sa 
kanila ng isang bilang (ng mga araw). 


85. Sa Araw nang Aming titipunin ang 
matuwid patungo sa Mapagbigay, isang 
mabuting kasama, 


86. At magtataboy sa may kasalanan 
patungo sa Impiyerno, isang pagod na 
pulutong, 


87. Sila ay hindi magkakaroon ng 
kapangyarihang mamagitan, maliban sa 
kanyang gumawa ng isang kasunduan sa 
kanyang Panginoon. 


88. At sila ay nagsabi: Ang Mapagbigay ay 
kumuha sa Kanyang Sarili ng isang anak na 
lalaki. 


89. Talagang kayo ay bumigkas ng isang 
nakasisirang bagay, 


90. Sa pamamagitan noon halos ang mga 
langit ay mapunit, at ang lupa ay mahating 


hiwalay, at ang mga bundok ay bumagsak sa 
mga pagkasira, 


91. Na kayo ay nagtakda sa Mapagbigay 
ng isang anak na lalaki! 


92. Samantalang hindi naaangkop para 
(sa Kamahalan ng) Mapagbigay na Siya ay 
kailangang pumili ng isang anak na lalaki. 


93. Walang nasa mga langit at sa lupang 
hindi dumating sa Mapagbigay bilang isang 
tagapaglingkod. 


94. Talagang Siya ay nakaaalam sa kanila 
at bumibilang sa kanilang may (wastong) 
pagbibilang. 


95. At bawa't isa sa kanila ay darating sa 
Kanya sa Araw ng Pagkabuhay, nag-iisa. 


96. O! ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, ang 
Mapagbigay ay magtatakda para sa kanila ng 
pagmamahal. 


97. At Aming ginawang madali (ang 
Kasulatang ito) sa iyong dila lamang (O 
Muhamad) upang ikaw ay makapagdala ng 
mabuting mga pambungad kasama noon 
patungo sa mga yaong nagtatakwil (sa 
masama), at magbabala kasama noon sa 
kataong salungat. 


98. At gaano karaming isang salinlahi 
bago sa kanila ang Aming winasak! Nakikita 
mo ba (Muhamad) ang isang mag-isang tao sa 


kanila, o napapakinig ang pinakamahinang 
tunog? 


SURA XX 
TA HA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ta. Ha. 


2. Kami ay hindi nagsiwalat sa iyo 
(Muhamad) ng Kurang ito upang ikaw ay 
maging mabagabag, 


3. Nguni't bilang isang paalaala sa 
kanyang natatakot, 


4. Isang pagsisiwalat galing sa Kanyang 
lumikha ng lupa at mataas na mga langit, 


5. Ang Isang Mapagbigay, Siyang 
itinaguyod sa Trono. 


6. Sa Kanya ay ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa, at anumang nasa pagitan nila, at 
anumang nasa ilalim ng lupang may damo. 


7. At kung ikaw ay magsalitang malakas, 


sa gayon O! Kanyang alam ang lihim (na 


iniisip) at (iyang maaaring) higit na nakatago. 


215 


8. Si Allah! Walang ibang Maykapal 
maliban sa Kanya. Ang Kanya ay ang 
pinakamagandang mga pangalan. 


9. May dumating ba sa iyong kasaysayan 
ni Moses? 


10. Nang kanyang makita ang isang apoy 
at sabihin sa kanyang katao: Maghintay! O! 
ako ay nakakita ng isang apoy sa malayo. 
Maaaring ako ay makapagdala sa inyo ng 
isang tanda galing doon o makatagpo ng 
batayan sa apoy. 


11. At nang kanyang maabot ito, siya ay 
tinawag sa pangalan: O Moses! 


12. O! Ako, talagang Ako, ay ang iyong 
Panginoon. Kaya tanggalin ang iyong sapin sa 
paa, sapagka't O! ikaw ay nasa banal na libis 
ng Tuwa. 


13. At Ako ay pumili sa iyo, kaya 
pakinggan iyang binigyan ng sigla. 


14. O! Ako, talagang Ako, ay si Allah. 
Walang Maykapal maliban sa Akin. Kaya 
maglingkod sa Akin at magtaguyod ng 
pagsamba para sa Aking alaala. 


15. O! ang Oras ay talagang darating. 
Nguni't Aking inibig na panatilihin itong 
nakatago, upang ang bawa't kaluluwa ay 
mabigyan ng gantimpala para diyan sa sinikap 
nito (na makamit). 


216 


16. Sa ganyan, huwag pabayaan ang mga 
yaong hindi naniniwala sa loob noon nguni't 
sumusunod sa kanilang sariling kalaswaan, na 
maglihis sa iyo galing doon, at baka ikaw ay 
mamatay. 


17. At ano iyang nasa iyong kanang 
kamay, O Moses? 


18. Siya ay nagsabi: Ito ay aking tungkod 
na aking hinihiligan, at sa pamamagitan nito ay 
aking pinababagsak ang mga sanga para sa 
aking tupa, at dito ako ay nakatagpo ng ibang 
mga ganit. 


19. Siya ay nagsabi: Ihagis itong pababa, 
O Moses! 


20. Kaya kanyang inihagis itong pababa, 
at O! ito ay isang ahas, gumagapang. 


21. Siya ay nagsabi: Hawakan ito at 
huwag matakot. Kami ay magbabalik dito sa 
dati nitong kalagayan. 


22. At ilagay ang iyong kamay sa loob ng 
iyong kilikili, ito ay lalabas sa pangmasid na 
puting walang sakit. (Iyan ay magiging) isa 
pang palatandaan. 


23. Upang Kami ay makapagpakita sa iyo 
(ng ilan) sa Aming higit na dakilang mga 
kababalaghan. 


24. Pumunta ka sa Parao! O! siya ay 
sumuway (sa mga kaduluhan). 


25. (Si Moses ay) nagsabi: Aking 
Panginoon! Ibsan ang aking isip, 


26. At padaliin ang aking tungkulin para sa 
akin, 


27. At luwagan ang isang buhol sa aking 
dila, 


28. Upang sila ay makaunawa ng aking 
sinasabi. 


29. Humirang para sa akin ng isang taong 
tapat galing sa aking katao, 


30. Si Aaron, ang aking kapatid na lalaki. 


31. Patunayan ang aking lakas kasama 
niya. 


32. At pabayaan siyang makihati sa aking 
tungkulin, 


33. Upang kami ay makapagparangal sa 
lyo ng labis, 


34. At labis: na makaalaala sa lyo. 


35. O! Ikaw ay palaging Nakakakita sa 
amin. 


36. Siya ay nagsabi: Ikaw ay 
pinagkalooban ng iyong hiling, O Moses. 


37. At sa katunayan, sa isa pang panahon, 
Kami ay nagpamalas na sa iyo ng tangkilik, 


38. Nang Kami ay nagbigay ng sigla sa 
iyong ina niyang binigyan ng sigla, 


39. Nagsasabi: Ihagis siya sa lalagyan, at 
ihagis ito sa ilog, pagkatapos ang ilog ay 
maghahagis dito sa tabing-ilog, at doon isang 
kaaway sa Akin at isang kaaway sa kanya ay 
kukuha sa kanya. At Ako ay nagkaloob sa iyo 
ng pagmamahal galing sa Akin upang ikaw ay 
maturuan ayon sa Aking ibig, 


40. Nang ang iyong kapatid na babae ay 
pumunta at nagsabi: Ako ba ay magpapakita 
sa inyo ng isang mag-aalaga sa kanya? At 
Kami ay nagbalik sa iyo sa iyong ina upang 
ang kanyang (babae) mga mata ay mapalamig 
at hindi maghinagpis. At ikaw ay pumaslang 
ng isang lalaki, at Kami ay nagligtas sa iyo sa 
malaking sakit, at sumubok sa iyong may 
isang mabigat na pagsubok. At ikaw ay 
namahinga sa mga taon sa katao ng Midian. 
Pagkatapos dumating ka (dito) sa 
pamamagitan ng (Aking) katalagahan, O 
Moses, 


41. At Ako ay nagsama sa iyo sa Aking 
Sarili. 


42. Humayo, ikaw at ang iyong kapatid na 
lalaki, kasama ang Aking mga palatandaan, at 
huwag maging mahina sa pag-alaala sa Akin. 


217 


43. Humayo, kayong dalawa, sa Parao. O! 
siya ay sumuway (sa mga kaduluhan). 


44. At kausapin siya sa isang malumanay 
na salita, na sana siya ay magbigay ng pansin 
o matakot. 


45. Sila ay nagsabi: Aming Panginoon! O! 
kami ay natatakot na siya sa pasimula ay sa 
amin o siya ay kumilos bilang malupit. 


46. Siya ay nagsabi: Huwag matakot, O! 
Ako ay kasama ninyong dalawa, Nakikinig at 
Nakakakita. 


47. Kaya pumunta kayo sa kanya at 
magsabi: O! kami ay dalawang mensahero ng 
iyong Panginoon. Kaya pabayaan ang Mga 
Anak ni Israel na lumakad kasama namin, at 
huwag silang pahirapan. Kami ay nagdala sa 
iyo ng isang palatandaan galing sa iyong 
Panginoon. At kapayapaan ay magiging para 
sa kanyang sumusunod sa wastong batayan. 


48. O! isiniwalat sa aming ang wakas ay 
magiging para sa kanyang nagtatwa at pumihit 
palayo. 


49. (Ang Parao) ay nagsabi: Sino sa gayon 
ang Panginoon ninyong dalawa, O Moses? 


50. Siya ay nagsabi: Ang aming 
Panginoon ay Siyang nagbigay sa bawa't 
bagay ng kalikasan nito, pagkatapos ay 
pumatnubay ditong matuwid. 


218 


51. Siya ay nagsabi: Ano sa gayon ang 
kalagayan ng mga salinlahi sa katandaan? 


52. Siya ay nagsabi: Ang kaalaman doon 
ay nasa aking Panginoon sa isang Talaan. 
Ang aking Panginoon ay hindi nagkamali o 
nakalimot, 


53. Siyang nagtakda sa lupa bilang isang 
tulugan at humibla sa mga daan para sa inyo 
sa loob noon at nagpadalang pababa ng tubig 
galing sa langit at sa pamamagitan noon Kami 
ay nakapagdala sa pangmasid ng mga 
ibaibang mga uri ng pananim, 


54. (Nagsasabi): Kumain kayo at pakainin 
ang inyong mga bakahan. O! sa loob nito 
talaga ay mga kababalaghan para sa mga 
taong may isip. 


55. Doon Kami ay lumikha sa inyo, at doon 
Kami ay nagbalik sa inyo, at pagkatapos Kami 
ay nagdala sa pangmasid ng isang 
pangalawang panahon. 


56. At Kami talaga ay nagpakita sa kanya 
ng lahat ng Aming mga palatandaan, nguni't 
siya ay nagtatwa sa mga ito at umayaw. 


57. Siya ay nagsabi: Ikaw ba ay dumating 
upang magtaboy sa aming palabas sa aming 
lupain sa pamamagitan ng iyong salamangka, 
O Moses? 


58. Nguni't kami talaga ay makagagawa ng 
salamangkang tulad roon, kaya magtakda ng 
isang pagtatagpo sa pagitan namin at sa iyo, 
na wala sa amin o sa iyong bibigo sa 


pagsunod, sa isang lugar na magaan (sa ating 
dalawa). 


59. (Si Moses ay) nagsabi: Ang inyong 
pagtatagpo ay magiging ang Araw ng 
Handaan, at pabayaan ang mga taong 
magtipon nang ang araw ay umakyat na 
mataas. 


60. Pagkatapos ang Parao ay nagpunta at 
nagtipon ng kanyang lakas, pagkatapos 
dumating (sa takdang pagtatagpo). 


61. Si Moses ay nagsabi sa kanila: 
Kapighatian sa inyo! Huwag tumuklas ng 
kasinungalingan laban kay Allah, at baka Siya 
ay magwasak ng buo sa inyo sa pamamagitan 
ng ilang kaparusahan. Siyang 
nagsisinungaling ay bigong napakamalas. 


62. Pagkatapos sila ay nagtagisan ng 
salita isa sa isa pa kung ano ang kanilang 
dapat gawin, at sila ay gumawa sa kanilang 
tagapayong lihim. 


63. Sila ay nagsabi: O! ang mga ito ay 
dalawang matalinong magtataboy sa inyong 
palabas sa inyong bansa sa pamamagitan ng 
kanilang salamangka, at wawasak sa inyong 
pinakamagaling na mga kaugalian: 


64. Kaya isaayos ang inyong balak, at 
pumunta sa guhit ng labanan. Sinumang nasa 
pinakamataas sa araw na ito ay magiging 
talagang matagumpay. 


65. Sila ay nagsabi: O Moses! Maaaring 
maghagis ka muna, o pabayaan kaming 
maging unang maghagis. 


66. Siya ay nagsabi: Hindi, kayo ay 
maghagis! Pagkatapos O! ang kanilang mga 
lubid at kanilang mga tungkod, sa 
pamamagitan ng kanilang salamangka, ay 
nagpakita sa kanyang parang ang mga ito ay 
tumakbo. 


67. At si Moses ay nag-isip ng isang takot 
sa kanyang isip. 


68. Kami ay nagsabi: Huwag matakot! O! 
ikaw ay ang higit na mataas. 


69. Ihagis iyang nasa iyong kanang 
kamay! Ito ay kakain niyang kanilang ginawa. 
O! iyang kanilang ginawa ay isa lamang lalang 
ng matalino, at ang isang matalino ay hindi 
magiging matagumpay sa anumang dulo (ng 
kagalingan) na kanyang mararating. 


70. Pagkatapos ang mga matalino ay 
napahagis (lahat) pababang nakadapang 
tungo, sumisigaw: Kami ay naniniwala sa 
Panginoon ni Aaron at ni Moses! 


71. (Ang Parao ay) nagsabi: Kayo ay 
naglagay ng pananalig sa kanya bago ako 
nagbigay sa inyo ng pahintulot. O! siya ay 
inyong pinunong nagturo sa inyo ng 
salamangka. Ngayon talagang puputulin ko 
ang inyong mga kamay at inyong mga paa ng 
salitan, at ipakukrus ko kayo sa mga katawan 
ng mga punongkahoy ng palma, at kayo ay 
makaaalam sa katiyakan kung alin sa amin 
ang may higit na mahigpit at higit na tumatagal 
na parusa. 


219 


72. Sila ay nagsabi: Kami ay hindi pumili 
sa iyo sa ibabaw ng maliwanag na mga 
katibayang dumating sa amin, at sa ibabaw 
Niyang lumikha sa amin. Kaya ipag-utos ang 
iyong ipag-uutos. Ikaw ay magwawakas para 
sa amin lamang ng buhay sa daigdig. 


73. O! kami ay naniniwala sa aming 
Panginoon, na Siya ay makapagpapatawad sa 
amin ng aming mga kasalanan at ng 
salamangkang doon ikaw ay pumilit sa amin. 
Si Allah ay higit na magaling at higit na 
tumatagal. 


74. O! sinumang dumating na may 
kasalanan sa kanyang Panginoon, talagang 
para sa kanya ay Impiyerno. Doon siya ay 
hindi mamamatay o mabubuhay. 


75. Nguni't sinumang dumating sa 
Kanyang isang naniniwala, matapos gumawa 
ng mabuting mga gawa, para sa ganyan ay 
ang mataas na mga kalagayan, 


76. Mga Hardin ng Edeng sa ilalim ay mga 
ilog na dumadaloy, sa loob noon sila ay 
mamamalagi kailanman. lyan ay ang 
gantimpala niyang lumalago. 


77. At talagang Kami ay nagbigay ng sigla 
kay Moses, nagsasabi: Kuning palayo ang 
Aking mga tagapaglingkod sa gabi at 
patamaan para sa kanila ang isang tuyong 
landas sa dagat, hindi takot na malampasan, o 
maging takot (sa dagat). 


78. Pagkatapos ang Parao ay sumunod 
kasama ang kanyang mga hukbo, at doon 
tinakpan sila niyang tumakip sa kanila sa 
dagat. 


220 


79. At ang Parao ay nagdala sa kanyang 
katao sa pagkaligaw, siya ay hindi 
pumatnubay sa kanila. 


80. O Mga Anak ni Israel! Kami ay 
nagligtas sa inyo sa inyong kaaway, at Kami 
ay gumawa ng isang kasunduan sa inyo sa 
gilid ng banal na bundok, at nagpadalang 
pababa sa inyo ng Mana at mga Pugo: 


81. (Nagsasabi): Kumain ng mabuting mga 
bagay na sa pamamagitan noon Kami ay 
naglaan ng pangkinabukasan para sa inyo, at 
huwag sumuway tungkol doon at baka ang 
Aking ngitngit ay dumating sa inyo, at siyang 
sa kanya ang Aking ngitngit ay dumating, siya 
ay naligaw talaga. 


82. At, O! talagang Ako ay Mapagpatawad 
sa kanyang nagsisisi at naniniwala at 
gumagawa ng mabuti, at pagkatapos ay 
lumalakad na matuwid. 


83. At (sinabi): Anong gumawa sa iyong 
magmadali galing sa iyong katao, O Moses? 


84. Siya ay nagsabi: Sila ay malapit sa 
aking daanan. Ako ay nagmadaling patungo 
sa lyo upang Ikaw sana ay maging 
masiyahang mabuti. 


85. Siya ay nagsabi: O! Kami ay sumubok 
sa iyong katao sa iyong pagkawala, at si 
Samiri ay nagligaw sa kanila. 


86. Pagkatapos si Moses ay pumuntang 
pabalik sa kanyang katao, galit at malungkot. 
Siya ay nagsabi: O aking mga tao! Hindi ba 


ang inyong Panginoon ay nangako sa inyo ng 
isang makatarungang pangako? Ang panahon 
bang itinakda sa gayon ay nagpakitang 
napakahaba para sa inyo, o kayo ay 
nagmithing ang ngitngit galing sa inyong 
Panginoon ay darating sa inyo, na kayo ay 
sumira ng pakikipagtagpo sa akin? 


87. Sila ay nagsabi: Kami ay hindi sumira 
ng pakikipagtagpo sa iyo sa aming sariling 
ibig, nguni't kami ay may dalang mga dalang 
mga palamuti ng katao, pagkatapos naghagis 
sa mga ito (sa apoy), sapagka't sa gayon si 
Samiri ay nagmungkahi. 


88. Pagkatapos siya ay gumawa para sa 
kanila ng isang batang baka, na kulay dilaw, 
na nagbigay sa pangmasid ng isang 
mababang tunog. At sila ay sumigaw: Ito ay 
inyong Maykapal at ang Maykapal ni Moses, 
nguni't siya ay nakalimot. 


89. Hindi ba nila nakita, pagkatapos, na ito 
ay hindi nagbalik ng sinasabi sa kanila at hindi 
nagmamay-ari para sa kanila ng sakit o gamit? 


90. At si Aaron sa katunayan ay nagsabi 
sa kanila bago pa: O aking mga tao! Kayo ay 
nirarahuyo lamang kasama noon, sapagka't O! 
ang inyong Panginoon ay ang Mapagbigay, 
kaya sumunod sa akin at sundin ang aking 
utos. 


91. Sila ay nagsabi: Kami ay titigil sa 
walang kaparaanan sa pagiging mga tapat 
dumalangin dito hanggang sa si Moses ay 
makabalik sa amin. 


92. Siya (si Moses) ay nagsabi: O Aaron! 
anong pumigil sa iyong pabalik nang iyong 
makita silang nawalang ligaw, 


93. Na ikaw ay hindi sumunod sa aking 
utos? 


94. Siya ay nagsabi: O anak na lalaki ng 
aking ina! Huwag hawakang mahigpit ang 
aking balbas o ang aking ulo! Ako ay takot na 
baka ikaw ay makapagsabi: Ikaw ay nakagawa 
ng paghahati sa Mga Anak ni Israel, at hindi 
nakapaghintay sa aking salita. 


95. (Si Moses ay) nagsabi: At anong iyong 
masasabi, O Samiri? 


96. Siya ay nagsabi: Aking nakita ang 
anong kanilang hindi nakita, kaya ako ay 
kumuha ng isang dakot galing sa mga 
hakbang ng paa ng mensahero, at pagkatapos 
nagtapon nito sa loob. Sa gayon ang aking 
kaluluwa ay nagpayo sa akin. 


97. (Si Moses ay) nagsabi: Sa gayon 
humayo! At O! sa buhay na ito, ito ay para sa 
iyong magsabi: Huwag akong salangin! at O! 
may isang pakikipagtagpo para sa iyong hindi 
mo masisira. Ngayon tumingin sa iyong 
panginoong diyan ikaw ay namalaging isang 
tapat dumalangin. Sa katunayan aming 
susunugin ito at isasabog ang alabok nito sa 
dagat. 


98. Ang inyong Maykapal ay si Allah 
lamang, sa Kanya ay walang ibang Maykapal. 
Siya ay yumayakap sa lahat ng mga bagay sa 
Kanyang kaalaman. 


221 


99. Sa gayon Kami ay nagsalaysay sa iyo 
(Muhamad) ng ilang mga pambungad niyang 
nangyari sa katandaan, at Kami ay nagbigay 
sa iyo galing sa Aming harapan ng isang 
Paalaala. 


100. Sinumang pumihit palayo dito, siya 
talaga ay magbabata ng isang hirap sa Araw 
ng Pagkabuhay, 


101. Sumusunod sa ilalim nito - isang 
masamang hirap para sa kanila sa Araw ng 
Pagkabuhay, 


102. Sa araw nang ang Trumpeta ay 
hinipan. Sa araw na iyan Kami ay magtitipon 
sa may kasalanang namumuti ang mata (sa 
takot), 


103. Bumubulong sa kanilang mga sarili: 
Kayo ay namahinga lamang ng sampung 
(araw). 


104. Kami ay pinakanakababatid ng anong 
kanilang binigkas nang ang kanilang 
pinakamagaling sa ugali ay nagsabi: Kayo ay 
namahinga lamang ng isang araw. 


105. Sila ay magtatanong sa iyo tungkol sa 
mga bundok (sa araw na iyan). Sabihin: Ang 
aking Panginoon ay sisira sa mga ito upang 
maging ikinalat na alabok. 


106. At iiwanan ito bilang isang hungkag 
na patag. 


222 


107. Sa loob noon ikaw ay walang 
makikitang liko o bako. 


108. Sa araw na iyan sila ay sumunod sa 
tagatawag na hindi nandaya, at ang mga tinig 
ay tumahimik para sa Mapagbigay, at ikaw ay 


makaririnig lamang ng isang mahinang bulong. 


109. Sa Araw na iyan walang 
pamamagitang magagamit maliban (diyan) sa 
kanyang ang Mapagbigay ay nagbigay sa 
kanya ng pahintulot at Siya ay nasiyahan sa 
salita niya. 


110. Kanyang alam ang (lahat na) nasa 
harapan nila at (lahat na) nasa likuran nila, 
habang sila ay hindi makapalibot nito sa 
kaalaman. 


111. At ang mga mukha ay 
nagpakumbaba sa kanilang mga sarili sa 
harapan ng Nabubuhay, ang Walang 
Hanggan. At siyang nagbata ng (isang dala 
ng) paggawa ng mali ay talagang isang bigo 
(sa Araw na iyon). 


112. At siyang gumawa ng ilang mabuting 
mga gawa, sa pagiging isang naniniwala, siya 
ay hindi takot sa walang katarungan o 
masama ang loob (sa kanyang kita). 


113. Sa gayon Kami ay nagsiwalat nito 
bilang isang Aralin sa Arabika, at nagpakita sa 
loob noon ng tiyak na mga panakot, upang 
sana sila ay lumayo sa masama o ito ay 
gumawa sa kanilang kumuha ng pansin. 


114. Pagkatapos papuri ay maging kay 
Allah, ang Tunay na Hari! At huwag 
magmadali (O Muhamad) kasama ang Kuran 
bago ang pagsisiwalat nito ay maging tumpak 
sa iyo, at sabihin: Aking Panginoon! Dagdagan 
ako sa kaalaman. 


115. At talagang Kami ay gumawa ng 
isang kasunduan sa katandaan kay Adan, 
nguni't siya ay nakalimot, at Kami ay hindi 
nakatagpo ng katapatan sa kanya. 


116. At nang Kami ay magsabi sa mga 
anghel: Bumagsak na nakadapang tungo sa 
harapan ni Adan, sila ay bumagsak na 
nakadapang tungo (lahat) maliban kay Iblis, 
siya ay umayaw. 


117. Sa gayon Kami ay nagsabi: O Adan! 
Ito ay isang kaaway sa iyo at sa iyong 
asawang babae, kaya huwag siyang 
pabayaang magtaboy sa inyong dalawang 
palabas ng Hardin upang ikaw ay dumating sa 
paghihirap. 


118. (Ipinagkaloob) sa iyong ikaw ay hindi 
magugutom sa loob noon o hubad. 


119. At ikaw ay hindi mauuhaw sa loob 
noon o lantad sa init ng araw. 


120. Nguni't ang Demonyo ay bumulong 
sa kanya, nagsasabi: O Adan! Ipakikita ko ba 
sa iyo ang punongkahoy na walang 
pagkamakatao at kapangyarihang hindi 
naaksayang palayo? 


121. Pagkatapos silang dalawa ay kumain 
doon, kaya sa gayon ang kanilang hiya ay 
naging maliwanag sa kanila, at sila ay 
nagpasimulang magkubli sa pamamagitan ng 
paglalagay sa kanilang mga sarili ng ilan sa 
mga dahon ng Hardin. At si Adan ay sumuway 
sa kanyang Panginoon, kaya napunta sa 
pagkaligaw. 


122. Pagkatapos ang kanyang Panginoon 
ay pumili sa kanya, at nahabag sa kanya, at 
pumatnubay sa kanya. 


123. Siya ay nagsabi: Pumuntang pababa 
magmula ngayon, kayong dalawa, isa sa inyo 
isang kaaway sa isa. Nguni't kung may 
dumating sa inyong galing sa Aking isang 
batayan, sa gayon sinumang sumunod sa 
Aking batayan, siya ay hindi pupunta sa 
pagkaligaw o maghihinagpis. 


124. Nguni't siyang pumihit palayo sa 
alaala Ko, ang kanya ay magiging isang 
makipot na buhay, at Ako ay magdadala sa 
kanyang bulag sa pagtitipon sa Araw ng 
Pagkabuhay. 


125. Siya ay magsasabi: Aking Panginoon! 
Anong dahilan sa Iyong pagkuha sa aking 
bulag, samantalang ako ay dating nakakakita? 


126. Siya ay magsasabi: Kaya (dapat 
maging ganito). Ang Aming mga isiniwalat ay 
dumating sa iyo, nguni't ikaw ay lumimot sa 
mga ito. Sa katulad na pangyayari, ikaw ay 
nakalimutan sa Araw na ito. 


127. Sa gayon Kami ay nagbigay ng 
gantimpala sa kanyang bulagsak at hindi 
naniniwala sa mga isiniwalat ng kanyang 


223 


Panginoon, at talagang ang wakas ng 
Kabilangbuhay ay magiging mahigpit at higit 
na tumatagal. 


128. Hindi ba isang batayan para sa kanila 
(na makaalam) kung ilang isang salinlahi ang 
Aming winasak bago sa kanila, sa gitna ng 
kanilang mga pinamamalagian sila ay 
lumalakad? O! sa loob noon talaga ay mga 
tanda para sa mga taong may kaisipan. 


129. At dahil lamang sa isang kautusang 
lumabas na sa pangmasid galing sa iyong 
Panginoon, at isang katapusang nakatakda 
na, ang paghuhukom ay (magiging) tiyak (sa 
daigdig na ito). 


130. Kung gayon (O Muhamad), magbata 
ng anong kanilang sinasabi, at ipagdiwang ang 
mga papuri ng iyong Panginoon bago ang 
pagtaas ng araw doon at bago ang pagbaba 
doon. At parangalan Siya sa ilang mga oras ng 
gabi at sa dalawang mga dulo ng araw, upang 
ikaw ay makatagpo ng pagtanggap. 


131. At huwag pahirapan ang iyong mga 
matang patungo diyan sa Aming ginawang 
magtamasa ang ilang mag-asawang 
magkakatambal sa kanila, ang bulaklak ng 
buhay sa daigdig, upang Kami ay makasubok 
sa kanila sa pamamagitan noon. Ang laang 
pangkinabukasan ng iyong Panginoon ay higit 
na mabuti at higit na tumatagal. 


132. At humimok sa iyong mga tao sa 
pagsamba, at maging tapat sa loob noon. 
Kami ay hindi humingi sa iyo ng laang 
pangkinabukasan, Kami ay naglaan ng 
pangkinabukasan para sa iyo. At ang kasunod 
ay para sa katuwiran. 


224 


133. At sila ay nagsabi: Kung siya lamang 
ay magdadala sa amin ng isang kababalaghan 
galing sa kanyang Panginoon! Hindi ba may 
dumating sa kanilang katibayan ng anong 
nasa loob ng dating mga Kasulatan? 


134. At kung Aming winasak sila sa ilang 
pagpaparusa bago ito, sila sa katunayan ay 
makapagsasabi: Aming Panginoon! Kung Ikaw 
lamang ay nagpadala sa amin ng isang 
mensahero, kami talaga ay sumunod sa lyong 
mga isiniwalat bago kami (sa gayon) ay 
hinamak at hiniya! 


135. Sabihin: Bawa't isa ay naghihintay: 
kaya maghintay kayo! Kayo ay darating sa 
pagkaalam kung sino ang mga may-ari ng 
landas ng pagkapantay, at sino ang matuwid. 


SURA XXI 
ANG MGA PROPETA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang kanilang pagtanto ay papalapit para 
sa sangkatauhan, habang sila ay pumipihit 
palayo sa pagbibigay ng walang pansin. 


2. Walang dumating doon kailanman sa 
kanilang isang bagong paalaala galing sa 
kanilang Panginoong sila ay hindi nakikinig 
dito habang sila ay naglalaro, — 


3. May pusong may ginagawa. At sila ay 
hindi nakipagsangguniang palihim. Ang mga 


gumagawa ng mali ay nagsabi: Ito ba ay iba 
kaysa isang taong tulad sa inyo? Kayo ba sa 
gayon ay magbibigay ng daan sa salamangka 
habang kayo ay nakakakita? 


4. Siya ay nagsabi: Ang aking Panginoon 
ay alam ang anong binigkas sa mga langit at 
sa lupa. Siya ay ang Tagarinig, ang Tagaalam. 


5. Hindi, sila ay nagsabing (ang mga ito 
lamang) ay magulong mga panaginip; hindi, 
siya ay tumuklas lamang nito; hindi, siya ay 
isang makata lamang. Pabayaan siyang 
magdala sa amin ng isang kababalaghan tulad 
sa ang mga yaon sa katandaan (mga 
mensahero ng Maykapal) ay ipinadala (na may 
mga kababalaghan). 


6. Walang isang kabayanang naniwala sa 
mga yaong Aming winasak bago sa kanila 
(bagama't Kami ay nagpadala sa kanila ng 
mga kababalaghan); sila ba sa gayon ay 
maniniwala? 


7. At Kami ay hindi nagpadala (bilang 
Aming mga mensahero) bago sa iyo ng iba 
kaysa mga taong Aming binigyan ng sigla. 
Tanungin ang mga tagasunod ng Paalaala 
kung kayo ay hindi nakaaalam. 


8. Kami ay hindi nagbigay sa kanila ng 
mga katawang hindi kakain ng pagkain, o sila 
ay hindi mga makatao. 


9. Sa gayon Aming tinupad ang pangako 
sa kanila. Kaya Kami ay nagligtas sa kanila at 
sa Aming inibig, at Aming winasak ang mga 
bulagsak. 


10. Ngayon Kami ay nagsiwalat sa inyo ng 
isang Kasulatang sa loob noon ay ang inyong 
Paalaala. Kayo ba sa gayon ay walang pag- 
iisip? 


11. Gaanong karaming isang pamayanang 
nakipagbagayang hindi makatarungan ang 
Aming winasak, at itinayo matapos nila ang 
isang ibang katao? 


12. At, nang kanilang maramdaman ang 
Aming kapangyarihan, masdan silang 
lumalayo dito! 


13. (Nguni't sinabi sa kanila): Huwag 
lumayo, nguni't bumalik diyan (sa 
pagkabuhay) na nagpahina sa inyo at sa 
inyong mga pinamamalagian, upang kayo ay 
maaaring matanong. 


14. Sila ay nagsabi: Pagkahabag para sa 
amin! O! kami ay mga gumagawa ng mali. 


15. At itong kanilang pagtawag ay hindi 
tumigil hanggang sa Aming ginawa silang 
tulad sa inaning mais, nawala. 


16. Kami ay hindi lumikha sa langit at sa 


lupa at lahat na nasa pagitan nila sa paglalaro. 


17. Kung Kami ay nagmithing maghanap 
ng isang pampalipas ng panahon, Aming 
maaaring matagpuan ito sa Aming harapan 
kung Amin talagang ginawa. 


18. Hindi, nguni't Aming inihagis ang totoo 
laban sa mali, upang ito ay magwasak sa mga 


225 


utak nito at O! ito ay naglaho. At ang inyo ay 
magiging kamalasan para diyan sa inyong 
inihambing (sa Kanya). 


19. Sa Kanya ay ang pagmamay-ari ng 
lahat na nasa mga langit at sa lupa. At ang 
mga yaong namamalagi sa Kanyang harapan 
ay hindi gaanong mayabang sa pagsamba sa 
Kanya, o sila ay pagod, 


20. Sila ay pumuri (sa Kanya) sa gabi at sa 
araw, sila ay hindi nakagawang pumigil o 
umabala. 


21.0 sila ba ay pumili ng mga maykapal 
galing sa lupang nakapagpatayo ng patay? 


22. Kung may mga maykapal sa loob noon 
bukod kay Allah, sa gayon talagang kapwa 
(ang mga langit at ang lupa) ay naging walang 
kaayusan. Papuri ay maging kay Allah, ang 
Panginoon ng Trono, galing sa lahat na 
kanilang inihahambing (sa Kanya). 


23. Siya ay hindi tatanungin tungkol diyan 
sa Kanyang ginawa, nguni't sila ay tatanungin 
(sa kanilang ginawa). 


24. O sila ba ay pumili ng ibang mga 
maykapal bukod sa Kanya? Sabihin: Dalhin 
ang inyong katibayan (ng kanilang 
pagkamaykapal). Ito ay ang Paalaala ng mga 
yaong kasama ko at mga yaong bago sa akin, 
nguni't karamihan sa kanila ay hindi 
nakaaalam ng Katotohanan at kaya sila ay 
salungat. 


226 


25. At Kami ay hindi nagpadala ng 
mensahero bago sa iyong wala nitong 
pampasiglang ipinadala Namin, (nagsasabi): 
Walang Maykapal maliban sa Akin (Allah), 
kaya sambahin Ako. 


26. At sila ay nagsabi: Ang Mapagbigay ay 
kumuha sa Kanyang Sarili ng isang anak na 
lalaki. Kaluwalhatian sa Kanya! Hindi, nguni't 
(ang mga yaong kanilang tinatawag na mga 
anak na lalaki) ay pinarangalang mga 
tagapaglingkod, 


27. Sila ay hindi nagsalita hanggang sa 
Siya ay makapagsalita, at sila ay kumilos sa 
pamamagitan ng Kanyang pag-uutos. 


28. Kanyang alam ang anong nasa 
harapan nila at ang anong nasa likuran nila, at 
sila ay hindi makapamamagitan maliban kung 
para sa kanyang tinanggap Niya, at sila ay 
nayanig sa mapitagang pagkatakot sa Kanya. 


29. At kung sa kanila ay may magsasabi: 
O! ako ay isang maykapal bukod sa Kanya, 
ang isang iyan ay Aming bibigyan ng 
kabayaran ng Impiyerno. Sa gayon Kami ay 
nagbigay ng kabayaran sa mga gumagawa ng 
mali. 


30. Hindi ba ang mga yaong hindi 
naniniwala ay nakakitang ang mga langit at 
ang lupa ay isang piraso, pagkatapos ay 
Aming pinaghiwalay ang mga ito, at Aming 
ginawa ang bawa't nabubuhay na bagay 
galing sa tubig? Hindi ba sila sa gayon 
maniniwala? 


31. At Kami ay naglagay sa lupa ng 
matatag na mga bulubundukin maliban kung 


ito ay yumanig kasama nila, at Kami ay 
naglagay sa loob noon ng mga bangin bilang 
mga daan upang sana sila ay makatagpo ng 
kanilang landas. 


32. At Aming ginawa ang langit na isang 
bubong na hinawakan (galing sa kanila). 
Subali't sila ay pumihit palayo sa mga 
kababalaghan nito. 


33. At Siya itong lumikha ng gabi at ng 
araw, at ng araw at ng buwan. Sila ay 
lumutang, bawa't isa sa isang pag-ikot. 


34. Kami ay nagtakda ng walang 
pagkamakatao para sa walang makataong 
bago sa iyo. Ano! Kung ikaw ay mamatay, 
maaari ba silang maging walang 
pagkamakatao? 


35. Bawa't kaluluwa ay kailangang tumikim 
ng kamatayan, at Kami ay sumubok sa inyo sa 
masama at sa mabuti, bilang pagsubok. At sa 
Amin kayo ay ibabalik. 


36. At nang ang mga yaong hindi 
naniniwala ay nagmasid sa iyo, sila ay pumili 
lamang sa iyo sa pangungutya, (nagsasabi): 
Ito ba siyang gumawa ng pagbanggit ng 
inyong mga maykapal? At sila ay magtatatwa 
ng lahat ng pagbanggit sa Mapagbigay. 


37. Ang tao ay ginawa sa pagmamadali. 
Ako ay magpapakita sa inyo ng Aking mga 
kababalaghan, nguni't huwag Akong hingiang 
magmadali. 


38. At sila ay nagsabi: Kailan (matutupad) 
ang pangakong ito, kung kayo ay matapat? 


39. Kung ang mga yaong hindi naniniwala 
ay alam lamang ang panahon nang sila ay 
hindi makakakayang magtaboy ng apoy galing 
sa kanilang mga mukha at sa kanilang mga 
likod, at sila ay hindi tutulungan! 


40. Hindi, nguni't ito ay makararating sa 
kanilang mga walang pagkabatid, sa gayon ito 
ay magpapabigla sa kanila; at sila ay hindi 
makakakayang pumigil nito, o sila ay pipigilan 
ng parusa. 


41. Ang mga mensahero bago sa iyo, sa 
katunayan, ay kinutya, nguni't iyang diyan sila 
ay nangutya, ay pumalibot sa mga yaong 
nangutya sa kanila. 


42. Sabihin: Sinong nagbantay sa inyo sa 
gabi o sa araw sa Mapagbigay? Hindi, nguni't 
sila ay pumihit palayo sa pagbanggit ng 
kanilang Panginoon! 


43. O sila ba ay may mga maykapal na 
makapagsasanggalang sa kanila sa Amin? 
Sila ay hindi makatutulong sa kanilang mga 
sarili o sila ay maipagtatanggol sa Amin. 


44. Hindi, nguni't Kami ay nagbigay sa 
mga ito at sa kanilang mga ama ng kadalian 
hanggang sa ang buhay ay lumaking mahaba 
para sa kanila. Hindi ba nila nakita kung 
paanong Kami ay dumalaw sa lupain, 
nagpapaliit nito sa mga bahagi ng tagiliran 
nito? Maaari ba sila sa gayon maging mga 
nagwagi? 


227 


45. Sabihin (O Muhamad, sa 
sangkatauhan): Ako ay nagbabala sa inyo sa 
pamamagitan lamang ng Pampasigla. Nguni't 
ang bingi ay hindi makaririnig ng tawag kapag 
sila ay binigyan ng babala. 


46. At kung ang isang hininga ng parusa 
ng iyong Panginoon ay dumampi sa kanila, 
sila sa katunayan ay magsasabi: Pagkaawa 
para sa amin! O! kami ay mga gumagawa ng 
mali. 


47. At Kami ay nagtakda ng isang 
makatarungang timbang para sa Araw ng 
Pagkabuhay upang walang kaluluwang 
ginawan ng mali kahi't kaunti. Bagama't ito ay 
hindi humigit sa timbang ng isang butil ng binhi 
ng mustasa, Kami ay magdadala dito. At Kami 
ay sapat bilang mga tagahukom. 


48. At Kami talaga ay nagbigay kay Moses 
at Aaron ng Batayan (ng wasto at mali) at 
isang liwanag at isang Paalaala para sa mga 
yaong lumayo sa masama, 


49. Ang mga yaong takot sa kanilang 
Panginoong palihim at kinakabahan sa Oras 
(ng wakas). 


50. Ito ay isang pinagpalang Paalaalang 
Aming isiniwalat. Kayo ba sa gayon ay hindi 
tatanggap nito? 


51. At Kami talaga ay nagbigay kay 
Abraham sa katandaan ng kanyang nararapat 
na patutunguhan, at Kami ay Nakababatid sa 
kanya. 


228 


52. Masdan! Siya ay nagsabi sa kanyang 
ama at kanyang katao: Ano itong mga 
larawang inyong binibigyan ng pagsamba? 


53. Sila ay nagsabi: Kami ay nakatagpo sa 
aming mga amang mga sumasamba sa kanila. 


54. Siya ay nagsabi: Talagang kayo at ang 
inyong mga ama ay nasa pantay na kamalian. 


55. Sila ay nagsabi: Nagdala ka ba sa 
amin ng katotohanan, o ikaw ay isa sa mga 
tagakutya? 


56. Siya ay nagsabi: Hindi, nguni't ang 
inyong Panginoon ay ang Panginoon ng mga 
langit at ng lupa, Siyang lumikha sa kanila, at 
ako ay sa mga yaong sumasaksi diyan. 


57. At, kay Allah, ako ay papalibot sa 
inyong mga huwad matapos na kayo ay 
makaalis palayo at pumihit ng inyong mga 
likuran. 


58. Pagkatapos, dinurog niya ang mga ito 
sa maliliit na bahagi, lahat maliban sa 
pinakapuno nito, upang sila sana ay 
magkaroon ng patutunguhan dito. 


59. Sila ay nagsabi: Sinong gumawa nito 
sa aming mga maykapal? Sa katunayan siya 
ay isa sa gumagawa ng masama. 


60. Sila ay nagsabi: Aming napakinggan 
ang isang batang gumawa ng pagbanggit sa 
kanila, tinatawag na si Abraham. 


61. Sila ay nagsabi: Sa gayon dalhin siya 
sa harapan ng mga mata ng mga tao upang 
sila ay makasaksi. 


62. Sila ay nagsabi: Ikaw ba ang gumawa 
nito sa aming mga maykapal, O Abraham? 


63. Siya ay nagsabi: Nguni't ito, ang 
kanilang pinakapuno, ang gumawa nito. Kaya 
tanungin sila, kung sila ay makapagsasalita. 


64. Pagkatapos sila ay pumihit patungo sa 
kanilang mga sarili at nagsabi: O! kayong 
inyong mga sarili ay ang mga gumagawa ng 
mali. 


65. At sila ay nalitong buo, at sila ay 
nagsabi: Talagang ikaw ay alam na ang mga 
ito ay hindi makapagsasalita. 


66. Siya ay nagsabi: Kayo ba sa gayon ay 
sumasamba, sa halip na kay Allah, diyan sa 
hindi kayo makikinabang man lamang, o 
makasasakit sa inyo? 


67. Kahihiyan sa inyo at lahat ng inyong 
sinasamba sa halip na si Allah! Kayo ba sa 
gayon ay walang pag-iisip? 


68. Sila ay nagsabi: Sunugin siya at 
tumayo sa tabi ng inyong mga maykapal, kung 
kayo ay gagawa (ng anuman). 


69. Kami ay nagsabi: O apoy, maging 
malamig at mapayapa para kay Abraham! 


70. At sila ay nagmithing magtakda ng 
isang patibong para sa kanya, nguni't Kami ay 
gumawa sa kanilang maging higit na malaking 
mga talunan. 


71. At Kami ay nagligtas sa kanya at kay 
Lot (at nagdala sa kanila) sa lupaing Aming 
pinagpala para sa (lahat ng) mga tao. 


72. At Kami ay nagkaloob sa kanya kay 
Isaak, at kay Hakob bilang isang apong lalaki. 
Bawa't isa sa kanila ay Aming ginawang 
matuwid. 


73. At Aming ginawa silang mga pinunong 
pumapatnubay sa pamamagitan ng Aming 
utos, at Kami ay nagbigay ng sigla sa kanila sa 
paggawa ng mabuting mga gawa at ng 
wastong pagtataguyod ng pagsamba at 
pagkakawanggawa, at sila ay mga 
sumasamba sa Amin (lamang). 


74. At kay Lot, Kami ay nagbigay ng 
paghuhukom at kaalaman, at Kami ay 
nagligtas sa kanya sa pamayanang gumawa 
ng mga kinasusuklaman. O! sila ay katao ng 
kasamaan, malaswa: 


75. At Kami ay nagdala sa kanya sa Aming 
awa. O! siya ay sa matuwid. 


76. At si Noa, nang siya ay tumawag sa 
katandaan, Kami ay nakarinig ng kanyang 
dalangin at nagligtas sa kanya at sa kanyang 
kasambahay sa malaking sakuna. 


77. At Kami ay tumulong sa kanya laban 
sa mga taong nagtatwa ng Aming mga 


229 


isiniwalat. O! sila ay katao ng kasamaan, sa 
gayon Aming nilunod silang lahat. 


78. At si Dabid at si Solomon, nang sila ay 
nagbigay ng paghuhukom tungkol sa lupain, 
nang ang tupa ng mga tao ay gumala at 
kumain ng mga dahon sa loob noon sa gabi, at 
Kami ay mga saksi sa kanilang paghuhukom. 


79. At Aming ginawang si Solomon ay 
makaunawa (ng kalagayan), at sa bawa't isa 
sa kanila, Kami ay nagbigay ng paghuhukom 
at kaalaman. At Aming pinaamo ang mga 
bulubundukin at mga ibong umawit ng 
(Kanyang) papuring kasama si Dabid. Kami ay 
ang mga tagagawa (doon). 


80. At Kami ay nagturo sa kanya ng sining 
ng paggawa ng mga kagamitan (ng baluti) 
bilang pananggalang sa inyo sa inyong 
katapangan. Kayo ba sa gayon ay 
mapagpasalamat? 


81. At kay Solomon (Aming pinaamo) ang 
hangin sa ngitngit nito. Ito ay nagtakda sa 
pamamagitan ng Kanyang utos patungo sa 
lupaing Aming pinagpala. At sa bawa't bagay 
Kami ay nakababatid. 


82. At sa masasama (Aming pinaamong 
patungo sa kanya) ang ilang sumisid (para sa 
mga perlas) para sa kanya at gumawa ng 
ibang gawa, at Kami ay mga tagapagbabala 
sa kanila. 


83. At si Hob, nang siya ay tumawag sa 
kanyang Panginoon, (nagsasabi): O! 
kamalasan ay dumapo sa akin, at Ikaw ay ang 
Pinakamaawain sa lahat ng nagpapakita ng 
awa. 


230 


84. Pagkatapos Aming napakinggan ang 
kanyang dalangin at inalis iyang kamalasang 
galing dito siya ay dumanas, at Kami ay 
nagbigay sa kanya ng kanyang kasambahay 
(na nawala sa kanya) at ang katulad roong 
kasama nila, isang awa galing sa Aming 
itinatago, at isang alaala para sa mga 
sumasamba, 


85. At (bumanggit) kay Ismael, at kay Idris, 
at kay Dul-Kipil. Lahat ay sa matatag. 


86. At Kami ay nagdala sa kanila sa loob 
ng Aming awa. O! sila ay sa mga matuwid. 


87. At (bumanggit) kay Hona, nang siya ay 
umalis sa galit at nag-akalang Kami ay walang 
kapangyarihan sa ibabaw niya, nguni't siya ay 
sumigaw sa kadiliman, nagsasabi: Walang 
Maykapal maliban sa lyo. Pagpurihin Ka! O! 
ako ay naging isang gumagawa ng mali. 


88. Pagkatapos Aming napakinggan ang 
kanyang dalangin at iniligtas siya sa 
kapighatian. Sa gayon Aming inililigtas ang 
mga naniniwala. 


89. At si Sakarias, nang siya ay tumawag 
sa kanyang Panginoon: Aking Panginoon! 
Huwag akong iwanang walang anak, bagama't 
Ikaw ay ang pinakamagaling sa mga 
tagapagmana. 


90. Pagkatapos Kami ay nakarinig ng 
kanyang dalangin, at nagkaloob sa kanya kay 
Huwan, at nag-ayos sa kanyang asawang 
babae (upang magdala ng isang bata) para sa 
kanya. O! sila ay dating nakikipagtagisan isa 
sa isa pa sa mabuting mga gawa, at sila ay 


tumawag sa Amin sa pagmimithi at sa takot, at 
sumusuko sa Amin. 


91. At siyang (babaeng) dalisay, sa gayon 
Kami ay huminga sa kanya ng (ilang bagay) 
sa Aming diwa at gumawa sa kanya at sa 
kanyang anak na lalaki ng isang palatandaan 
para sa (lahat ng) mga tao. 


92. O! ito, ang inyong pagsamba, ay isang 
pagsamba, at Ako ay inyong Panginoon, kaya 
sambahin Ako. 


93. At sila ay sumira ng kanilang 
pagsamba (sa maliit na mga bahagj) sa kanila, 
(bagama't) lahat ay bumabalik sa Amin. 


94. Pagkatapos sinumang gumawa ng 
mabuting mga gawa at isang naniniwala, 
walang magiging pag-ayaw ng kanyang 
pagsisikap. O! Kami ay nagtala (nito) para sa 
kanya. 


95. At may isang bawal sa alinmang 
pamayanang Aming winasak: na sila ay hindi 
babalik, 


96. Hanggang, nang ang Gog at ang 
Magog ay pinabayaang makawala, at sila ay 
nagmadaling lumabas sa bawa't bunton ng 
lupa. 


97. At ang Tunay na Pangako ay 
pumuntang malapit, pagkatapos masdan sila, 
nagmamasid na maluwag (sa takot), mga 
mata ng mga yaong hindi naniniwala! (Sila ay 
nagsabi): Kamalasan para sa amin! Kami (ay 


nabuhay) sa pagkalimot nito. A, nguni't kami 
ay mga gumagawa ng mali! 


98. O! kayo (mga sumasamba sa huwad) 
at iyang inyong sinasamba bukod kay Allah ay 
panggatong ng Impiyerno. Doon kayo ay 
darating. 


99. Kung ang mga ito ay naging mga 
maykapal, sila ay hindi makararating sa 
malapit, nguni't lahat ay mamamalagi sa loob 
noon. 


100. Sa loob noon ang manangis ay 
kanilang bahagi, at sa loob noon sila ay hindi 
makaririnig. 


101. O! ang mga yaong ang kabaitan ay 
nawala sa pangmasid sa una sa Amin, sila ay 
matatanggal ng malayo galing doon. 


102. Sila ay hindi makaririnig ng 
pinakamahinang tunog doon, habang sila ay 
namamalagi sa loob niyang minimithi ng 
kanilang mga kaluluwa. 


103. Ang Haring Lagim ay hindi 
magdadala ng hapis sa kanila, at ang mga 
anghel ay sasalubong sa kanila (nagsasabi): 
Ito ay inyong Araw na ipinangako sa inyo, 


104. Ang Araw nang Kami ay magbibilot 
ng mga langit tulad sa ang isang tagapagtala 
ay nagbibilot ng isang sinulatang talaan. Tulad 
sa Aming pagsimula ng unang paglikha, 
Aming uulitin ito. (Ito ay) isang pangako (na 
bumibigkis) sa Amin. Kami ay tutupad nito. 


231 


105. At talagang Aming isinulat sa 
Kasulatan, matapos ang Paalaala: Ang Aking 
matuwid na mga tagapaglingkod ay 
magmamana ng lupa, 


106. O! doon ay isang pantay na 
pananalita para sa kataong taos manalig. 


107. Kami ay hindi nagpadala sa iyo 
maliban bilang isang awa para sa mga tao. 


108. Sabihin: Ibinigay sigla lamang sa 
aking ang inyong Maykapal ay isang 
Maykapal. Kayo ba sa gayon ay susuko (sa 
Kanya)? 


109. Nguni't kung sila ay salungat, sa 
gayon sabihin: Ako ay nagbabala sa inyong 
lahat na magkatulad, bagama't hindi ko alam 
kung malapit o malayo iyang ipinangako sa 
inyo. 


110. O! Kanyang alam iyang sinabi ng 
lantaran, at iyang inyong ikinubli. 


111. At hindi ko alam, nguni't ito sana ay 
maging isang pagsubok para sa inyo, at 
pagtatamasa para sa isang sumandali. 


112. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Maghukom Kang may katotohanan. Ang 
Aming Panginoon ay ang Mapagbigay, na ang 
Kanyang Tulong ay idadalangin laban diyan sa 
inyong inihahambing (sa Kanya). 


232 


SURA XXII 
ANG PILGRIMAHE 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O sangkatauhan! Matakot sa inyong 
Panginoon. O! ang lindol ng Oras (ng Wakas) 
ay isang napakalaking bagay. 


2. Sa araw nang kayo ay magmasid nito, 
bawa't nagpapasusong ina ay lilimot sa 
kanyang pinasususo, at bawa't isang may 
sinapupunan ay aalisan ng kanyang hirap; at 
ikaw (Muhamad) ay makakakita sa 
sangkatauhang lasing, bagama't sila ay hindi 
magiging lasing; nguni't ang Wakas ni Allah ay 
magiging malakas (sa kanila). 


3. Sa sangkatauhan ay siyang nakipagtalo 
tungkol kay Allah na walang kaalaman, at 
sumunod sa bawa't salungat na demonyo; 


4. Para sa kanya ay ipinag-utos na 
sinumang kumuha sa kanya bilang kaibigan, 
siya talaga ay magliligaw sa kanya at 
papatnubay sa kanya sa kaparusahan ng 
Ningas. 


5. O sangkatauhan! Kung kayo ay nag- 
aalinlangan tungkol sa Pagkabuhay, sa gayon 
O! Kami ay lumikha sa inyo galing sa alabok, 
pagkatapos galing sa isang patak ng binhi, 
pagkatapos galing sa isang nabuong likido, 
pagkatapos sa isang bukol ng lamang may 
anyo at walang anyo, upang Aming magawang 
maliwanag (ang Aming kapangyarihan) para 


sa inyo. At Aming ginawa ang anong Aming 
ibig na mamalagi sa mga sinapupunan para sa 
isang takdang panahon, at pagkatapos Kami 
ay nagdala sa inyo sa pangmasid bilang mga 
supling, pagkatapos (nagbigay sa inyo ng 
paglaki) upang inyong maabot ang inyong 
buong lakas. At sa inyo nariyan siyang 
namatay (na bata), at sa inyo nariyan siyang 
dinalang pabalik sa pinakamasahol na 
panahon ng buhay, na kaya, pagkatapos ng 
kaalaman, siya ay walang alam. At ikaw 
(Muhamad) ay kita ang lupang tigang, nguni't 
nang Kami ay nagpadalang pababa ng ulan 
doon, ito ay gumawa ng gilas at tumaba at 
naglagay sa pangmasid ng bawa't magandang 
uri (ng pagtubo). 


6. Iyan ay sapagka't si Allah, Siya ay ang 
Katotohanan. O! Siya ay nagpadali sa patay, 
at O! Siya ay Kayang gumawa ng lahat ng 
mga bagay, 


7. At sapagka't ang Oras ay darating, 
walang pag-aalinlangan doon, at sapagka't si 
Allah ay magtatayo sa mga yaong nasa mga 
libingan. 


8. At sa sangkatauhan ay siyang 
nakipagtalo tungkol kay Allah na walang 
kaalaman o batayan o isang Kasulatang 
nagbibigay ng liwanag. 


9. Pumipihit palayong may pagpapahalaga 
upang gumanyak (sa mga tao) galing sa 
landas ni Allah. Para sa kanya sa daigdig na 
ito ay kahihiyan, at sa Araw ng Pagkabuhay, 
Aming ginawa siyang tumikim ng wakas ng 
pagkasunog. 


10. (At sa kanya ay sasabihin): Ito ay para 
diyan sa ipinadala ng iyong dalawang kamay 


sa una, at sapagka't si Allah ay hindi mapang- 
api ng Kanyang mga tagapanglingkod. 


11. At sa sangkatauhan ay siyang 
sumamba kay Allah sa isang makitid na gilid 
upang kung ang mabuti ay mahulog sa kanya, 
siya ay nasisiyahan kasama doon, nguni't 
kung ang isang pagsubok ay mahulog sa 
kanya, siya ay pumipihit pabalik sa kahabaan 
ng ulo. Nawalan siya ng kapwa daigdig at 
Kabilangbuhay. Iyan ay ang manipis na 
pagkawala. 


12. Siya ay tumawag, bukod kay Allah, 
diyan sa hindi nakasasakit sa kanya o 
nakatutulong sa kanya. lyan ay ang malayong 
kamalian. 


13. Siya ay tumawag sa kanyang ang sakit 
ay higit na malapit kaysa kanyang tulong, 
talagang isang masamang tagatangkilik at 
talagang isang masamang kaibigan! 


14. Ol si Allah ay gagawang ang mga 
yaong naniniwala at gumagawa ng mabuting 
mga gawa ay pumasok sa mga Harding sa 
ilalim ay mga ilog na dumadaloy. O! si Allah ay 
gumagawa ng anong Kanyang ninanasa. 


15. Sinumang dating nag-isip (sa 
pamamagitan ng inggit) na si Allah ay hindi 
magbibigay sa kanya (Muhamad) ng 
pagwawagi sa daigdig at sa Kabilangbuhay (at 
galit sa pag-iisip ng kanyang pagwawagi), 
pabayaan siyang mag-unat ng isang lubid 
pataas sa bubungan (ng kanyang 
pinamamalagian), at pabayaan siyang 
magbigti sa kanyang sarili. Pagkatapos 
pabayaan siyang tumingin kung ang kanyang 
balak ay hindi bumabaybay niyang diyan siya 
ay nagalit! 


233 


16. Sa gayon Aming isiniwalat ito bilang 
pantay na mga isiniwalat, at talagang si Allah 
ay pumapatnubay sa Kanyang ibig. 


17. O! ang mga yaong naniniwala (sa 
Pagsisiwalat na ito), at ang mga yaong mga 
Hudyo, at ang mga Sabayano, at ang mga 
Kristiyano, at ang mga Magiyano, at ang mga 
sumasamba sa huwad - O! si Allah ay 
magpapasiya sa pagitan nila sa Araw ng 
Pagkabuhay. O! si Allah ay Saksi sa ibabaw 
ng lahat ng mga bagay. 


18. Hindi mo nakitang kay Allah nagbigay 
ng paghanga ang sinumang nasa mga langit 
at sinumang nasa lupa, at ang araw, at ang 
buwan, at ang mga bituin, at ang mga 
bulubundukin, at ang mga punongkahoy, at 
ang mga hayop, at marami sa sangkatauhan, 
samantalang maraming sa kanilang ang 
wakas ay makatarungang ibinigay. Siyang 
kinamuhian ni Allah, walang magbibigay sa 
kanya ng parangal. O! si Allah ay gumagawa 
ng Kanyang ibig. 


19. Itong dalawa (ang mga naniniwala at 
mga hindi naniniwala) ay dalawang 
magkalabang nagpapaligsahan tungkol sa 
kanilang Panginoon. Nguni't para sa mga 
yaong hindi naniniwala, mga damit ng apoy ay 
puputulin palabas para sa kanila, kumukulong 
likido ay ibubuhos pababa sa kanilang mga 
ulo. 


20. Sa pamamagitan noon, iyang nasa 
kanilang mga tiyan, at kanilang mga balat din, 
ay tutunawin: 


21. At para sa kanila ay kilong mga 
pahabang bakal. 


234 


22. Kailanman, sa kanilang pamimighati, 
na sila ay pupunta sa pangmasid galing doon, 
sila ay itinataboy pabalik sa loob noon, at 
(sasabihin sa kanila): Tikman ang wakas ng 
pagkasunog. 


23. O! si Allah ay gagawa sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawang pumasok sa mga Harding sa ilalim ay 
mga ilog na dumadaloy, sa loob noon sila ay 
papayagan sa mga palamuti sa itaas ng bisig 
na ginto, at mga perlas: at ang kanilang 
kasuotan sa loob noon ay magiging sutla. 


24. Sila ay pinatnubayan sa malumanay 
na salita, sila ay pinatnubayan sa landas ng 
Isang Marangal. 


25. O! ang mga yaong hindi naniniwala at 
pumigil sa (mga tao) sa landas ni Allah at sa 
Banal na Lugar ng Pagsamba, na Aming 
itinakda para sa sangkatauhang 
magkakasama, ang namamalagi sa loob noon 
at ang palaboy: sinumang humanap ng maling 
pagkiling sa loob noon, siya ay Aming 
gagawing tumikim ng isang masakit na wakas. 


26. At (alalahanin) nang Kami ay 
naghanda para kay Abraham ng lugar ng 
(banal na) Tahanan, nagsasabi: Maghambing 
ka ng wala bilang katambal Ko, at padalisayin 
ang Aking Tahanan para sa mga yaong 
gumagawa ng mga paglibot (doon), at mga 
yaong tumatayo, at mga yaong yumuyukod at 
gumagawa ng pagdapang tungo. 


27. At ipahayag sa sangkatauhan ang 
Pilgrimahe. Sila ay darating sa iyong 
naglalakad at nasa bawa't balingkinitang 
kamelyo, sila ay manggagaling sa bawa't 
malalim na bangin: 


28. Upang sila ay makasaksi ng mga 
bagay na may tulong sa kanila, at bumanggit 
ng pangalan ni Allah sa takdang mga araw sa 
ibabaw ng hayop na mga bakahang Kanyang 
ipinagkaloob sa kanila. Pagkatapos kumain 
doon at pakainin noon ang mahirap na 
kaawaawa. 


29. Pagkatapos pabayaan silang gumawa 
ng isang wakas ng kanilang walang kaayusan, 
at magbayad ng kanilang mga sumpa, at 
pumuntang palibot sa matandang Tahanan. 


30. Iyan (ay ang kautusan). At sinumang 
magpalaki ng banal na mga bagay ni Allah, ito 
ay magiging mabuti para sa kanya sa paningin 
ng kanyang Panginoon. Ang bakahan ay 
makatarungan sa inyo maliban diyan sa sinabi 
sa inyo. Kaya iwasan ang dumi ng mga 
huwad, at iwasan ang sinungaling na salita, — 


31. Pumipihit kay Allah (lamang), hindi 
naghahambing ng mga katambal sa Kanya, 
sapagka't sinumang maghambing ng mga 
katambal kay Allah, ito ay tulad sa siya ay 
bumagsak galing sa langit at ang mga ibon ay 
dumagit sa kanya o ang hangin ay humihip sa 
kanyang patungo sa isang malayong lugar. 


32. lyan (ay ang kautusan). At sinumang 
magpalaki ng mga alay na handog kay Allah, 
ito ay talagang galing sa tapat na pananalig ng 
mga puso. 


33. Sa loob noon ay mga pakinabang para 
sa inyo para sa isang takdang kaduluhan, at 
pagkatapos ang mga ito ay dinadala bilang 
handog patungo sa matandang Tahanan. 


34. At para sa bawa't bansa, Kami ay 
nagtakda ng isang kagawian, upang sila ay 
makabanggit ng pangalan ni Allah sa ibabaw 
ng hayop ng bakahang Kanyang ibinigay sa 
kanila bilang pagkain, at ang inyong Maykapal 
ay Isang Maykapal, sa gayon sumuko sa 
Kanya. At magbigay ng mabuting mga 
pambungad (O Muhamad) sa 
mapagpakumbaba, - 


35. Sa mga yaong ang mga puso ay takot 
kapag si Allah ay binanggit, nagpakitang 
matiyaga sa anumang maaaring bumagsak sa 
kanila, nagtaguyod ng pagsamba at gumugol 
sa kawanggawa niyang Aming ipinagkaloob sa 
kanila. 


36. At ang mga kamelyo! Kami ay 
nagtakda sa kanila sa mga seremonya ni 
Allah. Sa loob noon kayo ay may maraming 
kabutihan. Kaya banggitin ang pangalan ni 
Allah sa ibabaw nila kapag sila ay dinala sa 
mga hanay. Pagkatapos nang ang kanilang 
mga tabi ay bumagsak (patay), kumain doon 
at magpakain sa namamalimos at sa 
nangangailangan. Sa gayon Aming ginawa 
silang sakop ninyo, upang sana kayo ay 
makapagbigay ng pasasalamat. 


37. Ang kanilang laman at ang kanilang 
dugo ay hindi umabot kay Allah, nguni't ang 
tapat na pananalig galing sa inyo ay umabot 
sa Kanya. Sa gayon Aming ginawa silang 
sakop ninyo upang kayo ay makapagparangal 
kay Allah dahil sa Kanyang pagpatnubay sa 
inyo. At magbigay ng mabuting mga 
pambungad (O Muhamad) sa mga gumagawa 
ng kabutihan. 


38. O! si Allah ay nagtanggol sa mga 
yaong tapat. O! si Allah ay hindi mahal ang 
bawa't mandarayang walang utang na loob. 


235 


39. Pagpapatibay ay ibinigay sa mga 
yaong lumaban sapagka't sila ay ginawan ng 
mali, at si Allah ay talagang Kayang magbigay 
sa kanila ng pagwawagi, 


40. Ang mga yaong itinaboy galing sa 
kanilang mga tahanang walang katarungan 
dahil lamang sa sila ay nagsabi: Ang Aming 
Panginoon ay si Allah - Sapagka't kung hindi 
dahil sa paghadlang ni Allah sa ilang mga tao 
sa pamamagitan ng mga iba, mga monasteryo 
at mga simbahan at mga talumpatian at mga 
moske, na sa loob noon ang pangalan ni Allah 
ay malimit banggitin, ay talagang hihilahing 
pababa. Talagang si Allah ay tumutulong sa 
isang tumutulong sa Kanya. O! si Allah ay 
Malakas, Makapangyarihan sa Lahat - 


41. (Sila) ang mga yaon, kung Amin silang 
bigyan ng kapangyarihan sa lupain, na 
nagtaguyod ng pagsamba at nagbayad ng 
nararapat sa mahirap at humimok sa kabaitan 
at nagbawal ng hindi pantay. At ang kay Allah 
ay ang kasunod ng mga pangyayari. 


42. Kung sila ay nagtatwa sa iyo 
(Muhamad), tulad sa gayon ang katao ni Noa, 
at (ang mga lipi ng) Aad at Tamud, bago sa 
iyo, ay nagtatwa (sa Aming mga mensahero): 


43. At ang katao ni Abraham at ang katao 
ni Lot, 


44. (At) ang mga namamalagi sa Midian, 
at si Moses ay itinatwa (sa katulad na paraan): 
nguni't Ako ay nagpalayaw sa mga hindi 
naniniwala sa isang mahabang sandali, 
pagkatapos Ako ay kumuha sa kanila, at 
gaano (kasindaksindak) ang Aking galit (sa 
kanila)! 


236 


45. Gaano karaming isang kabayanan ang 
Aming winasak habang ito ay makasalanan? 
Ito ay nakahandusay (sa araw na ito) sa mga 
pagkasira. At gaano karaming balon at mataas 
na Moog ang pinag-iwanan? 


46. Sila ba ay hindi nakapaglakbay sa 
lupain, at sila ba ay may mga pusong kasama 
doon ay makaramdam at mga tengang 
kasama doon ay makarinig? Sapagka't 
talagang hindi ang mga mata ang lumaking 
bulag, kundi ang mga puso, na nasa malapit 
sa mga dibdib, ang lumaking bulag. 


47. At sila ay hihingi sa iyong magpabilis 
sa Wakas, at si Allah ay hindi bumigo sa 
Kanyang pangako, nguni't O! ang isang Araw 
kasama si Allah ay tulad sa isang libong taon 
ng anong inyong tinanto. 


48. At gaano karaming isang kabayanan 
ang Aking pinaghirapan ng matagal bagama't 
ang mga ito ay makasalanan! Pagkatapos 
Aking hinawakan ang mga ito. Sa Akin ay ang 
pagbabalik. 


49. Sabihin: O sangkatauhan! Ako ay isa 
lamang pantay na tagapagbabala sa inyo. 


50. Ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, para sa 
kanila ay pagpapatawad at isang mayamang 
laang pangkinabukasan, 


51. Samantalang ang mga yaong 
nagsumikap na sumalungat sa Aming mga 
isiniwalat, ang ganyan ay makatarungang mga 
nagmamay-ari ng Apoy. 


52. Kailanman Kami ay hindi nagpadala ng 
isang mensahero o isang Propeta bago sa iyo, 
nguni't nang Siya ay bumigkas (ng pahatid), si 
Satanas ay nagpanukala (ng paglabag) 
tungkol diyan sa kanyang binigkas doon. 
Nguni't si Allah ay nagtanggal niyang 
ipinanukala ni Satanas. Pagkatapos si Allah ay 
nagtaguyod ng Kanyang mga isiniwalat. Si 
Allah ay Tagabatid, Paham, 


53. Upang Kanyang magawang iyang 
ipinanukala ng demonyo ay isang tukso para 
sa mga yaong sa kanilang mga puso ay isang 
karamdaman, at mga yaong ang kanilang mga 
puso ay pinatigas - O! ang mga gumagawa ng 
masama ay nasa lantad na pagkahiwalay - 


54. At sa gayon ang mga yaong binigyan 
ng kaalaman ay makaalam na ito ay ang 
katotohanan galing sa iyong Panginoon, 
upang sila ay maniwala sa loob noon at ang 
kanilang mga puso ay sumukong 
mapagpakumbaba sa Kanya. O! si Allah 
talaga ay pumapatnubay sa mga yaong 
naniniwala sa isang wastong landas. 


55. At ang mga yaong hindi naniniwala ay 
hindi titigil sa pagiging alinlangan doon 
hanggang sa ang Oras ay dumating sa 
kanilang mga walang pagkabatid, o doon ay 
dumating sa kanila ang wakas ng isang 
nakasisirang araw. 


56. Ang Nasasakupan sa araw na iyan ay 
magiging kay Allah. Siya ay maghuhukom sa 
pagitan nila. Pagkatapos ang mga yaong 
naniwala at gumawa ng mabuting mga gawa 
ay magiging nasa mga Hardin ng Kasiyahan, 


57. Samantalang ang mga yaong hindi 
naniniwala at nagtatatwa ng Aming mga 


isiniwalat, para sa kanila ay magiging isang 
nakahihiyang wakas. 


58. Ang mga yaong tumakas sa kanilang 
mga tahanan para sa kadahilanan ni Allah at 
pagkatapos ay pinaslang o namatay, si Allah 
talaga ay magbibigay para sa kanila ng isang 
mabuting laang pangkinabukasan. O! si Allah, 
Siya talaga ay Pinakamagaling sa lahat na 
gumagawa ng laang pangkinabukasan. 


59. Sa katunayan Kanyang gagawin silang 
pumasok sa isang pasukang kanilang iibigin. 
O! si Allah talaga ay Tagaalam, Mapagbigay. 


60. Iyan (ay gayon). At sinumang 
bumawing katulad niyang siya ay ginawang 
magdusa at pagkatapos ay (muling) ginawan 
ng mali, si Allah ay sasaklolo sa kanya. O! si 
Allah talaga ay Malumanay, Mapagpatawad. 


61. Iyan ay sapagka't si Allah ay 
gumawang ang gabi ay dumaan upang 
maging araw at gumawang ang araw ay 
dumaan upang maging gabi, at sapagka't si 
Allah ay Tagarinig, Tagatingin. 


62. Iyan ay sapagka't si Allah, Siya ay ang 
Totoo, at diyan sa kanilang tinawag sa halip na 
Siya, ito ay ang Mali, at sapagka't si Allah, 
Siya ay ang Mataas, ang Dakila. 


63. Hindi mo ba nakita kung paanong si 
Allah ay nagpadalang pababa ng ulan galing 
sa langit, at pagkatapos ang lupa ay naging 
luntian sa kinabukasan? O! si Allah ay 
Nakauunawa ng kababalaghan, Nakababatid. 


237 


64. Sa Kanya ay ang pagmamay-ari ng 
lahat na nasa mga langit at lahat na nasa lupa. 
O! si Allah, Siya talaga ay ang Walang Takda, 
ang May-ari ng Papuri. 


65. Hindi mo ba nakita kung paanong 
ginawa ni Allah na ang lahat na nasa lupa ay 
palasunod sa inyo? At ang sasakyangdagat ay 
tumakbo sa dagat sa pamamagitan ng 
Kanyang kautusan, at Siya ay humawak 
pabalik sa langit sa pagbagsak sa lupa 
maliban sa pamamagitan ng Kanyang 
pahintulot. O! si Allah, para sa sangkatauhan, 
ay Puno ng Habag, Maawain. 


66. At Siya itong nagbigay sa inyo ng 
buhay, pagkatapos Siya ay gagawa sa inyong 
mamatay, at pagkatapos magbibigay sa inyo 
ng buhay muli, O! ang tao talaga ay walang 
utang na loob. 


67. Sa bawa't bansa Kami ay nagbigay ng 
banal na mga kaugaliang kanilang gagawin: 
kaya pabayaan silang huwag makipagtalo sa 
iyo tungkol sa bagay, nguni't magpadala sa iyo 
sa iyong Panginoon. O! ikaw talaga ay 
sumusunod sa wastong batayan. 


68. At kung sila ay makipagtalo sa iyo, 
sabihin: Si Allah ay Pinakanakababatid ng 
anong inyong ginagawa. 


69. Si Allah ay maghuhukom sa pagitan 
ninyo sa Araw ng Pagkabuhay tungkol diyang 
sa loob noon kayo ay dating nakipagkaiba. 


70. Hindi mo ba nalamang si Allah ay alam 
ang lahat na nasa langit at sa lupa? O! ito ay 
nasa isang talaan. O! iyan ay madali para kay 
Allah. 


238 


71. At sila ay sumamba sa halip na kay 
Allah niyang dahil diyan Siya ay nagpadalang 
pababa ng walang panagutan, at niyang doon 
ay wala silang kaalaman. Para sa mga 
gumagawa ng masama ay walang katulong. 


72. At nang ang Aming mga isiniwalat ay 
binigkas sa kanila, iyong alam ang pagtatatwa 
sa mga mukha ng mga yaong hindi 
naniniwala, silang lahat ay kumalaban lamang 
sa mga yaong bumigkas ng Aming mga 
isiniwalat sa kanila. Sabihin: Ako ba ay 
magpapahayag sa inyo ng higit na masahol 
kaysa diyan? Ang Apoy! si Allah ay nangako 
nito para sa mga yaong hindi naniniwala. 
Isang masaklap na wakas ng paglalakbay! 


73. O sangkatauhan! Isang katulad ay 
inihambing, kaya magbigay kayo ng pansin 
dito, O! ang mga yaong sa kanila kayo ay 
tumawag bukod kay Allah, ay hindi kailanman 
makalilikha ng isang lumilipad, bagama't sila 
ay nagsamasamang magkakasama para sa 
kadahilanan. At kung ang lumilipad ay kumuha 
ng ilang bagay sa kanila, sila ay hindi 
makapagliligtas nito dito. Napakahina ay ang 
naghahanap at ang hinahanap! 


74. Sila ay hindi sumukat kay Allah ng 
Kanyang makatarungang sukat. O! si Allah ay 
Malakas, Makapangyarihan sa Lahat. 


75. Si Allah ay pumili galing sa mga anghel 
ng mga mensahero, at sa sangkatauhan (din). 
O! si Allah ay Tagarinig, Tagatingin. 


76. Kanyang alam ang lahat na nasa 
harapan nila at lahat na nasa likuran nila, at 
kay Allah lahat ng mga bagay ay ibinabalik. 


77. O, kayong naniniwala! Yumukod 
pababa at dumapang tungo ang inyong mga 
sarili, at sambahin ang inyong Panginoon, at 
gumawa ng mabuti, upang sana kayo ay 
umunlad. 


78. At magsumikap para kay Allah ng 
pagsisikap na nararapat sa Kanya. Siya ay 
pumili sa inyo at hindi nagladlad sa inyo sa 
pagsamba ng alinmang hirap, ang pananalig 
ng inyong amang si Abraham (ay sa inyo). 
Siya ay nagpangalan sa inyong Muslim noong 
matandang panahon at sa (Kasulatang) ito, 
upang ang mensahero ay maging isang saksi 
laban sa inyo, at upang kayo ay maging mga 
saksi laban sa sangkatauhan. Kaya 
magtaguyod ng pagsamba, magbayad ng 
nararapat sa mahirap, at gumawa ng pag- 
aayuno kay Allah. Siya ay inyong Kaibigang 
Tagapagtanggol, Isang Banal na Tagatangkilik 
at isang Banal na Katulong. 


SURA XXIII 
ANG MGA NANINIWALA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Matagumpay talaga ay ang mga 
naniniwala, 


2. Na mapagpakumbaba sa kanilang mga 
dalangin, 


3. At nagwawaksi ng walang saysay na 
usapan, 


4. At mga nagbabayad ng nararapat sa 
mahirap, 


5. At nagbabantay ng kanilang pagtitimpi — 


6. Maliban sa galing sa kanilang mga 
asawang babae o pagmamay-ari ng kanilang 
mga kanang kamay, sapagka't sa gayon sila 
ay hindi masisisi, 


7. Nguni't sinumang maghangad ng higit 
diyan, ang ganyan ay mga suwail - 


8. At mga pastol ng kanilang pangako at 
kanilang kasunduan, 


9. At nagbibigay ng pansin sa kanilang 
mga dalangin. 


10. Ang mga ito ay ang mga 
tagapagmana, 


11. Na magmamana ng Paraiso. Doon sila 
ay mamamalagi. 


12. Talagang Aming nilikha ang tao galing 
sa isang gawa ng basang lupa: 


13. Pagkatapos ay inilagay siya bilang 
isang patak (ng binhi) sa isang ligtas na 
pahingahan, 


14. Pagkatapos hinubog Namin ang patak 
na isang likidong namuo, pagkatapos hinubog 


239 


Namin ang likidong namuong isang maliit na 
bukol, pagkatapos hinubog Namin ang maliit 
na bukol na mga buto, pagkatapos binihisan 
ang mga buto ng laman, at pagkatapos ginawa 
ito bilang isa pang nilikha. Kaya pagpalain si 
Allah, ang Pinakamagaling sa mga Lumikha! 


15. Pagkatapos O! matapos iyan, kayo ay 
talagang mamamatay. 


16. Pagkatapos O! sa Araw ng 
Pagkabuhay, kayo ay (muling) itinayo. 


17. At Kami ay lumikha sa ibabaw ninyo ng 
pitong landas, at Kami kailanman ay hindi nag- 
aalis sa isip ng paglikha. 


18. At Kami ay nagpadalang pababa 
galing sa langit ng tubig sa sukat, at Kami ay 
nagbigay dito ng tuluyan sa lupa, at O! Kami 
ay kayang kumuha pabalik nito. 


19. Pagkatapos Aming ginawa para sa 
inyong kasama doon ang mga hardin ng mga 
deitpalma at mga ubas, sa loob noon ay 
maraming bunga para sa inyo at doon kayo ay 
kumain, - 


20. At isang punongkahoy na sumibol sa 
pangmasid galing sa Bundok ng Sinai na 
nagpatubo ng langis at sarap para sa mga 
kumakain. 


21. At O! sa mga bakahan ay talagang 
may isang aral para sa inyo. Kami ay nagbigay 
sa inyo upang inumin niyang nasa kanilang 
mga tiyan, at maraming mga gamit mayroon 
kayo sa kanila, at sa kanila kayo ay kumakain, 


240 


22. At sa kanila at sa sasakyangdagat 
kayo ay sumasakay. 


23. At Kami talaga ay nagpadala kay Noa 
sa kanyang katao, at siya ay nagsabi: O aking 
mga tao! Paglingkuran si Allah. Kayo ay 
walang ibang maykapal maliban sa Kanya. 
Kayo ba ay hindi magtatakwil (sa masama)? 


24. Nguni't ang mga pinuno ng kanyang 
katao, na hindi naniniwala, ay nagsabi: Ito ay 
isa lamang makataong tulad sa inyong 
gagawa sa kanyang sariling higit kaysa inyo. 
Kung inibig ni Allah, Siya sa katunayan ay 
makapagpapadalang pababa ng mga anghel. 
Kami ay hindi nakarinig nito sa kalagayan ng 
aming mga ama sa katandaan. 


25. (At ang ilan ay nagsabi): Siya ay isang 
tao lamang na sa kanya ay isang kabaliwan, 
kaya bantayan siya para sa isang sumandali. 


26. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Tulungan ako sapagka't sila ay nagtatwa sa 
akin. 


27. Pagkatapos Kami ay nagbigay ng 
pampasigla sa kanya, nagsasabi: Gumawa ng 
sasakyangdagat sa ilalim ng Aming mga mata 
at Aming pampasigla. Pagkatapos, nang ang 
Aming kautusan ay dumating at ang mga 
bukal ay nagbuga ng tubig, maglagay sa loob 
noon ng bawa't (uri ng) dalawang 
magkatambal, at ng iyong kasambahay, 
maliban sa kanya doong laban sa kanya, ang 
Salita ay pinawalan na sa pangmasid. At 
huwag magmakaawa sa Akin para sa mga 
yaong gumawa ng mali. O! sila ay malulunod. 


28. At kapag ikaw ay sumakay sa 
sasakyangdagat - ikaw at sinumang kasama 
mo - sa gayon sabihin: Papuri ay maging kay 
Allah na sumagip sa amin sa kataong 
gumagawa ng mali. 


29. At sabihin: Aking Panginoon! Gawin 
akong pumalupain sa isang pinagpalang lugar 
na daungan, sapagka't Ikaw ay 
pinakamagaling sa mga magdadala sa lupain. 


30. O! sa loob nito talaga ay mga 
kababalaghan, sapagka't O! Kami ay palaging 
naglalagay (sa sangkatauhan) sa pagsubok. 


31. Pagkatapos matapos sila, Kami ay 
nagdala sa pangmasid ng isang ibang 
salinlahi: 


32. At Kami ay nagpadala sa kanila ng 
isang mensahero sa kanilang pag-aari, 
nagsasabi: Paglingkuran si Allah. Kayo ay 
walang ibang Maykapal maliban sa Kanya. 
Kayo ba ay hindi magtatakwil (sa masama)? 


33. At ang mga pinuno ng kanyang katao, 
na hindi naniwala at nagtatwa sa 
pakikipagtagpo sa Kabilangbuhay, at sa kanila 
Kami ay nagbigay ng mabuting mga bagay ng 
buhay sa daigdig, ay nagsabi: Ito ay isa 
lamang makataong katulad ninyo, na kumain 
niyang doon kayo ay kumain at uminom 
niyang inyong iniinom. 


34. Kung kayo ay susunod sa isang 
makataong tulad sa inyong mga sarili, sa 
gayon, O! kayo talaga ay magiging mga 
talunan. 


35. Siya ba ay nangako sa inyong kayo, 
kapag kayo ay patay at naging alabok at mga 
buto, ay (muling) ipadadala sa pangmasid? 


36. Mawala, mawala, kasama niyang 
ipinangako sa inyo! 


37. Doon ay wala maliban sa aming buhay 
sa daigdig, kami ay namamatay at kami ay 
nabubuhay, at kami ay hindi (muling) itatayo. 


38. Siya ay isa lamang taong tumuklas ng 
isang kasinungalingan tungkol kay Allah. Kami 
ay hindi maglalagay ng pananalig sa kanya. 


39. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Tulungan ako sapagka't sila ay nagtatwa sa 
akin. 


40. Siya ay nagsabi: Sa isang maliit na 
sandali, sila talaga ay magiging nagsisisi. 


41. Kaya ang (Nakahihindik na) Pagtawag 
ay umabot sa kanilang makatarungan, at 
Aming ginawa silang tulad sa wasak (na 
dinaanan ng isang baha). Isang malayong 
pagkaalis para sa kataong gumagawa ng mali! 


42. Pagkatapos matapos sila, Kami ay 
nagdala sa pangmasid ng ibang mga salinlahi. 


43. Walang bansang makalalampas sa 
dulo nito, o kaya ay makapipigil nito. 


241 


44. Pagkatapos Kami ay nagpadala ng 
Aming mga mensahero isa matapos ang isa 
pa. Kailanmang ang mensahero nito ay 
dumating sa isang bansa, sila ay nagtatwa sa 
kanya; kaya Aming ginawang sila ay sumunod 
isa sa isa pa (sa sakuna), at Aming ginawa 
silang mga salawikain. Isang malayong 
pagkaalis para sa kataong hindi naniniwala! 


45. Pagkatapos Kami ay nagpadala kay 
Moses at sa kanyang kapatid na lalaking si 
Aaron kasama ang Aming mga palatandaan at 
isang maliwanag na panagutan, 


46. Sa Parao at sa kanyang mga pinuno, 
nguni't sila ay humamak (sa kanila), at sila ay 
kataong mapang-api. 


47. At sila ay nagsabi: Kami ba ay 
maglalagay ng pananalig sa dalawang taong 
tulad sa aming mga sarili, samantalang ang 
mga tao nila ay naglilingkod sa amin? 


48. Kaya sila ay nagtatwa sa kanila, at 
naging sa mga yaong winasak. 


49. At Kami talaga ay nagbigay kay Moses 
ng Kasulatan, upang sana sila ay pumunta sa 
matuwid. 


50. At Aming ginawang ang anak na lalaki 
ni Maria at ang kanyang ina ay isang 
kababalaghan, at Aming ibinigay sa kanila ang 
kublihan sa isang kataasan, isang lugar ng 
mga lupon ng hayop at mga bukal ng tubig. 


51. O kayong mga mensahero! Kumain ng 
mabuting mga bagay, at gumawa ng matuwid. 


242 


O! Ako ay Nakababatid ng anong inyong 
ginagawa. 


52. At O! itong inyong pagsamba ay isang 
pagsamba, at Ako ay ang inyong Panginoon, 
kaya tuparin ang inyong tungkulin sa Akin. 


53. Nguni't ang mga tao ay naghatihati ng 
kanilang pagsamba sa kanila sa mga lupunan, 
bawa't lupon ay nagdiriwang sa mga simulain 
nito. 


54. Kaya iwanan sila sa kanilang kamalian 
hanggang sa isang panahon. 


55. Sila ba ay nag-isip na sa kayamanan 
at mga anak na lalaking kasama doong Kami 
ay naglaan ng pangkinabukasan sa kanila, 


56. Kami ay nagmadali sa kanila kasama 
ang mabuting mga bagay? Hindi, nguni't sila 
ay hindi nakaramdam. 


57. O! ang mga yaong pumunta sa 
mapitagang pagkatakot dahil sa takot sa 
kanilang Panginoon, 


58. At ang mga yaong naniniwala sa mga 
isiniwalat ng kanilang Panginoon, 


59. At ang mga yaong hindi naghambing 
ng mga katambal sa kanilang Panginoon, 


60. At ang mga yaong nagbigay niyang 
kanilang ibinigay kasama ang takot na mga 


puso sapagka't sila ay pabalik na sa kanilang 
Panginoon, - 


61. Ang mga ito ay nakipag-unahan para 
sa mabuting mga bagay, at sila ay magwawagi 
sa kanila sa pakikipag-unahan. 


62. At Kami ay hindi nagpagawa sa 
alinmang kaluluwa ng labas sa kaya nito, at 
nasa Amin ang isang Talaang nagsasabi ng 
katotohanan, at sila ay hindi gagawan ng mali. 


63. Hindi, nguni't ang kanilang mga puso 
ay nasa kamangmangan sa (Kurang) ito, at 
sila ay may ibang mga gawa, bukod diyang 
kanilang ginagawa: 


64. Hanggang nang Kami ay humawak sa 
kanilang mga marangyang bagay kasama ang 
parusa, masdan! sila ay nagmamakaawa. 


65. Huwag magmakaawa sa araw na ito! 
Sa katunayan kayo ay hindi Namin tutulungan. 


66. Ang Aking mga isiniwalat ay binigkas 
sa inyo, nguni't kayo ay dating pumipihit 
patalikod sa inyong mga sakong, 


67. Sa paghamak doon. Gabigabi kayo ay 
galit samasama. 


68. Sila ba ay hindi nag-isip sa Salita, o ito 
ba ay dumating sa kanilang hindi dumating sa 
kanilang mga ama sa katandaan? 


69. O sila ay hindi alam ang kanilang 
mensahero, at kaya tumanggi sa kanya? 


70. O sila ay nagsabi: May isang 
kabaliwan ba sa kanya? Hindi, nguni't siya ay 
nagdala sa kanila ng Katotohanan, at 
karamihan sa kanila ay mga nagagalit sa 
Katotohanan. 


71. At kung ang Katotohanan ay sumunod 
sa kanilang mga minimithi, talagang ang mga 
langit at ang lupa at sinumang nasa loob noon 
ay naging masama. Hindi, Kami ay nagdala sa 
kanila ng kanilang Paalaala: nguni't galing sa 
kanilang Paalaala, sila ngayon ay pumihit 
palayo. 


72. O ikaw ba ay nagtanong sa kanila (O 
Muhamad) ng alinmang kabayaran? Nguni't 
ang pabuya ng iyong Panginoon ay higit na 
mabuti, sapagka't Siya ay pinakamagaling sa 
lahat na gumagawa ng laang 
pangkinabukasan. 


73. At O! ikaw ay tumawag sa kanilang 
talaga patungo sa isang wastong landas. 


74. At O! ang mga yaong hindi naniniwala 


sa Kabilangbuhay ay talagang ligaw sa landas. 


75. Kahi't Kami ay nagkaroon ng awa sa 
kanila at nagpaginhawa sa kanilang 
kapinsalaang nakasasakit sa kanila, sila rin ay 
gagalang bulag sa kanilang pagsalungat. 


76. Kami ay humawak na sa kanilang may 
kaparusahan, nguni't sila ay hindi 


243 


nagpakumbaba sa kanilang mga sarili sa 
kanilang Panginoon, o sila ay dumalangin, 


77. Hanggang, nang Kami ay magbukas 
para sa kanila ng pintuan ng kaduluhan ng 
parusa, masdan! sila ay natakot doon. 


78. Siya itong lumikha para sa inyo ng 
mga tenga at mga mata at mga puso. Maliit na 
pasasalamat ay ibinigay ninyo! 


79. At Siya itong nagkalat sa inyo sa 
kalaparan at kalayuan sa lupa, at sa Kanya 
kayo ay titipunin. 


80. At Siya itong nagbigay ng buhay at 
gumawa ng kamatayan, at ang Kanya ay ang 
kaibahan ng gabi at araw. Kayo ba sa gayon 
ay walang pag-iisip? 


81. Hindi, nguni't sila ay nagsabi ng 
katulad niyang sinabi ng mga tao sa 
katandaan: 


82. Sila ay nagsabi: Nang kami ay patay at 
naging (pawang) alabok at mga buto, kami ba 
sa gayon, sa katunayan, ay itatayong muli? 


83. Kami ay pinangakuan na nito, kami at 
ang aming mga ninuno. O! ito ay wala kundi 
mga pabula ng mga tao sa katandaan. 


84. Sabihin: Kanino ang (pagmamay-ari 
ng) lupa at sinumang nasa loob noon, kung 
kayo ay may kaalaman? 


244 


85. Sila ay magsasabi: Kay Allah. Sabihin: 
Kayo ba sa gayon ay hindi makaaalaala? 


86. Sabihin: Sino ang Panginoon ng pitong 
langit, at Panginoon ng Kamanghamanghang 
Trono? 


87. Sila ay magsasabi: Si Allah. Sabihin: 
Kayo ba sa gayon ay hindi tutupad ng 
tungkulin (sa Kanya)? 


88. Sabihin: Kaninong kamay ang 
nakasasakop sa ibabaw ng lahat ng mga 
bagay at Kanyang kinukupkop, samantalang 
laban sa Kanya ay walang pagkupkop, kung 
kayo ay may kaalaman? 


89. Sila ay magsasabi: Kay Allah (ang 
lahat ng pagmamay-ari). Sabihin: Paano sa 
gayon kayo ginayuma? 


90. Hindi, nguni't Kami ay nagdala sa 
kanila ng Katotohanan, at O! sila ay mga 
sinungaling. 


91. Si Allah ay hindi pumili ng alinmang 
anak na lalaki, o may alinmang maykapal 
kasabay Niya, kung hindi bawa't maykapal ay 
talagang magpapawagi niyang kanyang 
nilikha, at ang ilan sa kanila ay talagang 
makatatalo sa mga iba. Papuri ay maging kay 
Allah sa ibabaw ng lahat na kanilang inakala. 


92. Siya (si Allah) ay nakaaalam ng hindi 
nakikita at ng nakikita! At purihin Siya sa 
ibabaw ng lahat na kanilang inihahambing 
bilang mga katambal (Niya)! 


93. Sabihin: Aking Panginoon! Kung Ikaw 
ay magpapakita sa akin niyang ipinangako sa 
kanila, — 


94. Aking Panginoon! Sa gayon huwag 
akong itakda sa kataong gumagawa ng mali. 


95. At talagang Kami ay Kayang 
magpakita sa iyo niyang Aming ipinangako sa 
kanila. 


96. Hadlangan ang kasamaan niyang higit 
na mabuti. Kami ay Pinakanakababatid niyang 
kanilang inakala. 


97. At sabihin: Aking Panginoon! Ako ay 
naghanap ng kublihan sa lyo laban sa mga 
mungkahi ng mga masama, 


98. At ako ay naghanap ng kublihan sa 
lyo, aking Panginoon, kung hindi sila ay 
magiging sa harapang kasama ko: 


99. Hanggang, nang ang kamatayan ay 
dumating sa isa sa kanila, siya ay nagsabi: 
Aking Panginoon! Ipadala akong pabalik, 


100. Upang ako ay makagawa ng matuwid 
diyan sa aking iniwanan sa likuran! Nguni't 
hindi! Ito ay isa lamang salitang kanyang 
binigkas: at sa likuran nila ay isang hadlang 
hanggang sa araw nang sila ay itayo. 


101. At nang ang trumpeta ay hinipan, 
walang magiging kaanak sa kanila sa araw na 
iyan, o sila ay magtatanong isa sa isa pa. 


102. Pagkatapos ang mga yaong ang mga 
sukat ay mabigat, sila ay ang matagumpay. 


103. At ang mga yaong ang mga sukat ay 
magaan, ay ang mga yaong nawalan ng 
kanilang kaluluwa, sa Impiyerno mamamalagi. 


104. Ang apoy ay sumunog sa kanilang 
mga mukha, at sila ay walang kasiyahan sa 
loob noon. 


105. (Sasabihin): Hindi ba ang Aking mga 
isiniwalat ay binigkas sa inyo, at pagkatapos 
kayo ay dating nagtatwa sa mga ito? 


106. Sila ay magsasabi: Aming Panginoon! 
Ang aming masamang kapalaran ay lumupig 
sa amin, at kami ay kataong nagkamali. 


107. Aming Panginoon! O, dalhin kami sa 
pangmasid galing doon! Kung kami ay bumalik 
(sa kasamaan), sa gayon talaga kami ay 
magiging mga gumagawa ng mali. 


108. Siya ay nagsabi: Mawala sa loob 
noon, at huwag makipag-usap sa Akin. 


109. O! may isang bahagi ng Aking mga 
tagapaglingkod na nagsabi: Aming Panginoon! 
Kami ay naniniwala, sa gayon patawarin kami 
at magkaroon ng awa sa amin sapagka't Ikaw 
ay Pinakamagaling sa lahat na nagpapakita ng 
awa. 


110. Nguni't kayo ay pumili sa kanila galing 
sa isang katawatawang kalagayan hanggang 
magawa nilang kayo ay lumimot sa pag-alaala 


245 


sa Akin, habang kayo ay humahalakhak sa 
kanila. 


111. O! Ako ay naggantimpala sa kanila sa 
araw na ito para sa gaanong katatagan nila: at 
sila talaga ay ang matagumpay. 


112. Siya ay magsasabi: Gaano katagal 
kayong namahinga sa lupa, bumibilang sa 
pamamagitan ng mga taon? 


113. Sila ay magsasabi: Kami ay 
namahinga lamang ng isang araw o bahagi ng 
isang araw. Tanungin ang mga yaong 
gumagawa ng pagbilang! 


114. Siya ay magsasabi: Kayo ay hindi 
namahinga lamang ng isang kaunti kung inyo 
lamang nalaman. 


115. Inisip ba ninyo sa gayong Kami ay 
lumikha sa inyo para sa wala, at kayo ay hindi 
ibabalik sa Amin? 


116. Ngayon si Allah ay purihin, ang tunay 
na Hari! Walang ibang Maykapal maliban sa 
Kanya, ang Panginoon ng Trono ng Biyaya. 


117. Siyang tumawag sa alinmang ibang 
maykapal kasama si Allah ay walang 
katibayan doon. Ang kanyang pagtanto ay sa 
kanyang Panginoon lamang. O! ang mga hindi 
naniniwala ay hindi magiging matagumpay. 


118. At (O Muhamad) sabihin: Aking 
Panginoon! Magpatawad at magkaroon ng 


246 


awa, sapagka't Ikaw ay pinakamagaling sa 
lahat ng nagpapakita ng awa. 


SURA XXIV 
LIWANAG 


(Isiniwalat sa AI-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. (Narito ang) isang Surang Aming 
isiniwalat at ipinag-utos: at sa loob noon, Kami 
ay nagsiwalat ng pantay na mga palatandaan, 
upang sana kayo ay makakuha ng pansin. 


2. Ang lalaking nakikiapid at ang babaeng 
nakikiapid, hampasin ninyo ang bawa't isa sa 
kanila ng isang daang hagupit. At huwag 
pabayaang ang habag para sa dalawa ay 
pumigil sa inyo sa pagsunod kay Allah, kung 
kayo ay naniniwala kay Allah at sa Huling 
Araw. At pabayaang ang isang bahagi ng mga 
naniniwala ay sumaksi sa kanilang 
kaparusahan. 


3. Ang lalaking nakikiapid ay hindi mag- 
aasawa maliban sa isang babaeng nakikiapid 
o isang babaeng sumasamba sa huwad, at sa 
babaeng nakikiapid ay walang makapag- 
aasawa maliban sa isang lalaking nakikiapid o 
isang lalaking sumasamba sa huwad. Lahat ng 
iyan ay ipinagbabawal sa mga naniniwala. 


4. At ang mga yaong nagbintang sa 
marangal na mga babae nguni't hindi nagdala 
ng apat na mga saksi, hampasin sila (ng) 
walumpung hagupit at huwag kailanman 


(pagkatapos) tanggapin ang kanilang patunay 
- Sila talaga ay mga gumagawa ng masama - 


5. Maliban sa mga yaong pagkatapos ay 
nagsisi at gumawa ng mga pagbabago. (Para 
sa ganyan) O! si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


6. Para sa mga yaong nagbintang sa 
kanilang mga asawang babae nguni't walang 
mga saksi maliban sa kanilang mga sarili: 
pabayaan ang patunay ng isa sa kanilang 
maging apat na mga patunay, (sumusumpa) 
kay Allah na siya ay sa mga yaong nagsalita 
ng katotohanan, 


7. At sa gayon isang ikalima, binabanggit 
ang pagkasuklam ni Allah sa kanya kung siya 
ay sa mga yaong nagsinungaling. 


8. At ito ay babaligtad ng parusa galing sa 
kanya (ang babae) kung siya (ang babae) ay 
magbabata bilang saksi sa harapan ni Allah ng 
apat na ulit, na ang bagay na kanyang sinabi 
ay talagang mali, 


9. At isang ikalimang (ulit) na ang ngitngit 
ni Allah ay maging sa kanya (ang babae) kung 
siya ay nagsasabi ng katotohanan. 


10. At kung hindi dahil sa biyaya ni Allah at 
Kanyang awa sa inyo, - at si Allah ay 
Mahabagin, Paham (kayo ay talagang 
masisira). 


11. O! silang naglatag ng paninirangpuri ay 
isang pulutong sa inyo. Huwag isipin itong 
isang masamang bagay para sa inyo, hindi, ito 


ay mabuti para sa inyo. Sa bawa't isang tao sa 
kanila (ay babayaran) niyang kanyang kinita 
sa kasalanan, at para sa kanya sa kanilang 
may higit na malaking bahagi sa loob noon, 
ang kanya ay magiging isang nakahihindik na 
wakas. 


12. Bakit hindi ang mga naniniwalang mga 
kalalakihan at mga babae, nang inyong 
marinig ito, ay nag-isip ng mabuti sa kanilang 
sariling katao, at nagsabi: Ito ay isang 
pahayag na walang katotohanan? 


13. Bakit sila ay hindi kumuha ng apat na 
mga saksi? Dahil sa sila ay hindi nakakuha ng 
mga saksi, sila talaga ay mga sinungaling sa 
paningin ni Allah. 


14. Kung hindi dahil sa biyaya ni Allah at 
sa Kanyang habag sa inyo sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay, isang nakahihindik na wakas 
ay umabot sa inyo para diyang doon kayo ay 
bumulong. 


15. Nang inyong tinanggap ito ng inyong 
mga dila, at inusal ng inyong mga bibig iyang 
doon kayo ay walang kaalaman, kayo ay 
bumilang nito bilang isang munting bagay. Sa 
paningin ni Allah, ito ay napakalaki. 


16. Sa anong kadahilanan, nang inyong 
mapakinggan ito, na kayo ay nagsabi: Hindi 
para sa amin ang magsalita nito. Papuri ay 
maging sa lyo (O Allah). Ito ay nakahihindik na 
paninirangpuri. 


17. Si Allah ay nagpaalaala sa inyong kayo 
ay huwag umulit ng katulad noon kailanman, 
kung kayo (sa katotohanan) ay mga 
naniniwala. 


247 


18. At Siya ay nagpaliwanag sa inyo ng 
Kanyang mga isiniwalat. Si Allah ay Tagabatid, 
Paham. 


19. O! ang mga yaong umibig na ang 
paninirangpuri ay lumaganap tungkol sa mga 
yaong naniniwala, ang kanila ay magiging 
masakit na parusa sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay. Si Allah ay nakaaalam. Kayo 
ay hindi nakaaalam. 


20. Kung hindi dahil sa biyaya ni Allah at 
ng Kanyang awa sa inyo, at si Allah ay 
Mahabagin, Maawain, (kayo ay talagang 
masisira). 


21. O kayong naniniwala! Huwag sundin 
ang mga yapak ng paa ng demonyo. Sa 
sinumang sumunod sa mga yapak ng paa ng 
demonyo, O! siya ay gumawa ng karumihan at 
kamalian. Kung hindi dahil sa biyaya ni Allah 
at sa Kanyang habag sa inyo, walang isa sa 
inyong kailanman ay tutubong dalisay. Nguni't 
si Allah ay gumawa sa Kanyang ibig na 
tumubo. At si Allah ay Tagarinig, Tagabatid. 


22. At huwag pabayaang ang mga yaong 
may angking kaluwagan at malawak sa 
kaginhawahan sa inyo ay hindi magbigay sa 
malapit na kaanak at sa nangangailangan, at 
sa mga tumakas para sa kadahilanan ni Allah. 
Pabayaan silang magpatawad at magpakita ng 
pagtangkilik. Ayaw ba ninyong umasam na si 
Allah ay makapagpatawad sa inyo? Si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


23. O! para sa mga yaong nanirangpuri sa 
katangitangi, naniniwalang mga babaeng 
walang ingat, kinasusuklaman sila sa daigdig 
at sa Kabilangbuhay. Ang kanila ay magiging 
isang nakahihindik na wakas. 


248 


24. Sa araw nang ang kanilang dila at 
kanilang mga kamay at kanilang mga paa ay 
sumaksi laban sa kanila sa anong dati nilang 
ginagawa, 


25. Sa araw na iyan, si Allah ay 
magbabayad sa kanila ng makatarungang 
nararapat sa kanila, at sila ay makaaalam na 
si Allah, Siya ay ang Hayagang Katotohanan. 


26. Ang mahalay na mga babae ay para 
sa mahalay na mga kalalakihan, at ang 
mahalay na mga kalalakihan ay para sa 
mahalay na mga babae. Ang mabuting mga 
babae ay para sa mabuting mga kalalakihan, 
at ang mabuting mga kalalakihan ay para sa 
mabuting mga babae; ang ganyan ay walang 
kaalaman diyan sa sinabi ng mga tao: Para sa 
kanila ay pagpapatawad at isang mabiyayang 
laang pangkinabukasan. 


27. O kayong mga naniniwala! Huwag 
pumasok sa mga tahanan bukod sa inyong 
sariling wala munang pagpapabatid at 
pagbanggit ng kapayapaan sa katao doon. 
lyan ay higit na magaling para sa inyo, upang 
kayo ay maging pumapansin. 


28. At kung kayo ay walang matagpuang 
isa doon, huwag ding pumasok hanggang sa 
ang pahintulot ay ibinigay. At kung sinabi sa 
inyo: Lumayong muli, sa gayon lumayo, 
sapagka't ito ay higit na dalisay para sa inyo. 
Si Allah ay alam ang anong inyong ginagawa. 


29. Hindi kasalanan para sa inyo ang 
pumasok sa hindi tinutuluyang mga tahanang 
sa loob noon ay ginhawa para sa inyo. Si Allah 
ay alam ang anong inyong inihayag at ang 
anong inyong itinago. 


30. Sabihin sa naniniwalang mga taong 
magbaba ng kanilang pagtingin at maging 
magalang. Iyan ay higit na dalisay para sa 
inyo. O! si Allah ay Nakababatid ng anong 
inyong ginagawa. 


31. At sabihin sa mga naniniwalang mga 
babaeng magbaba ng kanilang pagtingin at 
maging magalang, at magpakita sa kanilang 
palamuti lamang niyang maliwanag, at humila 
sa kanilang mga talukbong sa ibabaw ng 
kanilang mga dibdib, at huwag magpakita ng 
kanilang palamuti maliban sa kanilang sariling 
mga asawang lalaki o mga ama o mga ama ng 
kanilang mga asawang lalaki, o kanilang mga 
anak na lalaki o mga anak na lalaki ng 
kanilang mga asawang lalaki, o kanilang mga 
kapatid na lalaki o mga anak na lalaki ng mga 
kapatid nilang lalaki o mga anak na lalaki ng 
mga kapatid na babae, o kanilang mga babae, 
o kanilang mga alipin, o kanilang mga lalaking 
katulong na kulang ng lakas, o mga anak na 
walang nalalaman tungkol sa pagkahubad ng 
mga babae. At huwag pabayaan silang 
magpadyak ng kanilang mga paa upang 
magsiwalat ng kanilang mga itinatago sa 
kanilang palamuti. At pumihit kay Allah na 
samasama, O mga naniniwala, upang kayo ay 
magtagumpay. 


32. At mag-asawa ng ganyan sa inyo sa 
mag-isa at palasamba sa inyong mga alipin at 
mga katulong na babae. Kung sila ay maging 
mahirap, si Allah ay magpapayaman sa kanila 
ng Kanyang biyaya. Si Allah ay may saganang 
kakayahan, Nakababatid. 


33. At pabayaan ang mga yaong hindi 
makatagpo ng kabagay na maging dalisay 
hanggang sa si Allah ay magbigay sa kanila 
ng kalayaan sa pamamagitan ng Kanyang 
biyaya. At ang ganyan sa inyong mga aliping 
naghahanap ng isang sulat (ng pagpapalaya), 
isulat ito para sa kanila kung kayo ay 


nakababatid kahi't kaunti ng mabuti sa kanila, 
at ipagkaloob sa kanila ang kayamanan ni 
Allah na Kanyang ipinagkaloob sa inyo. 
Huwag pilitin ang inyong mga aliping babae sa 
pagkapariwara upang kayo ay makahanap ng 
kaligayahan ng buhay sa daigdig, kung sila ay 
mangangalaga ng kanilang kalinisan. At kung 
ang isa ay pumilit sa kanila, sa gayon (sa 
kanila), matapos ang pamimilit sa kanila, O! si 
Allah ay magiging Mapagpatawad, Maawain. 


34. At talagang Kami ay nagpadalang 
pababa para sa inyo ng mga isiniwalat na 
gumawang pantay, isang halimbawa ng mga 
yaong dumaang palayo bago sa inyo, at isang 
paalaala sa mga yaong takot (kay Allah). 


35. Si Allah ay ang Liwanag ng mga langit 
at ng lupa. Ang katulad ng Kanyang liwanag 
ay tulad sa isang lalagyang sa loob noon ay 
isang ilawan. Ang ilawan ay nasa loob ng 
isang salamin. Ang salamin ay tulad sa ito ay 
isang maliwanag na bituin. (Ang ilawang ito) 
ay sinindihan galing sa isang pinagpalang 
punongkahoy, isang olibang hindi sa Silangan 
o sa Kanluran, na ang langis ay halos 
kumikinang sa pangmasid (sa sarili nito) 
bagama't walang apoy na dumampi dito. 
Liwanag sa liwanag, si Allah ay pumatnubay 
patungo sa Kanyang liwanag sa Kanyang ibig. 
At si Allah ay nakipag-usap sa sangkatauhan 
sa mga matalinghagang salaysay, sapagka't si 
Allah ay Tagaalam ng lahat ng mga bagay. 


36. (Ang ilawang ito ay natagpuan) sa mga 
tahanang pinayagan ni Allah na maging 
kapuripuri at ang Kanyang pangalan ay 
maalaala sa loob noon. Sa loob noon mag- 
alay ng papuri sa Kanya sa umaga at sa gabi. 


37. Ang mga taong walang kalakal o 
pagbibiling gumanyak galing sa pag-alaala kay 
Allah at tapat sa pagdalangin at nagbabayad 


249 


ng nararapat sa mahirap - sila ay takot sa 
isang araw nang ang mga puso at mga bola 
ng mata ay babaligtarin, 


38. Na si Allah ay makapaggagantimpala 
sa kanila ng pinakamagaling ng anong 
kanilang ginawa, at magdaragdag ng 
gantimpala para sa kanila sa Kanyang biyaya. 
Si Allah ay nagbibigay ng mga pagpapalang 
walang bahid sa Kanyang ibig. 


39. Para sa mga yaong hindi naniniwala, 
ang kanilang mga gawa ay tulad sa isang 
malikmata sa isang disyerto. Ang isang taong 
nauuhaw ay nag-akala ditong tubig hanggang 
sa siya ay dumating dito at makatagpo ditong 
wala, at makatagpo sa lugar noon kay Allah, 
na nagbayad sa kanya ng nararapat sa kanya, 
at si Allah ay mabilis sa pagtanto. 


40. O (ang kalagayan ng mga hindi 
naniniwala ay) tulad sa kadiliman sa isang 
malawak, napakalalim na dagat. Doon ay 
tumaklob sa kanya ang isang alon, sa ibabaw 
nito ay isang alon, sa ibabaw nito ay isang 
ulap. Patong at patong na kadiliman. Nang 
kanyang ilabas ang kanyang kamay, siya ay 
hirap makakita nito. At siyang para sa kanya si 
Allah ay hindi nagtakda ng liwanag, para sa 
kanya ay walang liwanag. 


41. Hindi mo ba nakitang si Allah, Siya 
itong lahat ng nasa mga langit at sa lupa ay 
pumuri, at ang mga ibon sa kanilang paglipad? 
Sa bawa't isa, Kanya talagang alam ang 
pagsamba at ang papuri, at si Allah ay 
Nakababatid ng anong kanilang ginagawa. 


42. At kay Allah ay ang pagmamay-ari ng 
nasasakupan ng mga langit at ng lupa, at kay 
Allah ay ang paglalakbay. 


250 


43. Hindi mo ba nakita kung paanong si 
Allah ay nagpataas ng mga ulap, pagkatapos 
ay nagtipon sa mga ito, pagkatapos ay 
gumawa sa mga itong patungpatong, at iyong 
nakita ang ulang dumating sa pangmasid 
galing sa pagitan nila, Siya ay nagpadalang 
pababa galing sa langit ng mga bundok na sa 
loob noon ay maliliit na bilog na yelo, at 
pumukol kasama noon sa Kanyang ibig, at 
nagpabalik nito galing sa Kanyang ibig. Ang 
pagkislap ng Kanyang kidlat lahat ay kumuha 
lamang palayo sa paningin. 


44. Si Allah ay gumawa ng pagpapaikot ng 
araw at ng gabi. O! sa loob nito talaga ay 
isang aral para sa mga yaong nakakakita. 


45. Si Allah ay lumikha ng bawa't hayop ng 
tubig. Sa kanila ay (isang uring) lumalakad sa 
tiyan nito at (isang uring) lumalakad sa 
dalawang paa at (isang uring) lumalakad sa 
apat. Si Allah ay lumilikha ng Kanyang ibig. O! 
si Allah ay Kayang gumawa ng lahat na mga 
bagay. 


46. Talagang Kami ay nagpadalang 
pababa ng mga isiniwalat at nagpaliwanag sa 
kanila. Si Allah ay pumapatnubay sa Kanyang 
ibig patungo sa isang tuwid na landas. 


47. At sila ay nagsabi: Kami ay naniniwala 
kay Allah at sa mensahero, at kami ay 
sumusunod, pagkatapos matapos iyan, isang 
bahagi sa kanila ay pumihit palayo. Ang 
ganyan ay hindi mga naniniwala. 


48. At nang sila ay maghabol kay Allah at 
sa Kanyang mensahero upang humukom sa 
pagitan nila, O! ang isang bahagi sa kanila ay 
salungat. 


49. Nguni't kung ang matuwid ay naging 
kasama nila, sila ay darating sa kanya ng 
buong kusa. 


50. Mayroon ba sa kanilang mga pusong 
isang sakit, o sila ay may mga alinlangan, o 
sila ay takot na baka si Allah at ang Kanyang 
mensahero ay gumawa ng mali sa kanila sa 
paghuhukom? Hindi, nguni't ang ganyan ay 
mga gumagawa ng mali. 


51. Ang kasabihan ng (lahat ng tunay na) 
mga naniniwala kapag sila ay naghabol kay 
Allah at sa Kanyang mensahero upang 
maghukom sa pagitan nila, ay sila lamang ay 
magsabi: Kami ay nakikinig at kami ay 
sumusunod. At ang ganyan ay ang 
matagumpay. 


52. Siyang sumunod kay Allah at sa 
Kanyang mensahero, at takot kay Allah, at 
tumupad ng tungkulin (sa Kanya): ang ganyan 
talaga ay ang mapagwagi. 


53. Sila ay sumumpa kay Allah na 
mataimtim, kung ikaw ay mag-utos sa kanila, 
na sila ay pupunta sa pangmasid. Sabihin: 
Huwag sumumpa: napag-alamang pagsunod 
(ay higit na mabuti). O! si Allah ay Pinag- 
alaman ng anong inyong ginagawa. 


54. Sabihin: Sundin si Allah at sundin ang 
mensahero. Nguni't kung kayo ay pumihit 
palayo, sa gayon (ito ay) para sa kanya (na 
gumawa) lamang niyang diyan siya ay 
pinamahala, at para sa inyo (na gumawa) 
lamang niyang diyan kayo ay inatasan. Kung 
kayo ay sumunod sa kanya, kayo ay 
pupuntang tuwid. Nguni't ang mensahero ay 
walang ibang pamamahala kundi ang 
magpahatid (ng pahatid) na pantay. 


55. Si Allah ay nangako sa ganyan sa 
inyong naniniwala at gumagawa ng mabuting 
mga gawang Siya ay talagang gagawa sa 
kanilang pumalit (sa kasalukuyang mga 
namumuno) sa lupa, tulad sa Siya ay gumawa 
sa mga yaong nauna sa kanilang pumalit (sa 
mga iba), at Siya talaga ay magtataguyod para 
sa kanila ng kanilang pagsambang Kanyang 
pinayagan para sa kanila, at magbibigay sa 
kanila, bilang kapalit, ng katiwasayan matapos 
ang kanilang takot. Sila ay naglingkod sa Akin. 
Sila ay naghambing ng wala bilang katambal 
Ko. Ang mga yaong hindi naniniwala simula 
ngayon, sila ay mapaghimagsik at masama. 


56. Magtaguyod ng pagsamba at 
magbayad ng nararapat sa mahirap at sundin 
ang mensahero, upang sana kayo ay 
makatagpo ng awa. 


57. Huwag isiping ang mga hindi 
naniniwala ay makatatakas sa lupain. Apoy ay 
kanilang magiging tahanan - isang masaklap 
na dulo ng paglalakbay! 


58. O kayong naniniwala! Pabayaan ang 
inyong mga alipin, at ang mga yaon sa inyong 
hindi pa nakararating sa paglaki, na humingi 
ng pahintulot sa inyo ng tatlong ulit (bago sila 
pumunta sa inyong harapan): Bago ang 
dalangin ng bukangliwayway, at kapag kayo 
ay nagladlad sa tabi ng inyong damit para sa 
init ng tanghali, at matapos ang dalangin ng 
gabi. Tatlong ulit ng pag-iisa para sa inyo. 
Hindi kasalanan para sa kanila o para sa inyo 
sa ibang panahon, kapag ang ilan sa inyo ay 
pumuntang palibot na nag-aasikaso sa mga 
iba (kung sila ay pumunta sa inyong harapang 
walang pahintulot). Sa gayon ginawa ni Allah 
na maliwanag ang mga isiniwalat para sa inyo. 
Si Allah ay Tagaalam, Paham. 


251 


59. At kapag ang mga anak sa inyo ay 
dumating sa paglaki sa gayon pabayaan silang 
humingi ng pahintulot tulad sa ang mga yaong 
bago sa kanila ay dating humihingi nito. Sa 
gayon ginawa ni Allah na maliwanag ang 
Kanyang mga isiniwalat para sa inyo. Si Allah 
ay Tagaalam, Paham. 


60. Para sa mga babaeng lampas na sa 
pagdadala ng bata sa sinapupunan, na walang 
pag-asa sa pag-aasawa, hindi kasalanan para 
sa kanilang mag-alis ng kanilang (panlabas 
na) kasuotan sa ganyang isang paraang hindi 
magpapakita ng palamuti. Nguni't ang magpigil 
ay higit na mabuti para sa kanila. Si Allah ay 
Tagarinig, Tagaalam. 


61. Walang paninising mayroon sa bulag o 
alinmang paninisi sa lumpo o anumang 
paninisi sa maysakit o sa inyong mga sarili 
kung kayo ay kumain sa inyong mga tahanan, 
o mga tahanan ng inyong mga ama, o mga 
tahanan ng inyong mga ina, o mga tahanan ng 
inyong mga kapatid na lalaki, o mga tahanan 
ng inyong mga kapatid na babae, o mga 
tahanan ng mga kapatid na lalaki ng inyong 
mga ama, o mga tahanan ng mga kapatid na 
babae ng inyong mga ama, o mga tahanan ng 
mga kapatid na lalaki ng inyong mga ina, o 
mga tahanan ng mga kapatid na babae ng 
inyong mga ina, o (galing diyang) doon kayo 
ay humawak ng mga susi, o (galing sa 
tahanan) ng isang kaibigan. Walang 
kasalanang magiging sa inyo kung kumain 
man kayong samasama o hiwalay. Nguni't 
kung kayo ay pumasok sa mga tahanan, 
bumati sa isa at isa ng may isang pagbati 
galing kay Allah, pinagpala at matamis. Sa 
gayon ginawa ni Allah na maliwanag ang 
Kanyang mga isiniwalat para sa inyo, upang 
sana kayo ay makaunawa. 


62. Sila lamang ay ang tunay na mga 
naniniwalang naniniwala kay Allah at sa 


252 


Kanyang mensahero, at kapag sila ay kasama 
siya sa ilang pangkaraniwang lakad, huwag 
pumuntang palayo hanggang sa sila ay 
makahingi ng pahintulot sa kanya. O! ang mga 
yaong humingi ng pahintulot sa iyo, ang mga 
yaon silang naniniwala kay Allah at sa 
Kanyang mensahero. Kaya kung sila ay 
humingi ng inyong pahintulot para sa ilang 
gawain nila, magbigay ng pahintulot sa iyong 
ibig sa kanila, at humingi para sa kanila ng 
kapatawaran ni Allah. O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


63. Huwag gawing ang pagtawag ng 
Mensahero sa inyo ay maging tulad sa inyong 
pagtawag isa sa isa pa. Si Allah ay alam ang 
mga yaon sa inyong nagnakaw palayo, 
nagtatago ng kanilang mga sarili. At pabayaan 
ang mga yaong nakipagsabwatan sa pag-iwas 
sa mga utos na mag-ingat, at baka hinagpis o 
masakit na parusa ay bumagsak sa kanila. 


64. O! talagang kay Allah ay ang 
pagmamay-ari ng anumang nasa mga langit at 
sa lupa. Kanyang alam ang inyong kalagayan, 
at (Kanyang alam) ang Araw nang sila ay 
ibabalik sa Kanya upang Siya ay 
makapagpabatid sa kanila ng anong kanilang 
ginawa. Si Allah ay Tagaalam ng lahat ng mga 
bagay. 


SURA XXV 


ANG BATAYAN 


(NG WASTO AT MALI) 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Pinagpala Siyang nagsiwalat sa 
Kanyang mga tagapaglingkod ng Batayan (ng 
wasto at mali), upang siya ay maging isang 
tagapagbabala sa mga tao. 


2. Siyang nagmamay-ari ng nasasakupan 
ng mga langit at ng lupa, Siya ay hindi pumili 
ng anak na lalaki o Siya ay may alinmang 
katambal sa nasasakupan. Siya ay lumikha sa 
bawa't bagay at nagbahagi para dito ng isang 
sukat. 


3. Subali't sila ay pumili bukod sa Kanya 
ng ibang mga maykapal na lumikha ng wala 
nguni't ang kanilang mga sarili ay ang nilikha, 
at walang pagmamay-ari ng sakit o 
pakinabang para sa kanilang mga sarili, at 
walang pagmamay-ari ng kamatayan o buhay, 
o kapangyarihang magtayo ng patay. 


4. Ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagsabi: Ito ay wala kundi isang 
kasinungalingang kanyang nilikha, at ang 
ibang katao ay tumulong sa kanya dito, kaya 
sila ay gumawa ng isang paninirangpuri at 
isang kasinungalingan. 


5. At sila ay nagsabi: Mga pabula ng mga 
tao sa katandaang mayroon siya ang kanyang 
isinulat pababa, at ang mga ito ay idinikta sa 
kanya sa umaga at gabi. 


6. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Siyang 
alam ang lihim ng mga langit at ng lupa ay 
nagsiwalat nito. O! Siya ay palaging 
Mapagpatawad, Maawain. 


7. At sila ay nagsabi: Anong 
nakapagpapasakit sa mensaherong ito (ni 
Allah) na siya ay kumain ng pagkain at 


lumakad sa mga pamilihan? Bakit hindi ang 
isang anghel ay ipinadala sa kanya, upang 
maging isang tagapagbabala kasama niya? 


8. O (bakit hindi) ang isang kayamanan ay 
inihagis pababa sa kanya, o bakit wala siyang 
paraisong doon ay kakain? At ang mga 
gumagawa ng mali ay nagsabi: Kayo ay 
sumusunod lamang sa isang taong ginayuma. 


9. Tingnan kung paano sila naghahambing 
ng mga katulad para sa iyo, kaya silang lahat 
ay ligaw at hindi makatatagpo ng isang daan! 


10. Pagpalain Siyang kung Kanyang inibig, 
ay magtatakda sa iyo ng anong higit na mabuti 
kaysa dito - mga Harding sa ilalim ay mga ilog 
na dumadaloy - at magtatakda sa iyo ng mga 
malalaking tahanan. 


11. Hindi, nguni't sila ay nagtatatwa ng 
(pagdating ng) Oras, at para sa mga yaong 
nagtatatwa ng (pagdating ng) Oras, Kami ay 
naghanda ng isang ningas. 


12. Nang ito ay makakita sa kanila sa 
malayo, sila ay nakarinig ng pag-uumpugan at 
ng ungol doon. 


13. At nang sila ay ihagis sa isang makipot 
na lugar doon, nakatanikalang samasama, sila 
ay dumalangin para sa pagkawasak doon. 


14. Huwag dumalangin sa araw na iyan 
para sa isang pagkawasak, nguni't dumalangin 
para sa maraming pagkawasak! 


253 


15. Sabihin: Iyan ba (ang wakas) ay higit 
na mabuti o ang Hardin ng walang 
Pagkamakataong ipinangako sa mga yaong 
nagtakwil (sa masama)? Ito ay kanilang 
magiging gantimpala at dulo ng paglalakbay. 


16. Para sa kanila, sa loob noon ay mithi 
nilang mamalagi. Ito, para sa kanilang 
Panginoon, ay isang pangakong dapat 
matupad. 


17. At sa araw nang Siya ay magtitipon sa 
kanila at iyang kanilang sinamba sa halip na si 
Allah, at magsasabi: Kayo ba ang nagligaw sa 
mga itong aking mga tagapaglingkod o sila 
(kanilang mga sarili) ang gumawang gumala 
galing sa landas? 


18. Sila ay magsasabi: Ikaw ay 
parangalan! Hindi para sa amin ang pumili ng 
alinmang mga kaibigang tagapagtanggol 
bukod sa Iyo, nguni't Ikaw ay nagbigay sa 
kanila at sa kanilang mga ama ng ginhawa 
hanggang sa sila ay makalimot ng babala at 
maging kataong naligaw. 


19. Sa gayon sila ay magbibigay sa inyo 
ng kasinungalingan tungkol sa anong kanilang 
sinasabi, pagkatapos ikaw ay hindi makaiiwas 
(sa wakas) o makakakuha ng tulong. At 
sinuman sa inyong gumawa ng mali, Aming 
gagawin siyang tumikim ng malaking pahirap. 


20. Kami ay hindi nagpadala kailanman 
bago sa iyo ng alinmang mga mensahero O! 
na sila ay hindi kumain ng pagkain at lumakad 
sa mga pamilihan. At Kami ay humirang ng 
ilan sa inyong isang pagsubok para sa iba: 
Kayo ba ay magiging matatag? At ang inyong 
Panginoon ay palaging Tagatingin. 


254 


21. At ang mga yaong hindi tumingin para 
sa isang pakikipagtagpo sa Amin ay nagsabi: 
Bakit ang mga anghel ay hindi ipinadalang 
pababa sa amin, at (bakit) hindi namin makita 
ang aming Panginoon? Sa katunayan sila ay 
nag-isip ng napakataas sa kanilang mga sarili 
at mapanghamak na may malaking 
kayabangan. 


22. Sa araw nang kanilang napagmasdan 
ang mga anghel, sa araw na iyan walang 
magiging mabuting mga pambungad para sa 
makasalanan, at sila ay magsasabi: Isang 
pagbabawal na bawal! 


23. At Kami ay pipihit patungo sa gawang 
kanilang ginawa at gagawa ditong kalat na 
mga alikabok. 


24. Ang mga yaong kumita ng Hardin sa 
araw na iyan ay magiging higit na mabuti sa 
loob ng kanilang tahanan at higit na masaya 
sa loob ng kanilang lugar ng pahingahan sa 
katanghalian ng araw, 


25. Isang araw nang ang langit kasama 
ang mga ulap ay hahatiing hiwalay at ang mga 
anghel ay ipadadalang pababa, isang maringal 
na pagbaba. 


26. Ang Nasasakupan sa araw na iyan ay 
magiging ang Tunay (na Nasasakupan) na 
pagmamay-ari ng Isang Mapagbigay, at ito ay 
magiging isang matigas na araw para sa mga 
hindi naniniwala. 


27. Sa araw nang ang gumagawa ng mali 
ay kumagat sa kanyang mga kamay, siya ay 
magsasabi: A, ako dapat ay pumili ng isang 
landas kasama ang mensahero (ni Allah)! 


28. Pagkahabag para sa akin! A, ako ay 
hindi dapat kailanman kumuha ng ganyang isa 
bilang kaibigan! 


29. Siya talaga ay gumabay sa akin sa 
pagkaligaw galing sa Paalaala matapos na ito 
ay umabot sa akin. Si Satanas ay palaging 
tagaiwan sa tao sa oras ng pangangailangan. 


30. At ang mensahero ay magsasabi: O 
aking Panginoon! O! ang aking sariling katao 
ay gumawa sa Kurang itong walang pagbilang. 


31. Tulad sa gayon Kami ay nagtakda sa 
bawa't Propeta ng isang katunggali galing sa 
may kasalanan, nguni't si Allah ay sapat bilang 
isang Patnubay at Katulong. 


32. At ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagsabi: Bakit ang Kuran ay hindi isiniwalat 
lahat sa kanya ng minsan? (Ito ay isiniwalat) 
sa gayon upang Aming mapatibay ang iyong 
puso kasama noon, at Aming isinaayos ito sa 
wastong ayos. 


33. At sila ay nagdala sa iyo ng walang 
katulad, nguni't Kami ay nagdala sa iyo ng 
Katotohanan (bilang kalaban nito), at higit na 
mabuti (kaysa kanilang katulad) bilang 
pakikipagtalo. 


34. Ang mga yaong titipunin sa kanilang 
mga mukha sa Impiyerno: ang ganyan ay higit 
na masama sa kalagayan at higit na malayo 
sa wastong daan. 


35. Kami talaga ay nagbigay kay Moses ng 
Kasulatan at naglagay kasama niya ng 


kanyang kapatid na lalaking si Aaron bilang 
matapat na tauhan. 


36. Pagkatapos Kami ay nagsabi: 
Pumuntang magkasama sa kataong nagtatwa 
ng Aming mga isiniwalat. Pagkatapos, Aming 
winasak sila, isang buong pagkawasak. 


37. At ang katao ni Noa, nang sila ay 
nagtatwa sa mga mensahero, Aming nilunod 
sila at ginawa silang isang kababalaghan para 
sa sangkatauhan. Kami ay naghanda ng isang 
masakit na wakas para sa mga gumagawa ng 
masama, - 


38. Tulad sa (mga lipi ng) Aad at Tamud, 
at mga namamalagi sa Ar-ras, at maraming 
mga salinlahi sa pagitan nila. 


39. Bawa't isa ay Aming binalaan sa 
pamamagitan ng mga halimbawa, at bawa't 
isa ay Aming dinala sa buong pagkawasak. 


40. At sa katunayan sila ay naparaan sa 
isang kabayanang doon ay umulan ng 
nakamamatay na ulan. Maaari bang kanilang 
hindi makita ito? Hindi, nguni't sila ay umasa 
sa walang pagkabuhay. 


41. At nang kanila kang makita (O 
Muhamad), sila ay nagturing lamang sa iyo 
bilang isang pagkutya (nagsasabi): Ito ba 
siyang ipinadala ni Allah bilang isang 
mensahero? 


42. Siya ay makapagdadala sa amin sa 
malayo sa aming mga maykapal kung kami ay 
hindi naging matapat sa kanila. Sila ay 


255 


makaaalam, kapag kanilang napagmasdan 
ang wakas, kung sino ang higit na ligaw 
tungkol sa daan. 


43. Iyo bang nakita siyang pumili bilang 
kanyang maykapal ng kanyang sariling 
kalaswaan? Ikaw ba sa gayon ay magiging 
tagapangalaga sa ibabaw niya? 


44. O iyo bang naisip na karamihan sa 
kanila ay nakarinig o nakaunawa? Sila ay tulad 
lamang sa bakahan - hindi, nguni't sila ay higit 
na malayong ligaw! 


45. Hindi mo ba nakita kung paanong ang 
inyong Panginoon ay nagladlad ng pangubli - 
at kung Kanyang inibig, Kanyang magagawa 
itong walang galaw - pagkatapos Aming 
ginawa ang araw na piloto nito, 


46. Pagkatapos Aming iniurong ito 
patungo sa Amin, isang untiunting pag-urong. 


47. At Slya ay itong gumawa sa gabing 
isang panakip para sa inyo, at pagtulog na 
matiwasay, at gumawa sa araw na isang 
pagkabuhay. 


48. At Siya ay itong nagpadala sa mga 
hangin, masayang mga pumbungad na 
nagbabalita ng Kanyang awa, at Kami ay 
nagpadalang pababa ng pampadalisay na 
tubig galing sa langit. 


49. Upang Kami ay makapagbigay sa 
pamamagitan noon ng buhay sa isang patay 
na lupain, at Kami ay nagbigay sa maraming 


256 


hayop at mga tao niyang Aming nilikhang 
inumin doon. 


50. At Kami ay namahagi (ng tubig) sa 
kanila upang sila ay makaalaala, ngunit 
karamihan sa sangkatauhan ay nainggit sa 
wala maliban sa walang pagkautang na loob. 


51. Kung Aming inibig, Kami ay 
makapagtatayo ng isang tagapagbabala sa 
bawa't bayan. 


52. Kaya huwag sundin ang mga hindi 
naniniwala, nguni't magsumikap laban sa 
kanila kasama ditong may isang dakilang 
pagsisikap. 


53. At Siya ay itong nagbigay ng kalayaan 
sa dalawang dagat (bagama't sila ay 
nagtagpo), isang malasa, matamis, at isang 
maalat, mapait, at nagtakda ng isang balakid 
at isang pagbabawal na bawal sa pagitan nila. 


54. At Siya ay itong lumikha sa tao galing 
sa tubig, at humirang para sa kanyang kaanak 
sa dugo at kaanak sa pag-aasawa, sapagka't 
ang iyong Panginoon kailanman ay 
Makapangyarihan. 


55. Subali't sila ay sumamba sa halip kay 
Allah diyan sa hindi kayang tumulong sa kanila 
o makasakit sa kanila. Ang hindi naniniwala ay 
palaging isang bahaging laban sa kanyang 
Panginoon. 


56. At Kami ay nagpadala sa iyo lamang 
(O Muhammad) bilang isang tagadala ng 


mabuting mga pambungad at isang 
tagapagbabala. 


57. Sabihin: Ako ay hindi humingi sa inyo 
ng gantimpala para dito, maliban sa ang 
sinumang umibig ay makapipili ng isang 
landas patungo sa kanyang Panginoon, 


58. At magtiwala ka sa Isang Nabubuhay 
na hindi namamatay, at umawit ng Kanyang 
papuri. Siya ay sapat bilang Tagaalam ng mga 
kasalanan ng Kanyang mga tagapaglingkod, 


59. Na lumikha ng mga langit at ng lupa at 
lahat na nasa pagitan ng mga ito sa anim na 
Araw, pagkatapos Siya ay lumuklok sa Trono. 
Ang Mapagbigay! Tanungin ang alinmang 
isang pinag-alaman tungkol sa Kanya! 


60. At nang sinabi sa kanila: Sambahin 
ang Mapagbigay! sila ay nagsabi: At ano ang 
Mapagbigay? Kami ba ay sasamba sa 
anumang iyong ipinag-utos (Muhamad) sa 
amin? At ito ay nagdagdag ng pagsalungat sa 
kanila. 


61. Pagpalain Siyang naglagay sa langit 
ng malaking mga tahanan ng mga bituin, at 
naglagay sa loob noon ng isang dakilang 
ilawan at isang buwang nagbibigay ng 
liwanag! 


62. At Siya ay itong nagtakda ng gabi at 
araw sa pagpapalit, para sa kanyang 
nagmithing makaalaala, o nagmithi ng 
pasasalamat. 


63. Ang (matapat na) mga tagapaglingkod 
ng Mapagbigay ay silang lumakad sa lupang 
hindi mapagmataas, at nang ang mga walang- 
isip ay tumawag sa kanila, sumagot: 
Kapayapaan, 


64. At mga gumugol ng gabi sa harapan 
ng kanilang Panginoon, nakadapang tungo at 
nakatayo, 


65. At mga nagsabi: Aming Panginoon! 
Baligtarin sa amin ang wakas ng Impiyerno, O! 
ang wakas doon ay hinagpis, 


66. O! ito ay masama bilang isang 
pamalagian at bilang isang pahingahan, 


67. Ang mga yaon, kapag sila ay gumugol, 
ay hindi bulagsak o may hinanakit, at palaging 
may isang matatag na himpilan sa pagitan ng 
dalawa, 


68. Ang mga yaong hindi tumawag sa 
alinmang ibang maykapal kasama si Allah, o 
kumuha ng buhay na ipinagbawal ni Allah 
maliban sa (pinatutunguhan ng) katarungan, o 
gumawa ng pakikiapid - at sinumang gumawa 
nito ay magbabayad ng kaparusahan, 


69. Ang wakas ay gagawing dalawa para 
sa kanya sa Araw ng Pagkabuhay, at siya ay 
mamamalagi sa loob noong hamak kailanman: 


70. Maliban sa kanyang nagsisi at 
naniwala at gumawa ng matuwid na gawa, 
para sa ganyan, si Allah ay magpapalit ng 
kanilang masamang mga gawa sa mabuting 


257 


mga gawa. Si Allah ay palaging Mapagbigay, 
Maawain. 


71. At sinumang magsisi at gumawa ng 
mabuti, siya talaga ay nagsisi patungo kay 
Allah na may tunay na pagsisisi, — 


72. At ang mga yaong hindi sasaksi sa 
kapalaluan, at kung sila ay dumaang malapit 
sa walang kaisipang laro, ay dumaang 
marangal. 


73. At ang mga yaon, kapag sila ay 
pinaalalahanan ng mga isiniwalat ng kanilang 
Panginoon, ay hindi bumagsak na bingi o 
bulag doon. 


74. At mga nagsabi: Aming Panginoon! 
Pagkalooban kami ng ginhawa ng aming mga 
asawang babae at ng aming mga anak, at 
gumawa sa aming mga halimbawa para sa 
(lahat ng) mga yaong nagtakwil (sa masama). 


75. Sila ay gagantimpalaan ng mataas na 
lugar hanggang sa gaano silang katatag, at 
sila ay magtatagpo sa loob noong may 
maligayang pagdating at salita ng 
kapayapaan, 


76. Namamalagi doon magpakailanman, - 
gaano kagandang isang pamalagian at 
pahingahan! 


77. Sabihin (O Muhamad, sa mga hindi 
naniniwala): Ang aking Panginoon ay hindi 
makikialam ng Kanyang Sarili sa inyo kundi 
para sa inyong dalangin. Nguni't ngayon kayo 
sa katunayan ay nagtatwa (sa Katotohanan), 


258 


sa gayon magkakaroon ng hindi maiiwasang 
paghuhukom. 


SURA XXVI 
ANG MGA MAKATA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ta. Sin. Mim. 


2. Ang mga ito ay mga isiniwalat sa 
Kasulatang gumawang pantay. 


3. Maaaring ikaw ay umusig sa iyong sarili 
(O Muhamad) sapagka't sila ay hindi 
naniniwala. 


4. Kung Aming inibig, Kami ay 
makapagpapadalang pababa sa kanila galing 
sa langit ng isang kababalaghan upang ang 
kanilang mga leeg ay mamalaging nakatungo 
sa harapan nito. 


5. Kailanman ay walang dumating doon sa 
kanilang isang sariwang paalaala galing sa 
isang Mapagbigay, nguni't sila ay pumihit 
palayo dito. 


6. Ngayon sila ay nagtatwa (sa 
Katotohanan), nguni't may darating sa 
kanilang mga pambungad niyang doon sila ay 
dating nangungutya. 


7. Hindi ba nila nakita ang lupa, gaano 
karami ng bawa't mabungang uri ang Aming 
ginawang tumubo sa loob noon? 


8. O! sa loob nito sa katunayan ay isang 
kababalaghan, subali't karamihan sa kanila ay 
hindi mga naniniwala. 


9. At O! ang iyong Panginoon! Siya sa 
katunayan ay ang Makapangyarihan, ang 
Maawain. 


10. At nang ang iyong Panginoon ay 
tumawag kay Moses, nagsasabi: Pumunta sa 
kataong gumagawa ng mali, — 


11. Ang katao ng Parao. Sila ba ay hindi 
magtatakwil (sa masama)? 


12. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! O! 
ako ay takot na sila ay magtatatwa sa akin, 


13. At ako ay mapapahiya, at ang aking 
dila ay hindi mangungusap ng pantay, sa 
gayon magpadala para kay Aaron (upang 
tumulong sa akin). 


14. At sila ay may panlaban sa aking isang 
kasalanan, kaya ako ay takot na sila ay 
papatay sa akin. 


15. Siya ay nagsabi: Hindi, talaga. Kaya 
pumunta kayong dalawang kasama ang Aming 
mga palatandaan. O! Kami ay magiging 
kasama ninyo, Nakikinig. 


16. At pumuntang magkasama sa Parao at 
magsabi: O! kami ay may dalang isang pahatid 
ng Panginoon ng mga daigdig. 


17. (Nagsasabi): Pabayaan ang Mga Anak 
ni Israel na pumuntang kasama namin. 


18. (Ang Parao ay) nagsabi (kay Moses): 
Hindi ba kami nag-aruga sa iyo sa amin bilang 
isang anak? At ikaw ay namalagi ng maraming 
taon ng iyong buhay sa amin, 


19. At ikaw ay gumawa niyang iyong 
gawang iyong ginawa, at ikaw ay isa sa mga 
walang utang na loob. 


20. Siya ay nagsabi: Ako ay gumawa nito 
noon, nang ako ay sa mga yaong ligaw. 


21. Pagkatapos ako ay tumakas sa inyo 
nang ako ay natakot sa inyo, at ang aking 
Panginoon ay nagkaloob sa akin ng isang 
kautusan, at humirang sa akin bilang isa sa 
mga yaong ipinadala (Niya). 


22. At ito ay ang nakaraang tulong na 
kasama doon ikaw ay humiya sa akin: na ikaw 
ay umalipin sa Mga Anak ni Israel. 


23. Ang Parao ay nagsabi: At ano ang 
Panginoon ng mga daigdig? 


24. (Si Moses ay) nagsabi: Panginoon ng 
mga langit at ng lupa at lahat na nasa pagitan 
nila, kung kayo lamang ay may katiyakang 
paniniwala. 


259 


25. (Ang Parao ay) nagsabi sa mga yaong 
nasa paligid niya: Hindi ba ninyo narinig? 


26. Siya ay nagsabi: Ang inyong 
Panginoon at ang Panginoon ng inyong mga 
ama sa pasimula! 


27. (Ang Parao ay) nagsabi: O! ang inyong 
mensaherong ipinadala sa inyo ay talagang 
isang lalaking baliw! 


28. Siya ay nagsabi: Panginoon ng 
Silangan at ng Kanluran at lahat na nasa 
pagitan nila, kung inyong magawa lamang na 
makaunawa! 


29. (Ang Parao ay) nagsabi: Kung ikaw ay 
pumili ng isang Maykapal bukod sa akin, ako 
talaga ay maglalagay sa iyo sa mga bilanggo! 


30. Siya ay nagsabi: Kahi't na ako ay 
magpakita sa iyo ng ilang bagay na pantay? 


31. (Ang Parao ay) nagsabi: Gawin ito sa 
gayon, kung ikaw ay sa matapat! 


32. Pagkatapos kanyang inihagis pababa 
ang kanyang tungkod at ito ay naging isang 
ahas sa pangmalas, 


33. At kanyang inilabas sa pangmasid ang 
kanyang kamay at O! ito ay puti sa mga 
nagmasid. 


260 


34. (Ang Parao ay) nagsabi sa kanyang 
mga pinuno tungkol sa kanya: O! ito talaga ay 
isang mapag-alam na matalino, 


35. Na magtataboy sa inyong palabas ng 
inyong lupain sa pamamagitan ng kanyang 
salamangka. Ngayon ano ang inyong payo? 


36. Sila ay nagsabi: Itabi siya, (siya) at ang 
kanyang kapatid na lalaki, at magpadala sa 
kanila sa mga lungsod ng mga tagatawag, 


37. Na magdadala sa iyo ng bawa't 
mapag-alam na matalino. 


38. Kaya ang mga matalino ay tinipon 
samasama sa isang takdang panahon sa 
isang takdang araw. 


39. At sinabi sa mga tao: Kayo ba 
(ngayon) ay tinipong samasama? 


40. (Sila ay nagsabi): Oo, upang kami ay 
makasunod sa mga matalino kung sila ay ang 
mga mapagwagi. 


41. At nang ang mga matalino ay 
dumating, sila ay nagsabi sa Parao: Talaga 
bang magkakaroon ng isang gantimpala para 
sa amin kung kami ay ang mga mapagwagi? 


42. Siya ay nagsabi: Oo, at kayo sa gayon 
ay talagang magiging sa mga yaong dinalang 
malapit (sa akin). 


43. Si Moses ay nagsabi sa kanila: Ihagis 
ang anong inyong ihahagis! 


44. Pagkatapos sila ay naghagis pababa 
ng kanilang mga lubid at kanilang mga 
tungkod, at nagsabi: Sa kapangyarihan ng 
Parao, O! kami talaga ay ang mga 
mapagwagi. 


45. Pagkatapos si Moses ay naghagis ng 
kanyang tungkod at O! ito ay lumulon niyang 
kanilang maling ipinakita. 


46. At ang mga matalino ay napahagis na 
nakadapang tungo. 


47. Sumisigaw: Kami ay naniniwala sa 
Panginoon ng mga Daigdig, 


48. Ang Panginoon ni Moses at ni Aaron. 


49. (Ang Parao ay) nagsabi: Kayo ay 
naglagay ng inyong pananalig sa kanya bago 
ako nagbigay sa inyo ng pahintulot. O! walang 
alinlangang siya ay ang inyong pinunong 
nagturo sa inyo ng salamangka! Nguni't 
talagang kayo ay darating upang makaalam. 
Talagang puputulin ko ang inyong mga kamay 
at inyong mga paang salitan, at talagang 
ipakukrus ko kayong bawa't isa. 


50. Sila ay nagsabi: Ito ay walang sakit, 
sapagka't O! sa aming Panginoon kami ay 
babalik. 


51. O! kami ay marubdob na umasang ang 
aming Panginoon ay magpapatawad sa amin 


ng aming mga kasalanan, sapagka't kami ay 
ang una sa mga naniniwala. 


52. At Kami ay nagbigay ng sigla kay 
Moses, nagsasabi: Kuning palayo ang Aking 
mga tagapaglingkod sa gabi, sapagka't kayo 
ay hahabulin. 


53. Pagkatapos ang Parao ay nagpadala 
sa mga lungsod ng mga tagatawag, 


54. (Na nagsabi): O! ang mga ito talaga ay 
isa lamang maliit na pulutong, 


55. At O! sila ay mga may kasalanan laban 
sa amin. 


56. At O! kami ay isang handang hukbo. 


57. Sa gayon Aming kinuha silang palayo 
sa mga hardin at mga batis ng tubig, 


58. At mga kayamanan at isang 
magandang kalagayan. 


59. Sa gayon (kinuha ang mga bagay na 
yaon sa kanila), at Aming ginawa ang Mga 
Anak ni Israel na magmana sa kanila. 


60. At sila ay lumampas sa kanila sa 
pagtaas ng araw. 


261 


61. At nang ang dalawang hukbo ay 
magkita sa bawa't isa, ang mga yaong kasama 
ni Moses ay nagsabi: O! kami talaga ay nahuli. 


62. Siya ay nagsabi: Hindi, talaga! 
sapagka't O! ang aking Panginoon ay kasama 
ko. Siya ay papatnubay sa akin. 


63. Pagkatapos, Kami ay nagbigay ng 
sigla kay Moses, nagsasabi: Pukulin ang dagat 
ng iyong tungkod. At ito ay nahati, at bawa't 
bahagi ay tulad sa isang malawak na bundok. 


64. Pagkatapos Kami ay nagdala sa mga 
iba sa malapit sa lugar na iyan. 


65. At Kami ay nagligtas kay Moses at sa 
mga yaong kasama niya, bawa't isa, 


66. Aming nilunod ang mga iba. 


67. O! sa loob nito ay talagang isang 
kababalaghan, subali't karamihan sa kanila ay 
hindi mga naniniwala. 


68. At O! ang iyong Panginoon! Siya ay 
talagang ang Makapangyarihan, ang Maawain. 


69. Bigkasin sa kanila ang kasaysayan ni 
Abraham: 


70. Nang siya ay nagsabi sa kanyang ama 
at sa kanyang katao: Ano ang inyong 
sinasamba? 


262 


71. Sila ay nagsabi: Kami ay sumasamba 
sa mga huwad, at palaging tapat sa kanila. 


72. Siya ay nagsabi: Sila ba ay nakarinig 
sa inyo nang kayo ay tumawag? 


73. O sila ay nakatulong o nakasakit sa 
inyo? 


74. Sila ay nagsabi: Hindi, nguni't aming 
natagpuan ang aming mga amang kumikilos 
ditong may katalinuhan. 


75. Siya ay nagsabi: Tingnan ngayon 
iyang inyong sinasamba, 


76. Kayo at ang inyong mga ninuno! 


77. O! silang (lahat) ay isang kalaban sa 
akin, maliban sa Panginoon ng mga Daigdig, 


78. Na lumikha sa akin, at Siya ay 
pumatnubay sa akin, 


79. At nagpakain sa akin at nagpatubig sa 
akin. 


80. At nang ako ay magkasakit, sa gayon 
Siya ay nagpagaling sa akin, 


81. At gumawa sa aking mamatay, 
pagkatapos nagbigay sa akin ng buhay (muli), 


82. At Siyang ako ay marubdob na 
umaasa, ay magpapatawad sa akin ng aking 
kasalanan sa Araw ng Paghuhukom. 


83. Aking Panginoon! Ipagkaloob sa akin 
ang katalinuhan at isama ako sa matuwid, 


84. At ibigay sa akin ang isang mabuting 
ulat sa susunod na mga salinlahi, 


85. At ilagay ako sa mga tagapagmana ng 
Hardin ng Kasiyahan, 


86. At patawarin ang aking ama, O! siya ay 
sa mga yaong nagkamali, 


87. At huwag akong abahin sa araw nang 
sila ay itinayo, - 


88. Sa araw nang ang kayamanan at mga 
anak na lalaki ay hindi magamit (ng alinmang 
tao), 


89. Maliban sa kanyang nagdala kay Allah 
ng isang buong puso: 


90. At ang Hardin ay dadalhing malapit 
para sa mga yaong masunurin, 


91. At ang Impiyerno ay magpapakitang 
pantay sa nagkakamali, 


92. At sasabihin sa kanila: Nasaan ang 
(lahat ng) iyang inyo dating sinasamba, 


93. Sa halip na si Allah? Sila ba ay 
makatutulong sa inyo o makatutulong sa 
kanilang mga sarili? 


94. Pagkatapos sila ay itatapon sa loob 
noon, sila at ang mga humimok sa masama, 


95. At ang mga hukbo ni Iblis, samasama. 


96. At sila ay magsasabi, kapag sila ay 
nag-aaway sa loob noon: 


97. Kay Allah, sa isang katotohanan Kami 
ay nasa pagkakamaling hayagan, 


98. Nang aming ginawa kayong kapantay 
ng Panginoon ng mga Daigdig. 


99. Ang mga may kasalanan lamang ang 
nagligaw sa amin. 


100. Ngayon kami ay walang 
tagapamagitan, 


101. O alinmang nagmamahal na kaibigan. 


102. O! kung kami ay may isa pang 
pagkakataon (sa lupa), kami sana ay magiging 
talagang sa mga naniniwala! 


103. O! sa loob nito talaga ay isang 
kababalaghan, subali't karamihan sa kanila ay 
hindi mga naniniwala! 


263 


104. At O! ang iyong Panginoon! Siya ay 
talagang ang Makapangyarihan, Maawain. 


105. Ang katao ni Noa ay nagtatwa sa 
mga mensahero (ni Allah), 


106. Nang ang kanilang kapatid na 
lalaking si Noa ay nagsabi sa kanila: Kayo ba 
ay hindi magtatakwil sa masama? 


107. O! ako ay isang matapat na 
mensahero sa inyo, 


108. Kaya tuparin ang inyong tungkulin 
kay Allah, at sundin ako. 


109. At ako ay humingi sa inyo ng walang 
kita para doon; ang aking kita ay kaalaman 
lamang ng Panginoon ng mga Daigdig. 


110. Kaya tuparin ang inyong tungkulin sa 
kay Allah, at sundin ako. 


111. Sila ay nagsabi: Kami ba ay 
maglalagay ng pananalig sa iyo, samantalang 
ang pinakamababa (sa mga tao) ay 
sumusunod sa iyo? 


112. Siya ay nagsabi: At anong kaalaman 
ako mayroon ng anong kanilang maaaring 
ginagawa (sa nakaraan)? 


113. O! ang kanilang pagtanto ay 
kaalaman ng aking Panginoon, kung inyo 
lamang alam: 


264 


114. At ako ay hindi (naririto) upang 
magtaboy sa mga naniniwala. 


115. Ako ay isa lamang pantay na 
tagapagbabala. 


116. Sila ay nagsabi: Kung ikaw ay hindi 
tumigil, O Noa! ikaw ay talagang magiging sa 
mga yaong binato (hanggang mamatay). 


117. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! O! 
ang aking sariling katao ay nagtatwa sa akin. 


118. Sa gayon Ikaw ay maghukom sa 
pagitan namin, isang (katapusang) 
paghuhukom, at magligtas sa akin at sa mga 
yaong naniniwalang kasama ko. 


119. At Kami ay nagligtas sa kanya at sa 
mga yaong kasama niya sa sasakyangdagat 
na may laman. 


120. Pagkatapos matapos Aming nilunod 
ang mga iba. 


121. O! sa loob nito ay talagang isang 
kababalaghan, subali't karamihan sa kanila ay 
hindi mga naniniwala. 


122. At O! ang iyong Panginoon, Siya ay 


talagang ang Makapangyarihan, ang Maawain. 


123. (Ang lipi ng) Aad ay nagtatwa sa mga 
mensahero (ni Allah), 


124. Nang ang kanilang kapatid na 
lalaking si Hud ay nagsabi sa kanila: Kayo ba 
ay hindi magtatatwa (sa masama)? 


125. O! ako ay isang matapat na 
mensahero sa inyo, 


126. Kaya tuparin ang inyong tungkulin 
kay Allah at sundin ako. 


127. At ako ay hindi humingi sa inyo ng 
kita para doon: ang aking kita ay kaalaman 
lamang ng Panginoon ng mga Daigdig. 


128. Kayo ba ay nagtayo sa bawa't mataas 
na lugar ng isang bantayog para sa walang 
saysay na kasiyahan? 


129. At kayo ba ay humanap sa labas ng 
mga matibay na pinanghahawakan, upang 
sana kayo ay tumagal magpakailanman? 


130. At kung kayo ay kumuha sa 
pamamagitan ng lakas, kayo ba ay kumuha 
bilang mga mapang-alipin? 


131. Sa halip tuparin ang inyong tungkulin 
kay Allah, at sundin ako. 


132. Tuparin ang inyong tungkulin sa 
Kanyang tumulong sa inyo (sa mabuting mga 
bagay) na inyong alam, 


133. Tumulong sa inyo sa mga bakahan at 
mga anak, - 


134. At mga hardin at mga batis ng tubig. 


135. O! ako ay takot para sa inyo sa 
parusa ng isang nakahihindik na araw. 


136. Sila ay nagsabi: Itong lahat ay isa sa 
amin, kahi't ikaw ay nangaral o hindi sa mga 
yaong nangaral, 


137. Ito ay isa lamang pabula ng mga tao 
sa katandaan, 


138. At kami ay hindi magwawakas. 


139. At sila ay nagtatwa sa kanya, sa 
gayon Aming winasak sila. O! sa loob nito 
talaga ay isang kababalaghan, subali't 
karamihan sa kanila ay hindi mga naniniwala. 


140. At O! aking Panginoon, Siya ay 


talagang ang Makapangyarihan, ang Maawain. 


141. (Ang lipi ng) Tamud ay nagtatwa sa 
mga mensahero (ni Allah), 


142. Nang ang kanilang kapatid na 
lalaking si Sali ay nagsabi sa kanila: Kayo ba 
ay hindi magtatakwil (sa masama)? 


143. O! ako ay isang matapat na 
mensahero sa inyo, 


144. Kaya tuparin ang inyong tungkulin 
kay Allah at sundin ako. 


265 


145. At ako ay hindi humingi sa inyo ng 
kita para doon: ang aking kita ay kaalaman 
lamang ng Panginoon ng mga Daigdig. 


146. Kayo ba ay maiiwang ligtas diyan sa 
narito bago sa amin, 


147. Sa mga hardin at mga batis ng tubig, 


148. At sinakang mga lupain at maraming 
dahong mga punongkahoy ng palma, 


149. Bagama't kayo ay umukit ng mga 
pinamamalagian sa bundok, sa pagiging 
sanay? 


150. Sa gayon tuparin ang inyong 
tungkulin kay Allah at sundin ako, 


151. At huwag sundin ang utos ng 
bulagsak, - 


152. Na nagkalat ng kasamaan sa lupa, at 
hindi nagbago. 


153. Sila ay nagsabi: Ikaw ay isa lamang 
sa mga ginayuma, 


154. Ikaw ay isa lamang makataong tulad 
namin. Kaya dalhin ang ilang palatandaan 
kung ikaw ay sa matapat. 


155. Siya ay nagsabi: (Masdan) itong 
babaeng kamelyo. Siya ay may karapatang 


266 


uminom (sa balon), at kayo ay may 
karapatang uminom, (bawa't isa) sa isang 
takdand araw. 


156. At huwag siyang salangin ng sakit at 
baka may dumating sa inyong kaparusahan ng 
isang nakahihindik na araw. 


157. Nguni't sila ay lumumpo sa kanya, at 
pagkatapos ay nagsisisi. 


158. Kaya ang kaparusahan ay dumating 
sa kanila. O! sa loob nito talaga ay isang 
kababalaghan, subali't karamihan sa kanila ay 
hindi mga naniniwala. 


159. At O! ang iyong Panginoon! Siya ay 
talagang ang Makapangyarihan, ang Maawain. 


160. Ang katao ni Lot ay nagtatwa sa mga 
mensahero (ni Allah), 


161. Nang ang kanilang kapatid na 
lalaking si Lot ay nagsabi sa kanila: Kayo ba 
ay hindi magtatakwil (sa masama)? 


162. O! ako ay isang matapat na 
mensahero sa inyo, 


163. Kaya tuparin ang inyong tungkulin 
kay Allah at sundin ako. 


164. At ako ay hindi humingi sa inyo ng 
kita para doon: ang aking kita ay kaalaman 
lamang ng Panginoon ng mga Daigdig. 


165. Ano! Sa lahat ng mga nilikha, kayo ba 
ay lalapit sa mga lalaki, 


166. At mag-iiwan sa mga asawang 
babaeng nilikha ng inyong Panginoon para sa 
inyo? Hindi, nguni't kayo ay kataong salungat. 


167. Sila ay nagsabi: Kung ikaw ay hindi 
tumigil, O Lot, ikaw sa madali ay magiging sa 
itinapong palabas. 


168. Siya ay nagsabi: Ako sa katunayan 
ay sa mga yaong galit sa inyong ugali. 


169. Aking Panginoon! Iligtas ako at ang 
aking kasambahay sa anong kanilang 
ginagawa. 


170. Kaya Aming iniligtas siya at ang 
kanyang kasambahay, bawa't isa, 


171. Maliban sa isang matandang babae 
sa mga yaong nagpaiwan. 


172. Pagkatapos matapos Aming winasak 
ang iba. 


173. At Kami ay nagpaulan sa kanila ng 
isang ulan. At nakatatakot ay ang ulan sa mga 
yaong binigyan ng babala. 


174. O! sa loob nito talaga ay isang 
kababalaghan, subali't karamihan sa kanila ay 
hindi mga naniniwala. 


175. At O! ang iyong Panginoon, Siya ay 
talagang ang Makapangyarihan, ang Maawain. 


176. Ang mga namamalagi sa kahuyan (ng 
Midian) ay nagtatwa sa mga mensahero (ni 
Allah), 


177. Nang si Suyeb ay nagsabi sa kanila: 
Kayo ba ay hindi magtatakwil (sa masama)? 


178. O! ako ay isang matapat na 
mensahero sa inyo, 


179. Kaya tuparin ang inyong tungkulin 
kay Allah at sundin ako. 


180. At ako ay hindi humingi sa inyo ng 
kita para dito, ang aking kita ay kaalaman 
lamang ng Panginoon ng mga Daigdig. 


181. Magbigay ng buong sukat, at huwag 
maging sa mga yaong nagbigay ng kulang 
(kaysa ang nararapat). 


182. At magtimbang sa tunay na 
timbangan. 


183. Huwag maliin ang sangkatauhan sa 
kanilang mga kalakal, at huwag gumawa ng 
masama, gumagawa ng kasamaan, sa lupa. 


184. At tuparin ang inyong tungkulin sa 
Kanyang lumikha sa inyo at sa mga salinlahi 
ng mga tao sa katandaan. 


267 


185. Sila ay nagsabi: Ikaw ay isa lamang 
sa ginayuma, 


186. Ikaw ay isa lamang makataong tulad 
namin, at O! kami ay nag-akala sa iyong sa 
mga sinungaling. 


187. Sa gayon gawing ang mga bahagi ng 
langit ay bumagsak sa amin, kung ikaw ay sa 
matapat. 


188. Siya ay nagsabi: Ang aking 
Panginoon ay pinakanakababatid ng anong 
inyong ginagawa. 


189. Nguni't sila ay nagtatwa sa kanya, 
kaya may dumating sa kanilang kaparusahan 
ng araw ng hapis. O! ito ay ang kaparusahan 
ng isang nakahihindik na araw. 


190. O! sa loob nito ay talagang isang 
kababalaghan, subali't karamihan sa kanila ay 
hindi mga naniniwala. 


191. At O! ang iyong Panginoon! Siya ay 
talagang ang Makapangyarihan, ang Maawain. 


192. At O! ito ay isang pagsisiwalat ng 
Panginoon ng mga Daigdig, 


193. Na dinalang pababa ng Tunay na 
Diwa, 


194. Sa iyong puso, upang ikaw ay maging 
(isa) sa mga tagapagbabala, 


268 


195. Sa pantay na talumpating Arabika. 


196. At O, ito ay nasa mga Kasulatan ng 
mga tao sa katandaan. 


197. Hindi ba isang palatandaan para sa 
kanilang ang mga manggagamot ng mga Anak 
ni Israel ay alam ito? 


198. At kung Aming isiniwalat ito sa isa sa 
alinmang ibang bansa kaysa mga Arab, 


199. At kanyang binasa ito sa kanila, sila 
ay hindi maniniwala dito. 


200. Sa gayon Aming ginawa itong 
dumaan sa mga puso ng may kasalanan. 


201. Sila ay hindi maniniwala dito 
hanggang kanilang mapagmasdan ang 
masakit na wakas, 


202. Kaya ito ay darating sa kanilang bigla, 
kapag sila ay hindi nakararamdam. 


203. Pagkatapos sila ay magsasabi: Kami 
ba ay pipigilan ng parusa? 


204. Sila ba (ngayon) ay magpapadali ng 
Aming wakas? 


205. Nakita mo ba sa gayon, kung Aming 
bigyan ng kasiyahan sila sa (mahabang) mga 
taon, 


206. At pagkatapos ay dumating iyang 
ipinangako sa kanila, 


207. (Kung paanong) diyang kasama doon 
sila ay nasiyahang wala silang ginamit? 


208. At Kami ay hindi nagwasak ng 
kabayanan maliban sa ito ay may mga 
tagapagbabala nito, 


209. Bilang paalaala, sapagka't kailanman 
Kami ay hindi mga mang-aapi. 


210. Ang mga demonyo ay hindi nagdala 
nitong pababa. 


211. Ito ay hindi nararapat para sa kanila, 
o ito ay nasa kanilang kapangyarihan. 


212. O! talagang sila ay ipinatapon galing 
sa pandinig. 


213. Sa gayon huwag bumanggit kasama 
ni Allah ng iba pang maykapal, baka ikaw ay 
maging isa sa may wakas. 


214. At magbabala sa iyong malapit na 
kaanak ng iyong lipi, 


215. At magbaba ng iyong pakpak (sa 
kabaitan) sa mga yaong mga naniniwalang 
sumunod sa iyo. 


216. At kung sila (ang iyong kataong 
kaanak) ay hindi sumunod sa iyo, sabihin: O! 
ako ay walang kaalaman sa anong kanilang 
ginagawa. 


217. At maglagay ng iyong pagtitiwala sa 
Makapangyarihan, ang Maawain, - 


218. Na nakakakita sa iyong nakatayo 
(upang dumalangin), 


219. At (kita) ang iyong pagkaaba sa mga 
yaong bumagsak na nakadapang tungo (sa 
pagsamba). 


220. O! Siya, Siya lamang ay ang 
Tagarinig, ang Tagaalam. 


221. Ako ba ay magpapabatid sa inyo 
kung kanino bumaba ang mga demonyo? 


222. Sila ay bumaba sa bawa't isang 
makasalanan, maling isa. 


223. Sila ay nakinig na masigasig, nguni't 
karamihan sa kanila ay mga sinungaling. 


224. Para sa mga makata, ang 
nagkakamali ay sumunod sa kanila. 


225. Hindi mo ba nakita kung paano sila 
naligaw sa bawa't libis, 


269 


226. At paano sila nagsabi niyang hindi 
nila ginagawa? - 


227. Maliban sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, at 
naaalaalang mabuti si Allah, nagtatanggol 
para sa kanilang mga sarili matapos na sila ay 
ginawan ng mali. Ang mga yaong gumawa ng 
mali ay makaaalam kung gaanong isang 
(napakalaking) pagbaligtad sila mababaligtad! 


SURA XXVII 
ANG LANGGAM 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ta. Sin. Ang mga ito ay mga isiniwalat 
sa Kuran at isang Kasulatang gumawang 
pantay; 


2. Isang batayan at mabuting mga 
pambungad para sa mga naniniwala, 


3. Na nagtaguyod ng pagsamba at 
nagbayad ng nararapat sa mahirap at tiyak sa 
Kabilangbuhay. 


4. O! para sa mga yaong hindi naniniwala 
sa Kabilangbuhay, Aming ginawa ang kanilang 
mga gawang parang makatarungan sa kanila 
kaya sila ay ligaw lahat. 


270 


5. Ang mga yaon ay silang para sa kanila 
ay ang pinakamasama sa parusa, at sa 
Kabilangbuhay, sila ay magiging 
pinakamalaking mga talunan. 


6. O! para sa iyo (Muhamad), ikaw talaga 
ay tumanggap ng Kuran galing sa harapan ng 
Isang Paham, Nakababatid. 


7. (Alalahanin) nang si Moses ay nagsabi 
sa kanyang kasambahay: O! ako ay nagtiktik 
sa malayo sa isang apoy, ako ay magdadala 
sa inyo ng mga pambungad sa gayon, o 
magdadala sa inyo ng isang hiniram na ningas 
upang kayo ay makapagpainit sa inyong mga 
sarili. 


8. Nguni't nang kanyang marating ito, siya 
ay tinawag, nagsabi: Pinagpala ay sinumang 
nasa apoy at sinumang nakapaligid dito! At 
papuri ay maging kay Allah, ang Panginoon ng 
mga Daigdig. 


9. O Moses! O! ito ay Ako, si Allah, ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


10. At itapong pababa ang iyong tungkod! 
Nguni't nang kanyang makita itong namimilipit 
tulad sa ito ay isang demonyo, siya ay pumihit 
upang tumakas sa haba ng ulo; (nguni't sinabi 
sa kanya): O Moses! Huwag matakot! O! ang 
mga tagapaghatid ay hindi takot sa Aking 
harapan, 


11. Maliban sa kanyang gumawa ng mali 
at pagkatapos ay nagpalit ng kasamaan para 
sa kabutihan. At O! Ako ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


12. At ilagay ang iyong kamay sa dibdib ng 
iyong kasuotan, ito ay darating sa pangmasid 
na puti nguni't walang sakit. (Ito ay magiging 
isa) sa siyam na mga palatandaan sa Parao at 
sa kanyang mga tao. O! sila ay kataong 
nabubuhay sa masama kailanman. 


13. Nguni't nang ang Aming mga 
palatandaan ay dumating sa kanila, pantay sa 
paningin, sila ay nagsabi: Ito ay salamangka 
lamang. 


14. At sila ay nagtatwa sa kanila, bagama't 
ang kanilang mga kaluluwa ay tumanggap sa 
kanila, dahil sa masamang pakiramdam at 
kayabangan. Sa gayon tingnan ang kalikasan 
ng kinalabasan para sa mga gumagawa ng 
mali! 


15. At Kami talaga ay nagbigay ng 
kaalaman kay Dabid at Solomon, at sila ay 
nagsabi: Papuri ay maging kay Allah, na pumili 
sa amin sa ibabaw ng marami sa Kanyang 
naniniwalang mga tagapaglingkod! 


16. At si Solomon ay tagapagmana ni 
Dabid. At siya ay nagsabi: O! sangkatauhan! 
O! kami ay tinuruan ng wika ng mga ibon, at 
binigyan (ng kasaganaan) ng lahat ng mga 
bagay. Ito talaga ay matibay na tulong. 


17. At doon ay tinipong samasama kay 
Solomon ang kanyang mga hukbo ng diwang 
makalupa at sangkatauhan, at mga ibon, at 
sila ay nakahanda sa kaayusan ng paglaban, 


18. Hanggang, nang kanilang marating 
ang Libis ng mga Langgam, isang langgam ay 
bumulalas: O mga langgam! Pumasok sa 
inyong mga pinamamalagian, kung hindi si 


Solomon at ang kanyang mga hukbo ay 
dudurog sa inyo, walang pakiramdam. 


19. At (si Solomon ay) ngumiti, tumatawa 
sa talumpati niya (ang babae), at nagsabi: 
Aking Panginoon! Gisingin ako upang maging 
mapagpasalamat para sa lyong tulong na 
kasama doon Ikaw ay tumangkilik sa akin at 
sa aking mga magulang, at gumawa ng 
mabuting makasisiya sa lyo, at isama ako sa 
(bilang ng) Iyong mga tagapagtanggol na 
matuwid. 


20. At siya ay naghanap sa mga ibon at 
nagsabi: Paanong hindi ko nakita ang (ibong) 
hupo, o siya ay kasama ng mga wala? 


21. Ako talaga ay magpaparusa sa kanya 
ng matigas na kaparusahan, o ako talaga ay 
papaslang sa kanya, o siya talaga ay 
magdadala sa akin ng isang pantay na 
paumanhin. 


22. Nguni't hindi siya matagal sa 
pagdating, at siya ay nagsabi: Aking 
natagpuan (ang isang bagay) na hindi mo 
nauunawaan, at ako ay dumating sa iyo galing 
sa Siyeba na may tunay na mga pambungad. 


23. O! aking natagpuan ang isang 
babaeng namumuno sa ibabaw nila, at siya 
(ang babae) ay binigyan ng (kasaganaan ng) 
lahat ng mga bagay, at ang kanya (ang babae) 
ay isang makapangyarihang Trono. 


24. Aking natagpuan siya (ang babae) at 
ang kanyang mga taong sumasamba sa araw 
sa halip na kay Allah; at si Satanas ay 
gumawa sa kanilang mga gawang parang 
makatarungan sa kanila, at nag-alis sa kanila 


271 


galing sa landas (ng Katotohanan), kaya sila 
ay hindi pumuntang tuwid, 


25. Kaya sila ay hindi sumamba kay Allah, 
na nagdala sa pangmasid ng nakatago sa mga 
langit at sa lupa, at nakaaalam ng anong 
inyong itinago sa anong inyong inihayag. 


26. Si Allah! Walang Maykapal maliban sa 
Kanya, ang Panginoon ng napakalaking 
Trono. 


27. (Si Solomon ay) nagsabi: Aming 
makikita kung ikaw ay magwika ng 
katotohanan o ikaw ay sa mga sinungaling. 


28. Humayo kasama nitong aking sulat at 
ihagis itong pababa sa kanila, pagkatapos 
pumihit palayo at tingnan kung anong (sagot 
ang) kanilang ibinalik. 


29. (Ang Reyna ng Siyeba ay) nagsabi 
(nang kanyang tanggapin ang sulat): O mga 
namumuno! O! may inihagis sa aking isang 
marangal na sulat. 


30. O! ito ay galing kay Solomon, at O! 
ganito: Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


31. Huwag itaguyod ang inyong mga sarili 
laban sa akin, nguni't magpunta sa akin tulad 
sa mga yaong sumuko. 


32. Siya (ang babae) ay nagsabi: Mga 
namumuno! Magpahayag para sa akin sa 
aking kalagayan. Ako ay nagpasiya sa walang 


272 


kalagayan hanggang sa kayo ay nasa harapan 
ko. 


33. Sila ay nagsabi: Kami ay mga 
panginoon ng kapangyarihan at mga 
panginoon ng dakilang lakas, nguni't para sa 
iyo ay ang mag-utos, kaya ituring ang anong 
iyong ipag-uutos. 


34. Siya (ang babae) ay nagsabi: O! ang 
mga hari, kapag sila ay pumasok sa isang 
kabayanan, ay magwawasak nito at 
gumagawa sa karangalan ng mga tao nitong 
nakahihiya. Ang gayon ay kanilang gagawin. 


35. Nguni't O! ako ay magpapadala ng 
isang handog sa kanila, at titingin sa anong 
(kasagutang) ibabalik ng mga mensahero. 


36. Kaya nang (ang sugo ay) dumating kay 
Solomon, (ang Hari ay) nagsabi: Ano! Kayo ba 
ay tutulong sa akin sa kayamanan? Nguni't 
iyang ibinigay ni Allah sa akin ay higit na 
mabuti kaysa diyan sa Kanyang ibinigay sa 
inyo. Hindi, kayo (at hindi ako) ay ang nagsaya 
sa inyong handog. 


37. Bumalik sa kanila. Kami talaga ay 
darating sa kanilang may mga hukbong hindi 
nila malalabanan, at kami ay magtataboy sa 
kanilang palabas doong may kahihiyan, at sila 
ay gagawing aba. 


38. Siya ay nagsabi: O mga namumuno! 
Alin sa inyo ang magdadala sa akin ng 
kanyang (babae) trono bago sila pumunta sa 
akin, sumusuko? 


39. Isang matipuno sa diwang makalupa 
ay nagsabi: Aking dadalhin ito sa iyo bago 
ikaw makatayo sa iyong kinalalagyan. O! ako 
talaga ay malakas at mapagkakatiwalaan para 
sa ganyang gawa. 


40. Isang may kaalaman sa Kasulatan, ay 
nagsabi: Aking dadalhin ito sa iyo bago ang 
iyong paningin ay bumalik sa iyo. At nang 
kanyang makita itong nakahanda sa kanyang 
harapan, (si Solomon ay) nagsabi: Ito ay sa 
biyaya ng aking Panginoon, upang Siya ay 
makasubok sa akin kung ako ay nagbigay ng 
pasasalamat o walang utang na loob. 
Sinumang magbigay ng pasasalamat, siya ay 
nagbigay ng pasasalamat para sa (kabutihan 
ng) kanyang sariling kaluluwa, at sinumang 
walang utang na loob (ay walang utang na 
loob lamang sa sakit ng kanyang sariling 
kaluluwa). Sapagka't O! ang aking Panginoon 
ay Walang Takda sa kalayaan, Mapagbiyaya. 


41. Siya ay nagsabi: Magbalatkayo sa 
kanyang (babae) trono para sa kanyang 
(babae) upang aming makita kung siya (ang 
babae) ay pupuntang tuwid o magiging sa mga 
yaong hindi pinatnubayan sa matuwid. 


42. Kaya nang siya (ang babae) ay 
dumating, sinabi (sa kanya): Ang iyong trono 
ba ay tulad nito? Siya (ang babae) ay nagsabi: 
Ito ay tulad sa ito ay ang isang talaga. At si 
Solomon ay nagsabi: Kami ay binigyan ng 
kaalaman bago sa kanya (ang babae) at kami 
ay sumuko (kay Allah). 


43. At (lahat) ng kanyang (babae) dating 
sinasamba sa halip na si Allah ay pumigil sa 
kanya (ang babae), sapagka't siya (ang 
babae) ay nanggaling sa kataong hindi 
naniniwala. 


44. Sinabi sa kanya (ang babae): 
Pumasok sa bulwagan. At nang siya (ang 
babae) ay makakita nito, kanyang isinaisip 
itong isang balon at naghubad sa kanyang 
mga binti. (Si Solomon ay) nagsabi: O! ito ay 
isang bulwagan, ginawang pantay, sa salamin. 
Siya (ang babae) ay nagsabi: Aking 
Panginoon! O! ginawan ko ng mali ang aking 
sarili, at ako ay sumuko kasama ni Solomon 
kay Allah, ang Panginoon ng mga Daigdig. 


45. At kami talaga ay nagpadala sa Tamud 
ng kanilang kapatid na lalaking si Sali, 
nagsasabi: Sambahin si Allah. At, O! sila (sa 
gayon) ay naging dalawang mga bahaging 
nag-aaway. 


46. Siya ay nagsabi: O aking mga tao! 
Bakit kayo magpapadali sa kasamaan sa halip 
na kabutihan? Bakit hindi kayo hihingi ng 
kapatawaran kay Allah, upang kayo ay 
makatanggap ng awa? 


47. Sila ay nagsabi: Aming nakikinikinita 
ang kasamaan sa iyo at sa mga yaong 
kasama mo. Siya ay nagsabi: Ang inyong 
masamang pangitain ay kay Allah. Hindi, 
nguni't kayo ay kataong sinusubukan. 


48. At mayroon sa lungsod na siyam na 
taong gumawa ng kasamaan sa lupain at hindi 
nagbago. 


49. Sila ay nagsabi: Sumumpa ang isa sa 
isa pa kay Allah na kami talaga ay sasalakay 
sa kanya at sa kanyang kasambahay sa gabi, 
at pagkatapos ay talagang magsasabi sa 
kanyang kaibigan: Hindi namin nasaksihan 
ang pagkawasak ng kanyang kasambahay. At 
O! kami ay mga nagsasabi ng katotohanan. 


273 


50. Kaya sila ay nagbalak ng isang balak, 
at Kami ay nagbalak ng isang balak, habang 
hindi nila maisaisip. 


51. Pagkatapos tingnan ang kalikasan ng 
kinalabasan ng kanilang pagbabalak, 
sapagka't O! Aming winasak sila at ang 
kanilang mga tao, bawa't isa. 


52. Tingnan, sa abot ng tingin ay ang 
kanilang mga pinamamalagiang walang laman 
at nasa pagkasira sapagka't sila ay gumagawa 
ng mali. O! sa loob nito talaga ay isang 
kababalaghan para sa isang mga taong may 
kaalaman. 


53. At Aming sinagip ang mga yaong 
naniniwala at dating nagtatakwil (sa masama). 


54. At si Lot! Nang kanyang sinabi sa 
kanyang katao: Kayo ba ay gagawa ng 
nakasusuklam na alam? 


55. Kayo ba ay nangangailangan ng 
kalaswaaan sa mga kalalakihan sa halip na 
mga kaababaihan? Hindi, nguni't kayo ay 
kataong kumilos ng wala sa isip. 


56. Nguni't ang sagot ng kanyang katao ay 
wala maliban sa sila ay nagsabi: Alisin ang 
kasambahay ni Lot sa inyong kabayanan, 
sapagka't sila (talaga) ay kataong 
mapagmalinis! 


57. Pagkatapos Aming iniligtas siya at ang 
kanyang kasambahay maliban sa kanyang 
asawang babae, Aming itinilaga siya (ang 
babae) na maging yaong nagpaiwan. 


274 


58. At Kami ay nagpaulan ng isang ulan sa 
kanila. Nakahihindik ay ang ulan sa mga 
yaong binigyan ng babala. 


59. Sabihin (O Muhamad): Papuri ay 
maging kay Allah, at kapayapaan ay maging 
sa Kanyang mga tagapaglingkod na Kanyang 
pinili! Si Allah ba ay pinakamagaling, o (lahat) 
ng inyong inihahambing bilang mga katambal 
(Niya)? 


60. Hindi ba Siya (pinakamagaling na) 
lumikha ng mga langit at ng lupa, at 
nagpadalang pababa para sa inyo ng ulan 
galing sa langit na kasama doon. Aming 
ginawang tumubo sa pangmasid ang 
kasiyasiyang tanim ng mga punongkahoy, na 
ang mga punongkahoy ay hindi kailanman 
naging inyong magawang patubuin. Mayroon 
bang alinmang Maykapal bukod kay Allah? 
Hindi, nguni't sila ay kataong naghambing ng 
mga kapantay (sa Kanya)! 


61. Hindi ba Siya (pinakamagaling na) 
gumawa sa lupang isang nakatakdang 
pamalagian, at naglagay ng mga ilog sa mga 
pinagtiklupan doon, at naglagay ng matatag na 
mga bulubundukin sa loob noon, at nagtakda 
ng isang balakid sa pagitan ng dalawang 
dagat? Mayroon bang alinmang Maykapal 
bukod kay Allah? Hindi, nguni't karamihan sa 
kanila ay hindi nakaaalam! 


62. Hindi ba Siya (pinakamagaling na) 
sumagot sa isang ginawan ng mali nang siya 
ay tumawag sa Kanya at nag-alis ng 
kasamaan, at gumawa sa inyong mga sugo ng 
lupa? Mayroon bang alinmang Maykapal 
bukod kay Allah? Kaunti silang mag-isip! 


63. Hindi ba Siya (pinakamagaling na) 
pumatnubay sa inyo sa kadiliman ng lupain at 
ng dagat, Siyang nagpadala ng mga hangin 
bilang mga tagapahayag ng Kanyang awa? 
Mayroon bang alinmang Maykapal bukod kay 
Allah? Mataas na pinapurihan ay maging si 
Allah galing sa lahat na kanilang inihambing 
bilang mga katambal (Niya)! 


64. Hindi ba Siya (pinakamagaling) na 
gumawa ng nilikha, pagkatapos gumawang 
muli nito, at naglaan ng pangkinabukasan para 
sa inyo galing sa langit at sa lupa? Mayroon 
bang alinmang Maykapal bukod kay Allah? 
Sabihin: Dalhin ang inyong katibayan, kung 
kayo ay matapat! 


65. Sabihin (O Muhamad): Wala sa mga 
langit at sa lupang nakaaalam ng Hindi 
Nakikita maliban kay Allah, at hindi nila alam 
kung kailan sila itatayo. 


66. Hindi, nguni't umabot ba ang kanilang 
kaalaman sa Kabilangbuhay? Hindi, sapagka't 
sila ay nag-aalinlangan tungkol dito. Hindi, 
sapagka't hindi nila makita ito. 


67. Subali't ang mga yaong hindi 
naniniwala ay nagsabi: Kapag kami ay naging 
alabok tulad sa aming mga ama, kami bang 
talaga ay dadalhin sa pangmasid? 


68. Kami ay pinangakuan nito, sa 
katunayan, kami at ang aming mga ama. 
(Lahat ng) ito ay wala maliban sa mga pabula 
ng mga tao sa katandaan. 


69. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): 
Maglakbay sa lupain at tingnan ang kalikasan 
ng kinalabasan para sa may kasalanan. 


70. At ikaw ay huwag magphinagpis para sa 
kanila, o maging nasa ligalig dahil sa kanilang 
binalak (laban sa iyo). 


71. At sila ay nagsabi: Kailan (matutupad) 
ang pangakong ito, kung kayo ay matapat? 


72. Sabihin: Maaaring ang isang bahagi 
niyang inyong mamadaliin ay malapit sa 
likuran ninyo. 


73. O! ang iyong Panginoon ay puno ng 
pabuya para sa sangkatauhan, nguni't 
karamihan sa kanila ay hindi nagbibigay ng 
pasasalamat. 


74. O! ang iyong Panginoon ay talagang 
alam ang lahat na itinago ng kanilang mga 
dibdib, at lahat na kanilang inihayag. 


75. At walang nakatago sa langit o sa lupa, 
nguni't ito ay nasa isang malinaw na Talaan. 


76. O! ang Kurang ito ay nagsalaysay sa 
Mga Anak ni Israel ng karamihan niyang 
tungkol sa kanilang pinagkaibahan. 


77. At O! ito ay isang batayan at isang awa 
para sa mga naniniwala. 


78. O! ang iyong Panginoon ay 
maghuhukom sa pagitan nila sa Kanyang 
katalinuhan, at Siya ay ang Makapangyarihan, 
ang Paham. 


275 


79. Sa gayon (O Muhamad) ilagay ang 
iyong tiwala kay Allah, sapagka't ikaw ay 
(tumayo) sa pantay na Katotohanan. 


80. O! ikaw ay hindi makagagawa sa patay 
na makinig, o ikaw ay makagagawa sa binging 
makarinig ng tawag nang sila ay pumihit 
upang tumakas, 


81. O ikaw ay makagagawang gumabay 
sa bulag dahil sa kanilang kamalian. Ikaw ay 
makagagawa sa walang makarinig, maliban sa 
mga yaong naniniwala sa Aming mga 
isiniwalat at sumuko. 


82. At nang ang salita ay matupad tungkol 
sa kanila, Kami ay magdadala sa pangmasid 
ng isang hayop ng lupa upang magsalita sa 
kanila sapagka't ang sangkatauhan ay walang 
pananalig sa Aming mga isiniwalat. 


83. At (magpaalaala sa kanila ng) Araw 
nang Kami ay magtitipon sa bawa't bansa ng 
isang hukbo sa mga yaong nagtatwa sa Aming 
mga isiniwalat, at sila ay itatakdang 
nakahanay, 


84. Hanggang, nang sila ay dumating (sa 
harapan ng kanilang Panginoon), Siya ay 
magsasabi: Kayo ba ay nagtatwa ng Aking 
mga isiniwalat nang hindi ninyo maunawaan 
ang mga ito sa kaalaman, o ano itong inyong 
ginawa? 


85. At ang Salita ay matutupad tungkol sa 
kanila sapagka't sila ay gumawa ng mali, at 
sila ay hindi magsasalita. 


276 


86. Hindi ba nila nakita kung paano Kami 
nagtakda ng gabi upang sila ay 
makapagpahinga sa loob noon, at ng araw na 
tagabigay ng paningin? O! sa loob noon talaga 
ay may kababalaghan para sa isang mga 
taong naniniwala. 


87. At (paalalahanan sila) sa Araw nang 
ang Trumpeta ay hihipan, at lahat na nasa 
mga langit at sa lupa ay magpapasimula sa 
takot, maliban sa kanyang inibig ni Allah. At 
lahat ay dumating sa Kanya, pinakumbaba. 


88. At iyong nakita ang mga 
bulubunduking iyong inakalang buong 
lumilipad kasama ang paglipad ng mga ulap: 
kagagawan ni Allah na gumawang walang 
kapintasan sa lahat ng mga bagay. O! Siya ay 
Pinag-alaman ng anong inyong ginagawa. 


89. Sinumang magdala ng isang mabuting 
gawa ay magkakaroon ng higit na mabuti 
kaysa halaga nito, at ang ganyan ay ligtas sa 
pangamba sa Araw na iyan. 


90. At sinumang magdala ng isang 
masamang gawa, ang ganyan ay ihahagis 
pababa sa kanilang mga mukha sa Apoy. 
Kayo ba ay ginantimpalaan kahi't kaunti 
maliban sa anong inyong ginawa? 


91. Sabihin: Ako (si Muhamad) ay pinag- 
utusan lamang na maglingkod sa Panginoon 
ng lupaing itong Kanyang ginawang 
mapitagan, at sa Kanya ay ang pagmamay-ari 
ng lahat ng mga bagay. At ako ay pinag- 
utusang maging sa mga yaong sumuko (sa 
Kanya), 


92. At bumigkas ng Kuran. At sinumang 
pumuntang tuwid, ay pumuntang tuwid lamang 
para sa (kabutihan ng) kanyang sariling 
kaluluwa, at para sa kanyang pumunta sa 
pagkaligaw - (Sa kanya) sabihin: O! ako ay isa 
lamang tagapagbabala. 


93. At sabihin: Papuri ay maging kay Allah 
na magpapakita sa inyo ng Kanyang mga 
kababalaghan upang kayo ay makaalam sa 
kanila. At ang iyong Panginoon ay hindi 
walang pagkabatid ng anong inyong ( mga 
makataong) ginawa. 


SURA XXVIII 
ANG KASAYSAYAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ta. Sin. Mim. 


2. Ang mga ito ay mga isiniwalat sa 
Kasulatang gumawang pantay. 


3. Aming isinalaysay sa iyo ang (katulad 
ng) kasaysayan ni Moses at ng Paraong may 
katotohanan, para sa kataong naniniwala. 


4. O! ang Parao ay nagtaas sa kanyang 
sarili sa lupa at gumawa sa mga tao nitong 
ibaibang baytang ng katayuan sa lipunan. 
Isang lipi sa kanila ay kanyang inapi, 
pinapapatay ang kanilang mga anak na lalaki 
at pinababayaan ang kanilang mga babae. O! 


siya ay sa mga yaong mga gumawa ng 
kasamaan. 


5. At Aming minithing magpakita ng tulong 
sa mga yaong inapi sa lupa, at gumawa sa 
kanilang mga halimbawa, at gumawa sa 
kanilang mga tagapagmana, 


6. At magtaguyod sa kanila sa lupa, at 
magpakita sa Parao at kay Haman at kanilang 
mga hukbo niyang kanilang kinatakutan sa 
kanila. 


7. At Kami ay nagbigay ng pampasigla sa 
ina ni Moses, nagsabi: Arugain siya; at kapag 
ikaw ay nangamba para sa kanya, sa gayon 
ihagis siya sa ilog at huwag matakot o 
maghinagpis. O! Aming dadalhin siyang 
pabalik sa iyo at gagawin siyang (isa) sa 
Aming mga mensahero. 


8. At ang mag-anak ng Parao ay kumuha 
sa kanyang pataas, upang siya para sa kanila 
ay maging isang kalaban at hapis. O! ang 
Parao at si Haman at ang kanilang mga hukbo 
ay taong makasalanan. 


9. At ang asawang babae ng Parao ay 
nagsabi: (Siya ay magiging) isang kaaliwan 
para sa akin para sa iyo. Huwag siyang 
patayin. Baka sakaling siya ay maging may 
gamit sa atin, o tayo ay makapili sa kanya 
bilang isang anak na lalaki. At sila ay hindi 
nakatanto. 


10. At ang puso ng ina ni Moses ay naging 
hungkag, at siya (ang babae) ay 
makapagkakanulo sana sa kanya kung hindi 
Namin tinibayan ang kanyang (babae) puso, 


277 


upang siya (ang babae) ay maging sa mga 
naniniwala. 


11. At siya (ang babae) ay nagsabi sa 
kanyang kapatid na babae: Hanapin siya. 
Kaya siya (ang babae) ay nagmatyag sa 
kanya sa malayo, at sila ay hindi nakatanto. 


12. At Kami ay nagbawal sa una ng mga 
inainahan para sa kanya, hanggang siya 
(kapatid na babae) ay nagsabi: Ako ba ay 
magpapakita sa inyo ng isang kasambahay na 
mag-aaruga sa kanya para sa inyo at mag- 
aalaga sa kanya? 


13. Sa gayon Aming ibinalik siya sa 
kanyang ina upang siya (ang babae) ay 
maging maaliw at hindi maghinagpis, at upang 
siya (ang babae) ay makaalam na ang 
pangako ni Allah ay tunay. Nguni't karamihan 
sa kanila ay hindi nakaaalam. 


14. At nang siya ay umabot sa kanyang 
buong kalakasan at mahinog, Kami ay 
nagbigay sa kanya ng katalinuhan at 
kaalaman. Sa gayon Kami ay nagbigay ng 
gantimpala sa mabuti. 


15. At siya ay pumasok sa lungsod sa 
isang panahon ng pagkawalang-ingat ng katao 
nito, at kanyang natagpuan sa loob noon ang 
dalawang kalalakihang nag-aaway, isa galing 
sa kanyang sariling baytang ng lipunan, at isa 
galing sa kanyang mga kaaway, at siyang 
galing sa kanyang baytang ng lipunan ay 
humingi sa kanya ng tulong laban sa kanyang 
kaaway. Kaya si Moses ay pumukol sa kanya 
sa pamamagitan ng kanyang kamao at 
nakapatay sa kanya. Siya ay nagsabi: Ito ay 
sa kagagawan ng demonyo. O! siya ay isang 
kaaway, isa lamang tagaligaw. 


278 


16. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! O! 
ako ay gumawa ng mali sa aking kaluluwa, 
kaya patawarin ako. Pagkatapos Siya ay 
nagpatawad sa kanya. O! Siya ay ang 
Mapagpatawad, ang Maawain. 


17. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Dahil sa Ikaw ay tumangkilik sa akin, ako 
kailanman ay hindi na magiging isang 
tumutulong sa may kasalanan. 


18. At ang umaga ay nakatagpo sa kanya 
sa lungsod, nangangamba, nakahanda, nang 
masdan! siyang lumapit sa kanya sa araw sa 
una ay tumawag sa kanya para (muling) 
tulungan. Si Moses ay nagsabi sa kanya: O! 
ikaw talaga ay isa lamang mainit ang ulo. 


19. At nang siya ay babagsak sa lalaking 
isang kalaban sa kanilang dalawa, ang 
lalaking iyan ay nagsabi: O Moses! Ako ba ay 
papatayin mo tulad sa ikaw ay pumatay sa 
isang tao kahapon? Ikaw ay magiging wala 
maliban sa isang mapang-api sa lupain, ikaw 
ay hindi magiging sa mga tagapagbago. 


20. At isang lalaki ay dumating galing sa 
pinakamalayong bahagi ng lungsod, 
tumatakbo. Siya ay nagsabi: O Moses! O! ang 
mga namumuno ay kumuha ng payo laban sa 
iyo upang pumaslang sa iyo, kaya tumakas. O! 
ako ay sa mga yaong nagbigay sa iyo ng 
mabuting payo. 


21. Kaya siya ay tumakas galing doon, 
nangangamba, nakahanda. Siya ay nagsabi: 
Aking Panginoon! Iligtas ako sa kataong 
gumagawa ng mali. 


22. At nang kanyang ipihit ang kanyang 
mukhang patungo sa Midian, siya ay nagsabi: 
Baka sakaling ang aking Panginoon ay 
papatnubay sa akin sa wastong daan. 


23. At nang siya ay dumating sa tubig ng 
Midian, kanyang natagpuan doon ang isang 
buong lipi ng mga tao, nagtutubig. At kanyang 
natagpuang hiwalay sa kanila ang dalawang 
babaeng gumagawang magbalik (ng kanilang 
mga pulutong ng hayop). Siya ay nagsabi: 
Anong nakasasakit sa inyo? Ang dalawa ay 
nagsabi: Kami ay hindi makapagbigay (sa 
aming mga pulutong ng hayop) ng maiinom 
hanggang sa ang mga pastol ay makabalik 
galing sa tubig, at ang aming ama ay isang 
napakatandang lalaki. 


24. Kaya siya ay nagtubig (ng kanilang 
mga pulutong ng hayop) para sa kanila. 
Pagkatapos siya ay pumihit sa tabi patungo sa 
lilim at nagsabi: Aking Panginoon! Ako ay 
nangangailangan ng anumang mabuting lyong 
ipadalang pababa para sa akin. 


25. Pagkatapos may dumating sa kanyang 
isa sa dalawang babae, lumalakad na 
mahiyain. Siya (ang babae) ay nagsabi: O! 
ang aking ama ay nagpakuha sa iyo, upang 
siya ay makapaggantimpala sa iyo ng isang 
kabayaran para diyan sa iyong pagtubig (ng 
pulutong ng hayop) para sa amin. Pagkatapos, 
nang siya ay dumating sa kanya at nagsabi sa 
kanya ng (buong) kasaysayan, siya nagsabi: 
Huwag matakot! Ikaw ay nakaligtas sa 
kataong gumagawa ng mali. 


26. Isa sa dalawang babae ay nagsabi: O 
aking ama! Kunin siya sa paggawa! Sapagka't 
ang pinakamagaling (na lalaki) na iyong 
makukuha sa paggawa ay ang malakas, ang 
mapagkakatiwalaan. 


27. Siya ay nagsabi: O! ako ay ibig na 
maging asawa mo ang isa dito sa dalawang 
anak kong babae sa kalagayang ikaw ay 
kukuha sa paggawa sa iyong sarili sa akin sa 
(panahon ng) walong pilgrimahe. Pagkatapos 
kung ikaw ay makatapos ng sampu, ito ay 
magiging sa iyong sariling kasunduan, 
sapagka't hindi ko gagawin itong mahirap para 
sa iyo. Kung ibigin ni Allah, iyong matatagpuan 
ako sa matuwid. 


28. Siya ay nagsabi: lyan ay 
(napagkasunduan) sa pagitan mo at sa akin. 
Alinman sa dalawang kaayusan ang aking 
matupad, walang magiging hindi 
makatarungan sa akin, at si Allah ay Katiyakan 
sa ibabaw ng anong aming sinabi. 


29. Pagkatapos, nang si Moses ay 
makatupad ng kaayusan, at naglalakbay 
kasama ang kanyang kasambahay, kanyang 
nakita sa kalayuan ang isang apoy at nagsabi 
sa kanyang kasambahay: Maghintay kayo 
(rito). O! aking nakita sa kalayuan ang isang 
apoy; baka sakaling ako ay makapagdala sa 
inyo ng mga pambungad roon, o isang patpat 
galing sa apoy na makapagpapainit sa inyong 
mga sarili. 


30. At nang kanyang marating ito, siya ay 
tinawag galing sa kanang panig ng libis sa 
pinagpalang lupain, galing sa punongkahoy: O 
Moses! O! Ako, kahi't Ako, ay si Allah, ang 
Panginoon ng mga Daigdig: 


31. Ihagis pababa ang iyong tungkod. At 
nang kanyang makita itong namimilipit tulad sa 
ito ay naging isang demonyo, siya ay pumihit 
upang tumakas sa kahabaan ng ulo, (at sinabi 
sa kanya): O Moses! Lumapit at huwag 
matakot. O! ikaw ay sa mga yaong ligtas. 


279 


32. Ilagay ang iyong kamay sa dibdib ng 
iyong kasuotan, ito ay darating sa pangmasid 
na puting walang sakit. At bantayan ang iyong 
puso sa pangamba. Pagkatapos ang mga ito 
ay magiging dalawang mga katibayan galing 
sa inyong Panginoon para sa Parao at sa 
kanyang mga pinuno: O! sila ay kataong 
nabubuhay sa masama. 


33. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! O! 
ako ay nakapatay ng isang lalaki sa kanila, at 
ako ay nangangambang sila ay papaslang sa 
akin. 


34. Ang aking kapatid na lalaking si Aaron 
ay higit na mahusay magtalumpati kaysa akin. 
Sa gayon ipadala siyang kasama ko bilang 
isang katulong upang magpatunay sa akin. O! 
ako ay nangangambang sila ay magbibigay ng 
kasinungalingan sa akin. 


35. Siya ay nagsabi: Kami ay 
magpapalakas ng iyong bisig kasama ang 
iyong kapatid na lalaki, at Kami ay magbibigay 
sa inyong dalawa ng kapangyarihan upang sila 
ay hindi makarating sa inyo para sa Aming 
mga kababalaghan. Kayong dalawa, at ang 
mga yaong sumunod sa inyo, ay magiging 
mga mapagwagi. 


36. Nguni't nang si Moses ay dumating sa 
kanilang kasama ang Aming maliwanag na 
mga palatandaan, sila ay nagsabi: Ito ay wala 
kundi tinuklas na salamangka. Kami kailanman 
ay hindi nakarinig nito sa aming mga ama sa 
katandaan. 


37. At si Moses ay nagsabi: Ang aking 
Panginoon ay pinakanakababatid sa kanyang 
nagdala ng batayan galing sa Kanyang 
harapan, at magiging kanya ay ang 


280 


kinalabasan ng Tahanan (ng kasiyahan). O! 
ang mga gumagawa ng mali ay hindi magiging 
matagumpay. 


38. At ang Parao ay nagsabi: O mga 
namumuno! Hindi ko alam na kayo ay may 
isang maykapal bukod sa akin, kaya magsindi 
para sa akin (ng isang apoy), O Haman, upang 
lutuin ang putik, at magtatag para sa akin ng 
isang mataas na moog upang ako ay 
makapagsiyasat ng Maykapal ni Moses, at O! 
ako ay nag-akalang siya ay sa mga 
sinungaling. 


39. At siya at ang kanyang mga hukbo ay 
mapagmataas sa lupaing walang katarungan, 
at nag-akalang sila ay hindi kailanman 
dadalhing pabalik sa Amin. 


40. Sa gayon Kami ay kumuha sa kanya at 
sa kanyang mga hukbo at nag-iwan sa kanila 
sa dagat. Masdan ang kalikasan ng 
kinalabasan para sa mga gumagawa ng 
masama! 


41. At Kami ay gumawa sa kanilang mga 
halimbawang nag-anyayang patungo sa Apoy: 
at sa Araw ng Pagkabuhay, sila ay hindi 
tutulungan. 


42. At Kami ay gumawang ang isang 
pagkasuklam ay sumunod sa kanila sa daigdig 
na ito, at sa Araw ng Pagkabuhay, sila ay 
magiging sa mga galit. 


43. At Kami talaga ay nagbigay ng 
Kasulatan kay Moses matapos Naming 
wasakin ang mga salinlahi sa katandaan, 
maliwanag na mga pagsaksi para sa 


sangkatauhan, at isang batayan at isang awa, 
upang sila ay makapag-isip. 


44. At ikaw (Muhamad) ay wala sa 
kanlurang panig (ng Bundok) nang Aming 
ipaliwanag kay Moses ang kautusan, at ikaw 
ay wala sa mga yaong naroroon, 


45. Nguni't Kami ay nagdala sa pangmasid 
ng mga salinlahi, at ang kanilang mga buhay 
ay pinahaba para sa kanila. At ikaw ay hindi 
isang namalagi kasama ang mga tao ng 
Midian, bumibigkas sa kanila ng Aming mga 
isiniwalat, nguni't Kami ay nagpagpapadala 
(ng mga mensahero) na may pampukaw. 


46. At ikaw ay wala sa tabi ng Bundok 
nang Kami ay tumawag, nguni't (ang 
kaalaman nito ay) isang awa galing sa iyong 
Panginoon upang ikaw ay makapagbabala sa 
isang kataong walang tagapagbabalang 
dumating bago sa iyo, upang sana sila ay 
makapagbigay ng pansin. 


47. Kung hindi, kapag ang sakuna ay 
dumapo sa kanila dahil diyan sa ipinadala ng 
kanilang sariling mga kamay bago (sa kanila), 
sila ay makapagsasabi: Aming Panginoon! 
Bakit Ikaw ay hindi nagpadala ng mensahero 
sa amin, upang kami sana ay makasunod sa 
lyong mga isiniwalat at maging sa mga 
naniniwala? 


48. Nguni't nang may dumating sa 
kanilang Katotohanan galing sa Aming 
harapan, sila ay nagsabi: Bakit siya hindi 
binigyan ng katulad sa anong ibinigay kay 
Moses? Hindi ba sila walang paniniwala diyan 
sa ibinigay kay Moses sa katandaan? Sila ay 
nagsabi: Dalawang salamangkang nagtaguyod 


sa bawa't isa; at sila ay nagsabi: O! sa dalawa 
kami ay mga hindi naniniwala. 


49. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Sa 
gayon dalhin ang isang Kasulatan galing sa 
harapan ni Allah na nagbibigay ng higit na 
maliwanag na batayan kaysa mga itong 
dalawa (upang) ako ay makasunod dito, kung 
kayo ay matapat. 


50. At kung sila ay hindi sumagot sa iyo, 
sa gayon alaming ang anong kanilang sinunod 
ay ang kanilang mga kalaswaan. At sino 
kayang pumuntang higit sa pagkaligaw kaysa 
kanyang sumunod sa kanyang kalaswaang 
walang batayan galing kay Allah? O! si Allah 
ay hindi pumapatnubay sa kataong gumagawa 
ng mali. 


51. At ngayon talagang Aming ginawang 
ang Salita ay umabot sa kanila, upang sana 
sila ay makapagbigay ng pansin. 


52. Ang mga yaong Aming binigyan ng 
Kasulatan bago dito, sila ay naniniwala dito. 


53. At nang ito ay binigkas sa kanila, sila 
ay nagsabi: Kami ay naniniwala dito. O! ito ay 
ang Katotohanan galing sa aming Panginoon. 
O! kahi't bago dito, kami ay sa mga yaong 
sumuko (sa Kanya). 


54. Ang mga ito ay bibigyan ng kanilang 
gantimpala ng dalawang ulit sa ibabaw, 
sapagka't sila ay matatag at kumalaban sa 
masama ng mabuti, at gumugol niyang 
kasama doon Kami ay naglaan ng 
pangkinabukasan sa kanila. 


281 


55. At nang sila ay makarinig ng 
pagmamalabis, sila ay umiwas dito at nagsabi: 
Sa amin ang aming mga gawa at sa inyo ang 
inyong mga gawa. Kapayapaan ay maging sa 
inyo! Kami ay hindi nagmithi sa mangmang. 


56. O! ikaw (O Muhamad) ay hindi 
makapagpapatnubay sa lahat ng iyong ibig, 
nguni't si Allah ay pumapatnubay sa Kanyang 
ibig. At Siya ay pinakanakababatid ng mga 
yaong tumatanggap ng patnubay. 


57. At sila ay nagsabi: Kung kami ay 
susunod sa Batayan kasama mo, kami ay 
kukuning palabas ng aming lupain. Hindi ba 
Kami nagtaguyod para sa kanila ng isang tiyak 
na banal na lugar, na doon ang ginawa sa 
lahat ng mga bagay ay dinadala (sa 
pangangalakal), isang laang pangkinabukasan 
galing sa Aming harapan? Nguni't karamihan 
sa kanila ay hindi nakaaalam. 


58. At gaano karaming isang pamayanan 
ang Aming winasak na walang pasasalamat 
para sa paraan nito ng pamumuhay! At sa 
kalayuan ay ang kanilang mga 
pinamamalagian, na hindi pa pinamamalagian 
matapos sa kanila maliban sa isang kaunti. At 
Kami, kahi't Kami, ay ang mga tagapagmana. 


59. At kailanman ang iyong Panginoon ay 
hindi nagwasak ng mga kabayanan, hanggang 
sa Siya ay makapagtayo sa kanilang inang 
bayan ng isang mensaherong bumibigkas sa 
kanila ng Aming mga isiniwalat. At kailanman 
Kami ay hindi nagwasak ng mga kabayanan 
maliban kung ang katao doon ay mga 
gumagawa ng masama. 


60. At anumang ibinigay sa inyo ay isang 
ginhawa ng buhay sa daigdig at isang palamuti 


282 


doon, at iyang mayroon si Allah ay higit na 
mabuti at higit na tumatagal. Kayo ba sa 
gayon ay walang pag-iisip? 


61. Siya bang Aming pinangakuan ng 
isang makatarungang pangakong kanyang 
matatagpuan (na totoo) ay tulad sa kanyang 
Aming pinalasap na magtamasa sa sumandali 
ng ginhawa ng buhay sa daigdig, pagkatapos 
sa Araw ng Pagkabuhay siya ay magiging sa 
mga yaong nasasakdal? 


62. Sa Araw nang Siya ay tatawag sa 
kanila at magsasabi: Nasaan ang Aking mga 
katambal na inyong inisip? 


63. Ang mga yaong tungkol sa kanila ang 
Salita ay darating na totoo, ay magsasabi: 
Aming Panginoon! Ang mga ito ay silang 
aming dinala sa pagkaligaw. Kami ay nagligaw 
sa kanila tulad sa kaming aming mga sarili ay 
ligaw. Kami ay nagpahayag ng aming walang 
kaalaman sa harapan Mo; kami ay hindi nila 
kailanman sinamba. 


64. At sasabihin: Tumawag sa inyong 
(tinatawag na) mga katambal (ni Allah). At sila 
ay tatawag sa kanila, at sila ay magbibigay ng 
walang sagot sa kanila, at sila ay makakakita 
ng Wakas. A, kung sila lamang ay 
pinatnubayan! 


65. At sa Araw nang Siya ay tatawag sa 
kanila at magsasabi: Anong sagot ang inyong 
ibinigay sa mga mensahero? 


66. Sa araw na iyan (lahat ng) mga 
pambungad ay magiging madilim para sa 
kanila, o sila ay hihingi sa isa ng isa pa. 


67. Nguni't para sa kanyang magsisisi at 
maniniwala at gagawa ng matuwid, siya sana 
ay magiging isa sa matagumpay. 


68. Ang iyong Panginoon ay nagdalang 
padaan ng anong Kanyang ibig at pinili. Sila 
kailanman ay walang alinmang pagpili. Papuri 
ay maging kay Allah at itinaas Siya sa ibabaw 
ng lahat na kanilang inihambing (sa Kanya)! 


69. At ang iyong Panginoon ay alam ang 
anong itinago ng kanilang mga dibdib, at 
anong kanilang inihayag. 


70. At Siya ay si Allah, walang Maykapal 
maliban sa Kanya. Kanya ay lahat ng papuri 
ng kalagayan sa una at sa huli, at Kanya ay 
ang kautusan, at sa Kanya kayo ay dadalhing 
pabalik. 


71. Sabihin: Inyo bang naisip, kung ginawa 
ni Allah na ang gabi ay walang katapusan para 
sa inyo hanggang sa Araw ng Pagkabuhay, 
sinong isang Maykapal bukod kay Allah ang 
makapagdadala sa inyo ng liwanag? Kayo ba 
sa gayon ay hindi makikinig? 


72. Sabihin: Inyo bang naisip, kung ginawa 
ni Allah na ang araw ay walang katapusan 
para sa inyo hanggang sa Araw ng 
Pagkabuhay, sinong isang Maykapal bukod 
kay Allah ang makapagdadala sa inyo ng 
gabing sa loob noon kayo ay namahinga? 
Hindi ba sa gayon ninyo makikita? 


73. Sa Kanyang awa Siya ay nagtakda 
para sa inyo ng gabi at araw, upang sa loob 
noon kayo ay makapagpahinga, at kayo ay 
makahanap ng Kanyang biyaya, at sana kayo 
ay maging mapagpasalamat. 


74. At sa Araw nang Siya ay tatawag sa 
kanila, Siya ay magsasabi: Nasaan ang Aking 
mga katambal na inyong inakala? 


75. At Kami ay kukuhang palabas galing 
sa bawa't bansa ng isang saksi, at Kami ay 
magsasabi: Dalhin ang inyong katibayan. Sila 
sa gayon ay makaaalam na kay Allah ang 
Katotohanan, at lahat na kanilang tinuklas ay 
bibigo sa kanila. 


76. Ngayon si Kora ay sa katao ni Moses, 
nguni't siya ay nang-api sa kanila, at Kami ay 
nagbigay sa kanya ng napakaraming 
kayamanang ang mga laman doon ay 
talagang magiging isang dala para sa isang 
pangkat ng makapangyarihang mga tao. Nang 
ang kanyang sariling katao ay nagsabi sa 
kanya: Huwag mapagmataas, O! si Allah ay 
hindi mahal ang mapagmataas, 


77. Nguni't hanapin ang pinamamalagian 
sa Kabilangbuhay diyan sa ibinigay ni Allah sa 
iyo, at huwag pabayaan ang iyong bahagi sa 
daigdig, at ikaw ay maging mabait tulad sa si 
Allah ay naging mabait sa iyo, at huwag 
maghanap ng kasamaan sa lupa, O! si Allah 
ay hindi mahal ang mga tagapagpasama. 


78. Siya ay nagsabi: Ako ay binigyan 
lamang nito dahil sa kaalamaang aking 
pagmamay-ari. Hindi ba niya alam na si Allah 
ay nagwasak na sa mga salinlahi bago sa 
kanya ng mga taong higit na makapangyarihan 
kaysa kanya sa lakas at tungkol sa 
tagasunod? Ang may kasalanan ay hindi 
tinanong ng kanilang mga kasalanan. 


79. Pagkatapos siya ay nagpunta sa 
pangmasid sa harapan ng kanyang mga tao 
sa kanyang karangyaan. Ang mga yaong 


283 


nagmimithi sa buhay sa daigdig ay nagsabi: A, 
iyang sa amin ay ibinigay ay maging katulad 
sa anong mayroon si Kora! O! siya ay 
panginoon ng pambihirang magandang 
kapalaran. 


80. Nguni't ang mga yaong binigyan ng 
kaalaman ay nagsabi: Kamalasan sa inyo! Ang 
gantimpala ni Allah para sa kanyang 
naniniwala at gumagawa ng matuwid ay higit 
na mabuti, at ang matatag lamang ang 
magkakamit nito. 


81. Kaya Aming ginawang ang lupa ay 
lumulon sa kanya at sa kanyang lugar na 
pinamamalagian. Pagkatapos siya ay walang 
hukbong tutulong sa kanya laban kay Allah, o 
siya ay sa mga yaong makapagliligtas sa 
kanilang mga sarili. 


82. At ang umaga ay nakatagpo sa mga 
yaong naghangad ng kanyang lugar kahapon 
lamang na nagsasabi: A, kamalasan! si Allah 
ay nagpalaki ng laang pangkinabukasan para 
sa Kanyang ibig sa Kanyang mga 
tagapaglingkod at nagpakipot nito (para sa 
Kanyang ibig). Kung si Allah ay hindi naging 
mapagbiyaya sa amin, Kanyang gagawin itong 
lumulon sa amin. A, kamalasan! Ang mga 
hindi naniniwala ay hindi kailanman umunlad. 


83. Para sa Pamalagian ng 
Kabilangbuhay, Kami ay nagtakda nito sa mga 
yaong hindi naghanap ng pang-aapi sa 
daigdig, o kaya ay kasamaan. Ang 
kinalabasan ay para sa mga yaong nagtakwil 
(sa masama). 


84. Sinumang magdala ng isang mabuting 
gawa, siya ay magkakaroon ng higit na mabuti 
kaysa katulad ng kanyang ginawa: 


284 


samantalang para sa kanyang nagdala ng 
isang masamang gawa, ang mga yaong 
gumawa ng masamang mga gawa ay bibigyan 
ng kabayaran lamang ng kanilang ginawa. 


85. O! Siyang nagbigay sa iyo ng Kuran 
bilang isang kautusan ay talagang magdadala 


sa iyong muli sa Lugar ng Pagbabalik. Sabihin: 


Ang aking Panginoon ay ang 
pinakanakababatid sa kanyang nagdala ng 
batayan at sa kanyang nasa pagkakamaling 
hayagan. 


86. Ikaw ay walang pag-asang ang 
Kasulatan ay ibibigay na may sigla sa iyo: 
nguni't ito ay isang awa galing sa iyong 
Panginoon, kaya huwag kailanman maging 
isang katulong sa mga hindi naniniwala. 


87. At huwag silang pabayaang magbaling 
sa iyo galing sa mga isiniwalat ni Allah 
matapos na ang mga ito ay ipadalang pababa 
sa iyo, nguni't tawagin (ang sangkatauhan) 
patungo sa iyong Panginoon, at huwag 
maging sa mga yaong naghahambing ng mga 
katambal (sa Kanya). 


88. At huwag tumawag sa anumang ibang 
maykapal kasama si Allah. Walang Maykapal 
maliban sa Kanya. Bawa't isa ay mamamatay 
maliban sa Kanyang ibig. Ang Kanya ay ang 
kautusan, at sa Kanya kayo ay dadalhing 
pabalik. 


SURA XXIX 
ANG GAGAMBA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip. Lam. Mim. 


2. Ang mga tao ba ay nakapag-isip na sila 
ay iiwanang mag-isa sa pagsasabi: Kami ay 
naniniwala, at hindi susubukan ng sakit? 


3. O! Kami ay sumubok sa mga yaong 
bago sa kanila. Sa gayon si Allah ay alam ang 
mga yaong tapat, at alam ang mga yaong 
mapagkunwari. 


4. O ang mga yaon bang gumagawa ng 
masamang mga gawa ay nag-isip na sila ay 
makaaalis sa Amin? Kasamaan (para sa 
kanila) ay iyang kanilang pinasiyahan. 


5. Sinumang tumingin sa harapan sa 
pakikipagtagpo kay Allah, (pabayaan siyang 
makaalam na) ang pagtanto ni Allah ay 
talagang malapit, at Siya ay ang Tagarinig, 
ang Tagaalam. 


6. At sinumang magsumikap, ay 
nagsumikap lamang para sa kanyang sarili, 
sapagka't O! si Allah ay samasamang lahat na 
Malaya sa (Kanyang) mga nilikha. 


7. At para sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, Aming 
patatawarin sila sa kanilang masamang mga 
gawa at babayarang muli sila ng 
pinakamagaling na kanilang ginawa. 


8. Kami ay humimok sa tao ng kabaitan sa 
mga magulang, nguni't kung sila ay 
magsumikap na gumawa sa iyong magsama 
sa Akin niyang ikaw ay walang kaalaman, sa 
gayon huwag silang sundin. Sa Akin ay ang 
inyong pagbabalik at Ako ay magsasabi sa 
inyo ng anong inyo dating ginagawa. 


9. At para sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, Aming 
gagawin talaga silang pumasok sa mga 
matuwid. 


10. Sa sangkatauhan ay siyang nagsabi: 
Kami ay naniniwala kay Allah, nguni't kung 
siya ay gawing magdusa para sa kadahilanan 
ni Allah, kanyang napagkamalan ang pag- 
uusig ng sangkatauhan bilang kaparusahan ni 
Allah, at pagkatapos, kung ang pagwawagi ay 
dumating galing sa iyong Panginoon, 
sasabihin: O! kami ay kasama ninyo (sa lahat 
ng sandali). Hindi ba si Allah ay 
pinakanakababatid ng anong nasa mga dibdib 
ng (Kanyang) mga nilikha? 


11. Talagang si Allah ay alam ang mga 
yaong naniniwala, at talagang Siya ay alam 
ang mga mapagpanggap. 


12. Ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagsabi sa mga yaong naniniwala: Sundin ang 
aming landas (ng pagsamba), at kami talaga 
ay magbabata ng inyong mga kasalanan (para 
sa inyo). Sila ay hindi makapagbabata kahi't 
kaunti ng kanilang mga kasalanan. O! sila 
talaga ay mga sinungaling. 


13. Subali't sila talaga ay magbabata ng 
kanilang sariling mga dala at ibang mga dala 
bukod sa kanilang sarili, at sila talaga ay 


285 


tatanungin sa Araw ng Pagkabuhay tungkol 
diyan sa kanilang tinuklas. 


14. At talagang Aming ipinadala si Noa 
(bilang Aming mensahero) sa kanyang katao, 
at siya ay nagtuloy kasama nila sa isang 
libong taon maliban sa limampung taon, at ang 
baha ay kumulong sa kanila, sapagka't sila ay 
mga gumagawa ng mali. 


15. At Kami ay nagligtas sa kanya at mga 
yaong kasama niya sa sasakyangdagat, at 
gumawa ditong isang kababalaghan para sa 
mga tao. 


16. At si Abraham! (Alalahanin) nang siya 
ay nagsabi sa kanyang katao: Paglingkuran si 
Allah, at sundin ang inyong tungkulin sa 
Kanya, iyan ay higit na mabuti para sa inyo 
kung inyo lamang alam. 


17. Kayo ay naglingkod sa halip na kay 
Allah sa mga huwad lamang, at kayo ay 
tumuklas lamang ng isang kasinungalingan. O! 
ang mga yaong inyong pinaglingkuran, sa 
halip na kay Allah, ay may-ari ng walang laang 
pangkinabukasan para sa inyo. Kaya hanapin 
ang inyong laang pangkinabukasan kay Allah, 
at paglingkuran Siya, at magbigay ng 
pasasalamat sa Kanya, (sapagka't) sa Kanya 
kayo ay dadalhing pabalik. 


18. Nguni't kung kayo ay magtatwa, sa 
gayon ang mga bansa ay nagtatwa bago sa 
inyo. Ang mensahero ay nagpapahatid lamang 
(ng Pahatid) na pantay. 


19. Hindi ba nila nakita kung paanong si 
Allah ay gumawa ng nilikha, pagkatapos 


286 


gumawang muli nito? O! para kay Allah iyan 
ay madali. 


20. Sabihin (O Muhamad): Maglakbay sa 
lupain at tingnan kung paano Siya 
nagpasimula ng paglikha, pagkatapos si Allah 
ay nagdala sa pangmasid ng sumunod na 
pagtubo. O! si Allah ay Kayang gawin ang 
lahat ng mga bagay. 


21. Siya ay nagparusa sa Kanyang ibig at 
nagpakita ng awa sa Kanyang ibig, at sa 
Kanya kayo ay ibabalik. 


22. Kayo ay hindi makaliligtas (sa Kanya) 
sa lupa o sa langit, at bukod kay Allah para sa 
inyo ay walang kaibigan o katulong. 


23. Ang mga yaong hindi naniniwala sa 
mga isiniwalat ni Allah at sa (kanilang) 
pakikipagtagpo sa Kanya, ang ganyan ay 
walang pag-asa sa Kanyang awa. Para sa 
ganyan ay may isang masakit na wakas. 


24. Nguni't ang sagot ng kanyang katao ay 
sila lamang ay nagsabi: "Patayin siya" o 
"Sunugin siya." Pagkatapos si Allah ay 
nagligtas sa kanya sa apoy. O! sa loob nito 
talaga ay mga kababalaghan para sa kataong 
naniniwala. 


25. Siya ay nagsabi: Kayo ay pumili sa 
mga huwad sa halip na kay Allah. Ang 
pagmamahal sa pagitan ninyo ay sa buhay 
lamang sa daigdig. Pagkatapos sa Araw ng 
Pagkabuhay kayo ay magtatatwa sa bawa't isa 
at masusuklam sa bawa't isa, at ang inyong 
pamalagian ay magiging ang Apoy, at kayo ay 
hindi magkakaroon ng mga katulong. 


26. At si Lot ay naniwala sa Kanya at 
nagsabi: O! ako ay isang takas patungo sa 
aking Panginoon. O! Siya, Siya lamang, ay 
ang Makapangyarihan, ang Paham. 


27. At Kami ay nagkaloob sa kanya 
(Abraham) kay Isaak at Hakob, at Kami ay 
nagtaguyod ng Pagpropropeta at ng Kasulatan 
sa kanyang binhi, at Kami ay nagbigay sa 
kanya ng kanyang gantimpala sa daigdig, at 
O! sa Kabilangbuhay siya talaga ay sa mga 
matuwid. 


28. At si Lot! (Alalahanin) nang siya ay 
nagsabi sa kanyang katao: O! kayo ay 
gumawa ng kalaswaang tulad sa walang 
nilikhang gumawa bago sa inyo. 


29. Kayo ba talaga ay pumunta sa mga 
tao, at kayo ay pumutol ng daan (para sa mga 
naglalakbay), at kayo ay gumawa ng 
nakasusuklam sa inyong mga pakikipagtagpo? 
Nguni't ang sagot ng kanyang katao ay sila 
lamang ay nagsabi: Dalhin ang wakas ni Allah 
sa amin kung ikaw ay isang tagasabi ng 
katotohanan! 


30. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Bigyan ako ng tagumpay sa ibabaw ng 
kataong gumawa ng kasamaan. 


31. At nang ang Aming mga mensahero ay 
nagdala kay Abraham ng mabuting balita, sila 
ay nagsabi: O! kami ay malapit nang 
magwasak sa mga tao ng kabayanang iyan, 
sapagka't ang mga tao nito ay mga gumagawa 
ng mali. 


32. Siya ay nagsabi: O! si Lot ay naroon. 
Sila ay nagsabi: Kami ay pinakanakababatid 


kung sino ang naroon. Kami ay magliligtas sa 
kanya at sa kanyang kasambahay, lahat 
maliban sa kanyang asawang babae, na nasa 
mga yaong nagpaiwan. 


33. At nang ang Aming mga mensahero ay 
dumating kay Lot, siya ay nagulo sa kanilang 
kadahilanan, sapagka't siya ay hindi 
makapagtatanggol sa kanila: nguni't sila ay 
nagsabi: Huwag mangamba, o mahapis! O! 
kami ay magliligtas sa iyo at sa iyong 
kasambahay, (lahat) maliban sa iyong 
asawang babae, na nasa mga yaong 
nagpaiwan. 


34. O! kami ay malapit nang magdalang 
pababa sa katao ng kabayanang ito ng isang 
ngitngit galing sa langit sapagka't sila ay mga 
nabubuhay sa masama. 


35. At talagang diyan Kami ay nag-iwan ng 
isang maliwanag na tanda para sa mga taong 
may kaisipan. 


36. At sa Midian Kami ay nagpadala kay 
Suyeb, ang kanilang kapatid na lalaki. Siya ay 
nagsabi: O aking mga tao! Paglingkuran si 
Allah, at tumingin sa harapan sa Huling Araw, 
at huwag gumawa ng masama, gumagawa ng 
kasamaan, sa daigdig. 


37. Nguni't sila ay nagtatwa sa kanya, at 
ang kinatatakutang lindol ay kumuha sa kanila, 
at ang umaga ay nakatagpo sa kanilang 
nakadapang tungo sa kanilang lugar na 
pinamamalagian. 


38. At (ang mga lipi ng) Aad at Tamud! 
(Ang kanilang kapalaran) ay hayag sa inyo sa 
kanilang (wasak at pinag-iwanang) mga 


287 


pinamamalagian. Si Satanas ay gumawa sa 
kanilang mga gawang parang makatarungan 
sa kanila at sa gayon ay nag-alis sa kanila sa 
Landas, bagama't sila ay matinding mga 
nagmamatyag. 


39. At si Kora, ang Parao, at si Haman! Si 
Moses ay dumating sa kanilang may 
maliwanag na mga patunay (ng nasasakupan 
ni Allah), nguni't sila ay mayabang sa lupain. 
At sila ay hindi mga nagwagi (sa larangan). 


40. Kaya Aming kinuha ang bawa't isa sa 
kanyang kasalanan, sa kanila ay siyang Kami 
ay nagpadala ng isang malakas na bagyo, at 
sa kanila ay siyang inabutan ng (Nakahihindik 
na) Tawag, at sa kanila ay siyang Aming 
ginawa ang lupang lumulon, at sa kanila ay 
siyang Aming nilunod. Hindi para kay Allah 
ang gumawa ng mali sa kanila, nguni't sila ay 
gumawa ng mali sa kanilang mga sarili. 


41. Ang katulad ng mga yaong pumili ng 
ibang mga tagatangkilik kaysa kay Allah ay 
katulad ng gagamba nang ito ay kumuha sa 
sarili nito ng isang bahay, at O! ang 
pinakamarupok sa lahat ng mga bahay ay ang 
bahay ng gagamba, kung kanila lamang alam. 


42. O! si Allah ay alam kung anong bagay 
ang kanilang isinaalang-alang sa halip na sa 
Kanya. Siya ay ang Makapangyarihan, ang 
Paham. 


43. Para sa mga yaong kahalintulad, Kami 
ay naghambing sa kanila para sa 
sangkatauhan, nguni't walang hahawak ng 
kanilang ibig sabihin maliban sa paham. 


288 


44. Si Allah ay lumikha ng mga langit at ng 
lupang may katotohanan. O! sa loob noon 
talaga ay isang kababalaghan para sa mga 
naniniwala. 


45. Bigkasin iyang ibinigay na may sigla sa 
iyo sa Kasulatan at magtaguyod ng 
pagsamba. O! ang pagsamba ay 
nangangalaga laban sa kalaswaan at walang 
katarungang mga gawa, nguni't talagang ang 
pag-alaala kay Allah ay higit na mahalaga. At 
si Allah ay alam ang anong inyong ginagawa. 


46. At huwag makipagtalo sa mga Tao ng 
Kasulatan maliban kung ito ay maging sa 
(isang landas na) higit na mabuti, maliban sa 
ganyan sa kanilang gumagawa ng mali, at 
sabihin: Kami ay naniniwala diyan sa isiniwalat 
sa amin at isiniwalat sa inyo, ang aming 
Maykapal at ang inyong Maykapal ay Isa, at sa 
Kanya kami ay sumuko. 


47. Sa katulad na pamamaraan Kami ay 
nagsiwalat sa iyo ng Kasulatan, at ang mga 
yaong Aming binigyan ng Kasulatan sa unang 
panahon ay maniniwala sa loob noon, at sa 
mga ito, may ilang naniniwala sa loob noon. At 
walang nagtatwa sa Aming mga isiniwalat 
maliban sa mga hindi naniniwala. 


48. At ikaw (O Muhamad) ay hindi isang 
tagabasa ng anumang kasulatan bago dito, o 
ikaw ay sumulat nito sa pamamagitan ng iyong 
kanang kamay, sapagka't sa gayon maaaring 
ang mga yaon ay mag-alinlangan, na 
sumunod sa kasinungalingan. 


49. Nguni't ito ay maliwanag na mga 
isiniwalat sa mga puso ng mga yaong binigyan 
ng kaalaman, at walang nagtatwa sa aming 


mga isiniwalat maliban sa mga gumagawa ng 
mali. 


50. At sila ay nagsabi: Bakit hindi mga 
kababalaghan ang ipinadalang pababa sa 
kanya galing sa kanyang Panginoon? Sabihin: 
Ang mga kababalaghan ay kay Allah lamang, 
at ako ay isa lamang pantay na 
tagapagbabala. 


51. Hindi ba sapat para sa kanilang Kami 
ay nagpadalang pababa sa iyo ng Kasulatang 
binasa sa kanila? O! sa loob nito talaga ay 
awa, at isang paalaala para sa kataong 
naniniwala. 


52. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Si 
Allah ay sapat bilang saksi sa pagitan ko at sa 
inyo. Kanyang alam ang anumang nasa mga 
langit at sa lupa. At ang mga yaong naniniwala 
sa kasinungalingan at hindi naniniwala kay 
Allah, sila itong mga talunan. 


53. Sila ay nag-utos sa iyong magmadali 
sa wakas (ni Allah). At kung ang isang wakas 
ay hindi pa naitatakda, ang wakas ay talagang 
darating sa kanila (bago ngayon). At talagang 
ito ay darating sa kanilang bigla habang sila ay 
hindi nakararamdam. 


54. Sila ay nag-utos sa iyong magmadali 
sa wakas, samantalang O! ang Impiyerno 
talaga ay papalibot sa mga hindi naniniwala! — 


55. Sa araw nang ang wakas ay tatalo sa 
kanila galing sa ibabaw nila at galing sa ilalim 
ng kanilang mga paa, at Siya ay magsasabi: 
Tikman ang anong inyo dating ginagawa. 


56. O Aking mga naniniwalang 
tagapaglingkod! O! ang Aking lupa ay 
malawak. Kung gayon Ako lamang ang 
paglingkuran. 


57. Bawa't kaluluwa ay titikim ng 
kamatayan. Pagkatapos sa Amin kayo ay 
ibabalik. 


58. Ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, sila talaga 
ay Aming patatahanin sa matayog na mga 
pamalagian ng Harding ang ilalim ay mga ilog 
na dumadaloy. Doon sila ay matiwasay na 
mamamalagi. Gaanong katamis ang 
gantimpala ng mga naghirap, 


59. Na nagpakasakit, at naglagay ng 
kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon! 


60. At gaanong karaming isang nilikha ang 
hindi nagbata ng kanilang sariling laang 
pangkinabukasan? Si Allah ay naglaan ng 
pangkinabukasan para dito at para sa inyo. 
Siya ay ang Tagarinig, ang Tagaalam. 


61. At kung ikaw ay magtatanong sa 
kanila: Sinong lumikha ng mga langit at ng 
lupa, at naglagay ng hangganan sa araw at sa 
buwan (sa kanilang takdang mga gawa)? sila 
ay magsasabi: Si Allah. Paano sa gayon sila 
pumihit palayo? 


62. Si Allah ay gumawa sa laang 
pangkinabukasang malawak para sa Kanyang 
ibig sa Kanyang mga tagapaglingkod, at 
nagpakipot nito (para sa Kanyang ibig). O! si 
Allah ay Nakababatid ng lahat ng mga bagay. 


289 


63. At kung ikaw ay magtatanong sa 
kanila: Sinong gumawang ang ulan ay 
dumating pababa galing sa langit, at kasama 
doon ay bumuhay sa lupa matapos ang 
kamatayan nito? sila talaga ay magsasabi: Si 
Allah. Sabihin: Papuri ay maging kay Allah! 
Nguni't karamihan sa kanila ay walang pag- 
iisip. 


64. Itong buhay sa daigdig ay isa lamang 
pampalipas ng oras at isang laro. O! ang 
Tahanan ng Kabilangbuhay - iyan talaga ay 
ang Buhay, kung kanila lamang alam. 


65. At nang sila ay sumakay sa mga 
sasakyangdagat, sila ay dumalangin kay Allah, 
gumagawa sa kanilang pananalig na dalisay 
para sa Kanya lamang, nguni't nang Siya ay 
nagdala sa kanilang ligtas sa lupain, masdan! 
sila ay naghambing ng mga katambal (Niya), 


66. Upang sila ay hindi makapaniwala 
diyan sa Aming ibinigay sa kanila, at sila ay 
makakuha ng kanilang kaluwagan. Nguni't sila 
ay darating sa pagkaalam. 


67. Hindi ba nila nakitang Kami ay 
nagtakda ng isang pinagpalang lugar na 
malaya (sa dahas), habang ang sangkatauhan 
ay dinarambong sa lahat ng kapaligiran nila? 
Sila ba sa gayon ay naniniwala sa 
kasinungalingan at hindi naniniwala sa biyaya 
ni Allah? 


68. Sinong gumawa ng higit na malaking 
kamalian kaysa kanyang tumuklas ng isang 
kasinungalingan tungkol kay Allah, o nagtatwa 
ng katotohanan nang ito ay dumating sa 
kanya? Wala bang isang tahanan sa 
Impiyerno para sa mga hindi naniniwala? 


290 


69. Para sa mga yaong nagsumikap sa 
Amin, Kami talaga ay pumatnubay sa kanila sa 
Aming mga landas, at O! si Allah ay sa mga 
yaong gumagawa ng tama. 


SURA XXX 
ANG MGA ROMANO 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip. Lam. Mim. 


2. Ang mga Romano ay natalo, 


3. Sa higit na malapit na lupain, at sila, 
matapos ang kanilang pagkatalo, ay magiging 
mapagwagi - 


4. Sa loob ng kaunting mga taon - Kay 
Allah ay ang pag-uutos sa unang kalagayan at 
sa sumunod - at sa araw na iyan ang mga 
naniniwala ay magdiriwang - 


5. Sa tulong ni Allah sa pagwawagi. Siya 
ay tumulong sa pagwawagi sa Kanyang ibig. 
Siya ay ang Makapangyarihan, ang Maawain. 


6. Ito ay isang pangako ni Allah. Si Allah 
ay hindi bumigo sa Kanyang pangako, nguni't 
karamihan sa sangkatauhan ay hindi 
nakaaalam. 


7. Sila ay alam lamang ang ilang pakita ng 
buhay sa daigdig, at walang pansin sa 
Kabilangbuhay. 


8. Hindi ba sila nag-isip sa kanilang mga 
sarili? Si Allah ay hindi lumikha ng mga langit 
at lupa, at niyang nasa pagitan nila, maliban 
sa may katotohanan at para sa isang wakas 
na may patutunguhan. Nguni't sa katunayan 
ang marami sa sangkatauhan ay mga hindi 
naniniwala sa pakikipagtagpo sa kanilang 
Panginoon. 


9. Hindi ba sila nakapaglakbay sa lupain at 
nakakita ng kalikasan ng kinalabasan para sa 
mga yaong nauna sa kanila? Sila ay higit na 
malakas kaysa mga ito sa kapangyarihan, at 
sila ay humukay sa lupa at nagtayo dito ng 
higit na marami kaysa mga itinayo ng mga ito. 
Mga mensahero sa kanilang sarili ay dumating 
sa kanilang may maliwanag na mga katibayan 
(ng Nasasakupan ni Allah). Talagang si Allah 
ay hindi gumawa ng mali sa kanila, nguni't sila 
ay gumawa ng mali sa kanilang mga sarili. 


10. Pagkatapos ang kasamaan ay ang 
kinalabasan ng mga yaong nakipagkasundo 
sa kasamaan, sapagka't sila ay nagtatwa sa 
mga isiniwalat ni Allah at gumawa ng isang 
pangungutya sa mga ito. 


11. Si Allah ay gumawa ng nilikha, 
pagkatapos Siya ay gumawang muli nito, 
pagkatapos sa Kanya kayo ay ibabalik. 


12. At sa araw nang ang Oras ay tumaas, 
ang hindi matuwid ay maghihinagpis. 


13. Walang makikipamagitan para sa 
kanila sa mga yaong kanilang ginawang 


kapantay ni Allah. At sila ay tatanggi sa 
kanilang mga katambal (na kanilang 
inihambing sa Kanya). 


14. Sa araw nang ang Oras ay dumating, 
sa araw na iyan, sila ay paghihiwalayin. 


15. Para sa mga yaong naniwala at 
gumawa ng mabuting mga gawa, sila ay 
gagawing masaya sa isang Hardin. 


16. Nguni't para sa mga yaong hindi 
naniwala at nagtatwa sa Aming mga isiniwalat, 
at nagtatwa sa pakikipagtagpo sa 
Kabilangbuhay, ang ganyan ay dadalhin sa 
wakas. 


17. Kaya papuri ay maging kay Allah nang 
kayo ay pumasok sa gabi at nang kayo ay 
pumasok sa umaga - 


18. Maging Kanya ang papuri sa mga 
langit at sa lupa! - at sa pagbaba ng araw at 
sa katanghalian. 


19. Siya ay nagdala sa pangmasid ng 
nabubuhay galing sa patay, at Siya ay nagdala 
sa pangmasid ng patay galing sa nabubuhay, 
at Siya ay bumuhay sa lupa matapos ang 
kamatayan nito. At tulad sa gayon, kayo ay 
dadalhin sa pangmasid. 


20. At sa Kanyang mga tanda ay ito: Siya 
ay lumikha sa inyo sa alabok, at masdan 
kayong mga sangkatauhan, nakahanay na 
malawak! 


291 


21. At sa Kanyang mga tanda ay ito: Siya 
ay lumikha para sa inyo ng mga kasamang 
katulong galing sa inyong mga sarili upang 
kayo ay makatagpo ng pahinga sa kanila, at 
Siya ay nag-utos sa pagitan ninyo ng 
pagmamahal at awa. O! sa loob nito talaga ay 
mga kababalaghan para sa kataong nag-iisip. 


22. At sa Kanyang mga tanda ay ang 
paglikha ng mga langit at ng lupa, at ang 
kaibahan ng inyong mga wika at mga kulay. O! 
sa loob nito talaga ay mga kababalaghan para 
sa mga tao ng kaalaman. 


23. At sa Kanyang mga tanda ay ang 
inyong pag-idlip sa gabi at sa araw, at ang 
inyong paghahanap ng Kanyang biyaya. O! sa 
loob nito talaga ay mga kababalaghan para sa 
kataong pumapansin. 


24. At sa Kanyang mga tanda ay ito: Siya 
ay nagpakita sa inyo ng kidlat para sa isang 
takot at para sa isang pag-asa, at 
nagpadalang pababa ng ulan galing sa langit, 
at sa pamamagitan noon ay nagpadali sa lupa 
matapos ang kanyang kamatayan. O! sa loob 
nito talaga ay mga kababalaghan para sa 
kataong nakauunawa. 


25. At sa Kanyang mga tanda ay ito: Ang 
mga langit at ang lupa ay tumayong matatag 
sa Kanyang utos, at pagkatapos, nang Siya ay 
tumawag sa inyo, O! galing sa lupa kayo ay 
lumitaw. 


26. Sa Kanya ay ang pagmamay-ari ng 
anumang nabubuhay sa mga langit at sa lupa. 
Lahat ay masunurin sa Kanya. 


292 


27. Siya itong gumawa ng paglikha, 
pagkatapos ay gumawang muli nito, at ito ay 
higit na madali para sa Kanya. Kanya ay ang 
pinakadakilang katularan sa mga langit at sa 
lupa. Siya ay ang Makapangyarihan, ang 
Paham. 


28. Siya ay naghambing para sa inyo ng 
isang katulad ng inyong mga sarili. Kayo ba ay 
mayroon, galing sa mga yaong pag-aari ng 
inyong mga kanang kamay, na mga katambal 
sa kayamanang Aming ipinagkaloob sa inyo, 
na kapantay sa inyo tungkol doon, sa gayon 
kayo ay nangamba sa kanila tulad sa kayo ay 
nangamba sa bawa't isa (na kayo ay 
naghambing sa Amin ng mga katambal galing 
diyan sa Aming nilikha)? Sa gayon Aming 
itinanghal ang mga isiniwalat para sa mga 
taong may pag-iisip, 


29. Hindi, nguni't ang mga yaong gumawa 
ng mali ay sumunod sa kanilang sariling mga 
kalaswaang walang kaalaman. Sinong kayang 
pumatnubay sa kanyang ipinadala ni Allah sa 
pagkaligaw? Para sa ganyan ay walang mga 
katulong. 


30. Kaya itakda ang iyong layunin (O 
Muhamad) para sa pagsamba bilang isang 
lalaking sa kalikasan ay nakatayong tuwid - 
ang kalikasan (na hinirang) ni Allah, na dito 
Siya ay lumikha ng tao. Walang pagpapalit (ng 
mga kautusan) ng nilikha ni Allah. Iyan ay ang 
wastong pagsamba, nguni't karamihan sa mga 
tao ay hindi nakaaalam. 


31. Pumihit kang pabalik na nagsisisi sa 
Kanya (lamang), at mag-ingat sa iyong 
tungkulin sa Kanya, at magtaguyod ng 
pagsamba, at huwag maging sa mga yaong 
naghambing ng mga katambal (sa Kanya): 


32. Sa mga yaong naghiwalay ng kanilang 
pagsamba at naging mga makasalanan sa 
paghihiwalay ng pagsamba, bawa't lupon ng 
pagsamba ay nagpapataas sa mga kautusan 
nito. 


33. At nang ang sakit ay sumalang sa mga 
tao, sila ay tumawag sa kanilang Panginoon, 
pumipihit sa Kanya sa pagsisisi, pagkatapos, 
nang kanilang matikman ang Kanyang awa, 
masdan! Ang ilan sa kanila ay naghambing ng 
mga katambal sa kanilang Panginoon, 


34. Upang hindi maniwala diyan sa Aming 
ibinigay sa kanila. (Sa ganyan ay sinabi): 
Magtamasa ang inyong mga sarili sa 
sumandali, nguni't kayo ay darating sa 
pagkaalam. 


35. O Kami ba ay nagsiwalat sa kanila ng 
alinmang panagutang nagwika niyang kanilang 
inihambing sa Kanya? 


36. At nang Aming ginawang ang 
sangkatauhan ay tumikim ng awa, sila ay 
nagsaya sa loob noon; nguni't kung ang isang 
masamang bagay ay mahulog sa kanila bilang 
kinalabasan ng kanilang sariling mga gawa, O! 
sila ay nasa hinagpis! 


37. Hindi nila nakitang si Allah ay 
nagpalaki ng laang pangkinabukasan para sa 
Kanyang ibig, at nagpakipot (nito para sa 
Kanyang ibig). O! sa loob nito talaga ay mga 
kababalaghan para sa kataong naniniwala. 


38. Kaya ibigay ang nararapat sa kaanak, 
at sa nangangailangan, at sa manlalakbay. 
lyan ay pinakamagaling para sa mga yaong 


naghanap ng kapasiyahan ni Allah. At ang 
ganyan ay silang matagumpay. 


39. Iyang inyong ibinigay sa labis na 
pagpapatubo, upang ito ay dumami sa pag- 
aari ng (ibang) mga tao, ay walang dagdag 
kay Allah, nguni't iyang inyong ibinigay sa 
kawanggawa, naghahanap ng kapasiyahan ni 
Allah, ay dumarami ng maraming tiklop. 


40. Si Allah ay Siyang lumikha sa inyo at 
pagkatapos ay umalalay sa inyo, pagkatapos 
ay gumawa sa inyong mamatay, pagkatapos 
ay nagbigay ng buhay sa inyong muli. 
Mayroon bang alinman sa inyong (tinatawag 
na) mga katambal (ni Allah) na gumawa kahi't 
kaunti niyan? Pinuri at itinaas Siya sa ibabaw 
ng anong inyong inihambing (sa Kanya)! 


41. Kasamaan ay lumabas sa lupain at 
karagatan dahil sa (kasamaang) ginawa ng 
mga kamay ng mga tao, upang Kanyang 
maaaring magawa silang tumikim ng isang 
bahagi niyang kanilang ginawa, upang sila ay 
makabalik. 


42. Sabihin (O Muhamad, sa mga hindi 
naniniwala): Maglakbay sa lupain, at tingnan 
ang kalikasan ng kinalabasan para sa mga 
yaong nauna sa inyo! Karamihan sa kanila ay 
mga naniniwala sa huwad. 


43. Kaya itakda ang iyong layuning buo 
ang kalooban para sa wastong pagsamba, 
bago ang hindi maiwasang araw ay dumating 
galing kay Allah. Sa araw na iyan, ang 
sangkatauhan ay hahatiin - 


44. Sinumang hindi naniniwala ay 
kailangang magbata (sa gayon) ng mga 


293 


kinalabasan ng kanyang hindi paniniwala, 
samantalang ang mga yaong gumawa ng 
matuwid ay gumagawa ng laang 
pangkinabukasan para sa kanilang mga sarili 


45. Upang Siya ay makapaggantimpala 
galing sa Kanyang biyaya sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawa. O! hindi Niya mahal ang mga hindi 
naniniwala (sa Kanyang batayan). 


46. At sa Kanyang mga tanda ay ito: Siya 
ay nagpadala ng tagahatid na mga hangin 
upang gumawa sa inyong tumikim ng Kanyang 
awa, at upang ang mga sasakyangdagat ay 
makapaglayag sa Kanyang kautusan, at 
upang kayo ay makahanap ng Kanyang 
pagtangkilik, at upang sana kayo ay maging 
mapagpasalamat. 


47. Talagang Kami ay nagpadala bago sa 
iyo (Muhamad) ng mga mensahero sa 
kanilang sariling katao. Sila ay nagdala sa 
kanila ng maliwanag na mga katibayan (ng 
Nasasakupan ni Allah). Pagkatapos Kami ay 
kumuha ng paghihiganti sa mga yaong may 
kasalanan (tungkol sa kanila). Ang tumulong 
sa mga naniniwala ay katungkulan Namin. 


48. Si Allah ay Siyang nagpadala ng mga 
hangin upang sila ay makapagtaas ng mga 
ulap, at naglatag sa kanila sa langit bilang 
kasiyahan sa Kanya, at gumawa sa kanilang 
mahati at nakita mo ang ulang bumagsak 
galing sa loob nila. At nang Kanyang gawin 
itong mahulog sa Kanyang ibig sa Kanyang 
mga tagapaglingkod, O! sila ay nagsaya, 


294 


49. Bagama't bago iyan, kahi't bago ito 
ipinadalang pababa sa kanila, sila ay nasa 
pighati. 


50. Tingnan, sa gayon, sa mga tatak ng 
awa ni Allah (sa nilikha): paanong Siya ay 
nagpadali sa lupa matapos ang kanyang 
kamatayan. O! Siya talaga ay ang 
Tagapagmadali ng Patay, at Siya ay Kayang 
gumawa ng lahat ng mga bagay. 


51. At kung Kami ay nagpadala ng isang 
hangin at kanilang napagmasdan itong dilaw, 
sila talaga ay magtutuloy pa rin sa kanilang 
hindi paniniwala. 


52. Sapagka't talagang ikaw (Muhamad) 
ay hindi makagagawa sa patay na makinig, o 
ikaw ay makagagawa sa binging makarinig ng 
tawag nang sila ay pumihit upang tumakas. 


53. O ikaw ay makapagpapatnubay sa 
bulag palabas ng kanilang kamalian. Ikaw ay 
makagagawang makarinig ang wala maliban 
sa mga yaong naniniwala sa Aming mga 
isiniwalat upang sila ay sumuko (sa Kanya). 


54. Si Allah ay Siyang humubog sa inyo 
galing sa kahinaan, pagkatapos ay nagtakda 
matapos ang kahinaan ng lakas, pagkatapos, 
matapos ang lakas, ay nagtakda ng kahinaan 
at kulay abong buhok. Kanyang nilikha ang 
anong Kanyang ibig. Siya ay ang Tagaalam, 
ang Makapangyarihan. 


55. At sa araw nang ang Oras ay itatakda, 
ang mga may kasalanan ay manunumpang 
sila ay naghintay lamang ng isang oras - sa 
gayon sila ay palaging pinipihit palayo. 


56. Nguni't ang mga yaong ang kaalaman 
at paniniwala ay ibinigay, ay magsasabi: Ang 
katotohanan, kayo ay naghintay, sa utos ni 
Allah, hanggang sa Araw ng Pagkabuhay, at 
ito ay ang Araw ng Pagkabuhay, nguni't kayo 
ay hindi nakaaalam. 


57. Sa araw na iyan, ang kanilang mga 
paumanhin ay hindi magbibigay ng 
pakinabang sa mga yaong gumawa ng hindi 
makatarungan, o sila ay papayagang gumawa 
ng mga pagbabago. 


58. Talagang Kami ay naghambing para 
sa sangkatauhan sa Kuran ng lahat ng uri ng 
mga katulad, at talagang kung ikaw ay 
dumating sa kanilang may isang 
kababalaghan, ang mga yaong hindi 
naniniwala ay talagang bubulalas: Kayo talaga 
ay mga nagsasalamangka lamang! 


59. Sa gayon si Allah ay nagpinid ng mga 
puso ng mga yaong hindi nakaaalam. 


60. Kaya magkaroon ng tiyaga (O 
Muhamad)! Ang pangako ni Allah ay ang 
talagang katotohanan, at huwag pabayaan 
ang mga yaong walang katiyakang gumawa sa 
iyong maging walang tiyaga. 


SURA XXXI 
LUKMAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip. Lam. Mim. 


2. Ang mga ito ay mga isiniwalat sa 
matalinong Kasulatan, 


3. Isang batayan at isang awa para sa 
mabuti, 


4. Ang mga yaong nagtaguyod ng 
pagsamba at nagbayad ng nararapat sa 
mahirap at may katiyakang pananalig sa 
Kabilangbuhay. 


5. Ang ganyan ay may batayan galing sa 
kanilang Panginoon. Ang ganyan ay ang 
matagumpay. 


6. At sa sangkatauhan ay siyang 
nagbayad para sa pampalipas lamang ng oras 
ng pakikipag-usap, upang siya ay 
makapagligaw galing sa landas ni Allah ng 
walang kaalaman, at makagawa ditong bagay 
ng pangungutya. Para sa ganyan ay may 
isang nakahihiyang wakas. 


7. At nang ang Aming mga isiniwalat ay 
binigkas sa kanya, siya ay pumihit palayo sa 
kanyang kayabangang parang siya ay hindi 
nakarinig sa mga ito, parang may isang 
pagkabingi sa kanyang mga tenga. Kaya 
magbigay sa kanya ng mga pambungad ng 
isang masakit na wakas. 


8. O! ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, para sa 
kanila ay mga hardin ng kasiyahan, 


295 


9. Sa loob noon sila ay mamamalagi. Ito 
ay isang pangako ni Allah sa katotohanan. 
Siya ay ang Makapangyarihan, ang Paham. 


10. Siya ay lumikha ng mga langit na 
walang mga patungang inyong makikita, at 
nagtapon sa lupa ng matatag na mga 
bulubundukin, sa gayon ito ay hindi umugang 
kasama ninyo, at Siya ay nagkalat sa loob 
noon ng lahat ng uri ng mga hayop. At Kami 
ay nagpadalang pababa ng ulan galing sa 
langit, at Kami ay gumawang (ang mga 
halaman ng) bawa't mabuting uri ay tumubo sa 
loob noon. 


11. Ito ay ang Nilikha ni Allah. Ngayon 
ipakita sa akin iyang nilikha ng mga yaong 
(inyong sinamba) bukod sa Kanya. Hindi, 
nguni't ang mga gumagawa ng mali ay nasa 
kamaliang hayagan! 


12. At talagang Kami ay nagbigay kay 
Lukman ng katalinuhan, nagsasabi: Magbigay 
ng pasasalamat kay Allah, at sinumang 
magbigay ng pasasalamat, siya ay nagbigay 
ng pasasalamat para sa (kabutihan ng) 
kanyang kaluluwa. At sinumang umayaw - O! 
si Allah ay Walang Takda, May-ari ng Papuri. 


13. At (alalahanin) nang si Lukman ay 
nagsabi sa kanyang anak na lalaki, nang siya 
ay nagpapayo sa kanya: O aking mahal na 
anak na lalaki! Maghambing ng walang mga 
katambal kay Allah. O! ang maghambing ng 
mga katambal (sa Kanya) ay isang 
napakalaking kamalian - 


14. At Kami ay humimok sa tao (na 
magpakabuti) tungkol sa kanyang mga 
magulang - Ang kanyang ina ay nagbata sa 
kanya sa kahinaan at kahinaan, at ang 


296 


pagpapalaki sa kanya sa kahinaan ay sa 
dalawang taon - Magbigay ng pasasalamat sa 
Akin at sa iyong mga magulang. Sa Akin ay 
ang paglalakbay. 


15. Nguni't kung sila ay magsumikap sa 
iyong gumawa sa iyong maghambing sa Akin 
bilang katambal niyang ikaw ay walang 
kaalaman, sa gayon huwag silang sundin. 
Makisama sa kanila sa daigdig na may 
kabaitan, at sundin ang landas nng mga yaong 
bumalik sa Akin sa pagmamahal. Pagkatapos 
sa Akin ay magiging ang inyong pagbabalik, at 
Ako ay magsasabi sa inyo ng anong dati 
ninyong ginagawa - 


16. O aking mahal na anak na lalaki! O! 
bagama't ito ay timbang lamang ng isang butil 
ng binhi ng mustasa, at bagama't ito ay nasa 
isang bato, o nasa mga langit, o nasa lupa, si 
Allah ay magdadala nito sa pangmasid. O! si 
Allah ay Maselan, Nakababatid. 


17. O aking mahal na anak na lalaki! 
Magtaguyod ng pagsamba at humimok ng 
kabaitan at magbawal sa walang 
pagkamakatarungan, at magpakasakit sa 
anumang maaaring bumagsak sa iyo. O! iyan 
ay sa matatag na puso ng mga bagay. 


18. Huwag pihitin ang iyong pisngi sa 
ngitngit patungo sa katao, o lumakad na may 
kapangahasan sa lupain. O! si Allah ay hindi 
mahal ang bawa't mayabang na mapagmalaki. 


19. Maging mahinhin sa iyong pagtayo at 
mapakumbaba ang iyong tinig. O! ang 
pinakamarahas sa lahat ng mga tinig ay ang 
tinig ng asno. 


20. Hindi ba ninyo nakita kung paanong 
ginawa ni Allah na magamit ninyo ang 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa, at magpadala sa inyo ng Kanyang mga 
tulong sa kapwa labas at loob? Subali't sa 
sangkatauhan ay silang nakipagtalo tungkol 
kay Allah, walang kaalaman o batayan o isang 
Kasulatang nagbibigay ng liwanag. 


21. At kung sabihin sa kanila: Sundin iyang 
isiniwalat ni Allah, sila ay nagsasabi: Hindi, 
sumusunod lamang kami diyang sa loob noon 
ay aming natagpuan ang aming mga ama. 
Ano! Kahi't na ang demonyo ay nag-aanyaya 
sa kanilang patungo sa wakas ng apoy? 


22. Sinumang sumuko sa kanyang layunin 
kay Allah habang gumagawa ng mabuti, siya 
talaga ay humawak ng mahigpit na 
pagkakahawak. Kay Allah ay ang pagmamay- 
ari ng kinalabasan ng lahat ng mga bagay. 


23. At sinumang hindi naniniwala, huwag 
pabayaang ang kanyang hindi paniniwala ay 
makasakit sa iyo (O Muhamad). Sa amin ay 
ang kanilang pagbabalik, at Kami ay 
magsasabi sa kanila ng anong kanilang 
ginawa. O! si Allah ay Nakababatid ng anong 
nasa mga puso (ng mga tao). 


24. Kami ay nagbigay sa kanila ng 
ginhawa sa isang sandali, at pagkatapos Kami 
ay magtataboy sa kanila sa mabigat na wakas. 


25. Kung ikaw ay magtanong sa kanila: 
Sinong lumikha ng mga langit at ng lupa? sila 
ay sasagot: Si Allah. Sabihin: Papuri ay 
maging kay Allah! Nguni't karamihan sa kanila 
ay hindi nakaaalam. 


26. Kay Allah ay ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at sa lupa. O! si 
Allah, Siya ay ang Walang Takda, ang May-ari 
ng Papuri. 


27. At kung ang lahat ng mga 
punongkahoy sa lupa ay mga panulat, at ang 
dagat, may pito pang mga karagatang tutulong 
dito, (ay tinta), ang mga salita ni Allah ay hindi 
mauubos. O! si Allah ay Makapangyarihan, 
Paham. 


28. Ang inyong paglikha at ang inyong 
pagtayo (galing sa pagkamatay) ay tulad 
lamang sa (paglikha at pagtatayo ng) isang 
mag-isang kaluluwa. O! si Allah ay Tagarinig, 
Tagaalam. 


29. Hindi mo ba nakita kung paanong 
ginawa ni Allah na ang gabi ay dumaang 
maging araw at ginawang ang araw ay 
dumaang maging gabi, at sumupil ng araw at 
ng buwan (upang gumawa ng kanilang gawa), 
bawa't isa ay tumatakbo patungo sa isang 
takdang tapos, at si Allah ay Pinag-alaman ng 
anong inyong ginagawa? 


30. Iyan (ay ganyan) sapagka't si Allah, 
Siya ay ang Totoo, at iyang kanilang tinawag 
bukod sa Kanya ay ang Mali, at sapagka't si 
Allah, Siya ay ang Katangitangi, ang Dakila. 


31. Hindi mo ba nakita kung paanong ang 
mga sasakyangdagat ay lumakad sa dagat sa 
biyaya ni Allah, upang Kanyang maipakita sa 
inyo ang Kanyang mga kababalaghan? O! sa 
loob noon talaga ay mga kababalaghan para 
sa bawa't matatag, mapagpasalamat (na 
puso). 


297 


32. At kung ang isang alon ay 
tumalukbong sa kanilang tulad sa mga 
panaklob, sila ay tumawag kay Allah, 
gumagawa sa kanilang pananalig na dalisay 
para sa Kanya lamang. Nguni't nang Kanyang 
dalhin silang ligtas sa lupain, ang ilan sa kanila 
ay gumawa ng kasunduan. Walang nagtatwa 
ng Aming mga tanda maliban sa bawa't taksil 
na walang utang na loob. 


33. O sangkatauhan! Tuparin ang inyong 
tungkulin sa inyong Panginoon at matakot sa 
isang Araw nang ang magulang ay hindi 
kayang gumamit ng mga anak kahi't kaunti, o 
ang anak ay gumamit ng magulang. O! ang 
pangako ni Allah ay ang talagang 
katotohanan. Huwag pabayaang ang buhay sa 
daigdig ay gumanyak sa inyo, o pabayaang 
ang mapagkunwari ay gumanyak sa inyo, 
tungkol kay Allah. 


34. O! si Allah! Kasama Niya ay ang 
kaalaman ng Oras. Siya ay nagpadalang 
pababa ng ulan, at nakaaalam niyang nasa 
mga sinapupunan. Walang kaluluwang 
nakaaalam ng anong kikitain nito sa 
kinabukasan, at walang kaluluwang 
nakaaalam kung saang lupain ito mamamatay, 
O! si Allah ay Tagaalam, Nakababatid. 


SURA XXXII 
ANG PAGDAPANG NAKATUNGO 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Alip. Lam. Mim. 


298 


2. Ang pagsisiwalat ng Kasulatang doon 
ay walang pag-aalinlangan, - galing sa 
Panginoon ng mga Daigdig. 


3. O sila ay nagsabi: Siya ba ang tumuklas 
nito? Hindi, nguni't ito ay ang Katotohanan 
galing sa iyong Panginoon, upang ikaw ay 
makapagbabala sa isang kataong walang 
tagapagbabalang dumating bago sa iyo, 
upang sana sila ay makalakad ng tuwid. 


4. Si Allah itong lumikha ng mga langit at 
ng lupa, at niyang nasa pagitan nila, sa anim 
na Araw. Pagkatapos Siya ay lumuklok sa 
trono. Kayo ay wala, bukod sa Kanya, na 
isang kaibigang tagapagtanggol o 
tagapamagitan. Kayo ba sa gayon ay hindi 
makaalaala? 


5. Siya ay nagpadala ng kautusan galing 
sa langit patungo sa lupa; pagkatapos ito ay 
umakyat sa Kanya sa isang Araw, doon ang 
sukat ay isang libong taon niyang inyong 
tinanto. 


6. Ang ganyan ay ang Tagaalam ng hindi 
nakikita at ng nakikita, ang Makapangyarihan, 
ang Maawain, 


7. Na gumawa ng lahat ng mabuting mga 
bagay na Kanyang nilikha, at Siya ay 
nagsimula ng paglikha ng tao galing sa putik, 


8. Pagkatapos Kanyang ginawa ang 
kanyang binhi galing sa isang pagkuha ng 
inayawang likido, 


9. Pagkatapos Siya ay humubog sa kanya 
at huminga sa kanya ng Kanyang diwa: at 
nagtakda para sa inyo ng pandinig at paningin 
at mga puso. Maliit na pasasalamat ay inyong 
ibinigay! 


10. At sila ay nagsabi: Kapag kami ay 
nawala sa lupa, paano sa gayon kami 
lilikhaing muli? Hindi, nguni't sila ay mga hindi 
naniniwala sa pakikipagtagpo sa kanilang 
Panginoon. 


11. Sabihin: Ang anghel ng kamatayan, na 
may pamamahala tungkol sa inyo, ay titipon sa 
inyo, at pagkatapos sa inyong Panginoon kayo 
ay ibabalik. 


12. Hindi mo man lamang nakita nang ang 
may kasalanan ay nagbaba ng kanilang mga 
ulo sa harapan ng kanilang Panginoon, (at 
nagsabi): Aming Panginoon! Kami ngayon ay 
nakakita at nakarinig, kaya ipadala kaming 
pabalik, kami ay gagawa ng matuwid, ngayon 
kami ay tiyak. 


13. At kung Amin talagang inibig, Aming 
maibibigay sa bawa't kaluluwa ang batayan 
nito, nguni't ang salita galing sa Akin tungkol 
sa mga gumagawa ng masama ay kumuha ng 
kinahinatnan: na Ako ay magpupuno sa 
Impiyerno ng diwang makalupa at 
sangkatauhang samasama. 


14. Kaya tikman (ang kasamaan ng inyong 
mga gawa). Para sa kasingdami ng inyong 
paglimot sa pakikipagtagpo sa inyong araw na 
ito, O! Kami ay nakalimot sa inyo. Tikman ang 
wakas ng walang pagkamakatao dahil sa 
anong inyo dating ginagawa. 


15. Ang mga yaon lamang ang naniniwala 
sa Aming mga isiniwalat, na nang sila ay 
pinaalalahanan tungkol sa kanila, ay 
bumagsak pababang dapang tungo at umawit 
ng papuri ng kanilang Panginoon, at sila ay 
walang ngitngit, 


16. Mga nagpabaya sa kanilang mga 
higaan upang tumawag sa kanilang Panginoon 
sa pangamba at pag-asa, at gumugol ng 
anong Aming ipinagkaloob sa kanila. 


17. Walang kaluluwang nakaaalam ng 
anong itinago para sa kanila sa kasiyahan, 
bilang isang gantimpala sa anong dati nilang 
ginagawa. 


18. Siya bang isang naniniwala ay tulad sa 
kanyang isang nabubuhay sa masama? Sila 
ay hindi magkatulad. 


19. Nguni't para sa mga yaong naniniwala 
at gumagawa ng mabuting mga gawa, para sa 
kanila ay mga Hardin bilang mapagbigay na 
kabahayan - isang maligayang pagdating (sa 
gantimpala) para sa anong dati nilang 
ginagawa. 


20. At sa mga yaong gumagawa ng 
masama, ang kanilang inuurungan ay ang 
Apoy. Tuwing sila ay magmithing lumabas sa 
pangmasid galing doon, sila ay dinadalang 
pabalik dito. Sa kanila ay sinabi: Tikman ang 
pahirap ng Apoy, na inyong tinawag na isang 
kasinungalingan. 


21. At talagang Aming ginawa silang 
tumikim ng higit na mababang kaparusahan 
bago ang higit na malaki, upang sana sila ay 
makabalik. 


299 


22. At sinong gumawa ng higit na maling 
kamalian kaysa kanyang pinaalalahanan ng 
mga isiniwalat ng kanyang Panginoon, 
pagkatapos pumihit galing sa kanila? O! 
Aming pagbabayarin ang may kasalanan. 


23. Kami talaga ay nagbigay kay Moses ng 
Kasulatan, kaya huwag kayong mag- 
alinlangan sa kanyang pagtanggap nito, at 
Kami ay nagtakda dito ng isang batayan para 
sa Mga Anak ni Israel. 


24. At nang sila ay naging matatag at 
naniwalang matibay sa Aming mga isiniwalat, 
Kami ay humirang galing sa kanila ng mga 
pinunong pumatnubay sa pamamagitan ng 
Aming kautusan. 


25. O! ang iyong Panginoon ay 
maghuhukom sa pagitan nila sa Araw ng 
Pagkabuhay tungkol diyang sa loob noon sila 
ay dating magkaiba. 


26. Hindi ba isang batayan para sa kanila 
(na magmatyag) kung gaano karaming mga 
salinlahi ang Aming winasak bago sa kanila, 
na sa kalagitnaan ng kanilang mga lugar na 
pinamamalagian sila ay lumakad? O, sa loob 
noon talaga ay mga kababalaghan! Sila ba sa 
gayon ay hindi papansin? 


27. Hindi ba nila nakita kung paano Kami 
nagdala sa tubig sa tigang na lupain at 
kasama doon ay nagdala sa pangmasid ng 
mga pananim na doon ang mga bakahan ay 
kumain, at silang kanilang mga sarili? Hindi ba 
nila sa gayon makikita? 


300 


28. At sila ay nagsabi: Kailan darating ang 
(inyong) pagwawaging ito kung kayo ay 
matapat? 


29. Sabihin (sa kanila): Sa araw ng 
pagwawagi, ang pananalig ng mga yaong 
hindi naniniwala (at pagkatapos ay 
maniniwala) ay hindi makatutulong sa kanila, o 
sila ay bibigyan ng pansamantalang 
kapatawaran, 


30. Kaya umalis sa kanila (O Muhamad), 
at maghintay (ng pangyayari). O! sila rin ay 
naghihintay (dito). 


SURA XXXIII 
ANG MGA LIPI 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O Propeta! Tuparin Ang iyong tungkulin 
kay Allah at huwag sundin ang mga hindi 
naniniwala at ang mga mapagpanggap. O! si 
Allah ay Tagaalam, Paham. 


2. At sundin iyang ibinigay na pampasigla 
sa iyo galing sa iyong Panginoon. O! si Allah 
ay Nakababatid ng anong inyong ginagawa. 


3. At ilagay ang iyong pagtitiwala kay 
Allah, sapagka't si Allah ay sapat bilang 
Pinagkatiwalaan. 


4. Si Allah ay hindi nagtakda sa alinmang 
tao ng dalawang puso sa loob ng kanyang 
katawan, o Siya ay gumawa sa inyong mga 
asawang babaeng hiniwalayan sa Sihar na 
inyong mga ina, o Siya ay gumawa sa mga 
yaong inyong inangking (mga anak na lalaki 
ninyong) inyong mga anak na lalaki. Ito 
lamang ay isang kasabihan ng inyong mga 
bibig, Nguni't si Allah ay nagsabi ng 
katotohanan, at Siya ay nagpakita ng landas. 


5. Ipahayag ang kanilang tunay na 
magulang. lyan ay magiging higit na pantay sa 
paningin ni Allah. At kung inyong hindi alam 
ang kanilang mga ama, sa gayon (sila) ay 
inyong mga kapatid sa pananalig, at inyong 
mga kaugali. At walang kasalanan para sa 
inyo sa mga pagkakamaling inyong ginawang 
hindi sinasadya; nguni't kung anong nilayon ng 
inyong mga puso, (iyan ay magiging isang 
kasalanan para sa inyo). Si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


6. Ang Propeta ay higit na malapit sa mga 
naniniwala kaysa kanilang mga sarili, at ang 
kanyang mga asawang babae ay (tulad) sa 
kanilang mga ina. At ang mga may-ari ng 
kaanak ay higit na malapit isa sa isa pa sa 
kautusan ni Allah kaysa (ibang) mga 
naniniwala at mga takas (na tumakas sa 
Meka), maliban sa kayo ay kailangang 
gumawa ng kabaitan sa inyong mga kaibigan. 
Ito ay isinulat sa Aklat (ng kalikasan). 


7. At nang Kami ay humingi ng isang 
kasunduan sa mga Propeta, at sa iyo (O 
Muhamad) at kay Noa at kay Abraham at kay 
Moses at kay Hesus na anak na lalaki ni 
Maria, Kami ay kumuha sa kanila ng isang 
mapitagang Kasunduan, 


8. Na Siya ay maaaring magtanong sa 
(mga Bantay ng) Katotohanan tungkol sa 


Katotohanang kanilang binabantayan: at Siya 
ay naghanda ng isang masakit na wakas para 
sa mga hindi matapat. 


9. O kayong naniniwala! Alalahanin ang 
tulong ni Allah sa inyo nang may dumating 
laban sa inyong mga hukbo, at Kami ay 
nagpadala laban sa kanila ng isang malaking 
hangin at mga hukbong hindi ninyo makita. At 
sila ay palaging Tagamasid ng anong inyong 
ginagawa. 


10. Masdan nang sila ay dumating sa inyo 
galing sa ibabaw ninyo at galing sa ilalim 
ninyo, at masdan nang ang mga mata ay 
lumaking magulo at ang mga puso ay umabot 
sa mga lalamunan, at kayo ay nag-isip ng 
walang saysay na mga iniisip tungkol kay 
Allah. 


11. Doon ay ang mga naniniwalang 
masakit na sinubukan, at niyanig ng isang 
makapangyarihang yanig. 


12. At masdan nang ang mga 
mapagpanggap at ang mga yaong sa kanilang 
mga puso ay isang sakit, ay nagpasimulang 
magsabi: Si Allah at ang Kanyang mensahero 
ay nangako sa amin ng wala kundi maling 
paniniwala. 


13. At masdan nang ang isang bahagi sa 
kanila ay nagsabi: O katao ng Yatrib! Walang 
paninindigang maaari para sa inyo, sa gayon 
pumihit patalikod. At ang tiyak sa kanila ay 
naghanap ng pahintulot ng Propeta, 
nagsasabi: Ang aming mga tahanan ay 
nakalantad (sa kaaway). Subali't ang mga ito 
ay hindi nakalantad. Sila ay nagmithi lamang 
tumakas. 


301 


14. Kung ang kaaway ay pumasok galing 
sa lahat ng mga panig at sila ay hinimok sa 
kataksilan, sila ay makagagawa nito, at 
makapipigil doon ng kaunti lamang. 


15. At talagang sila ay nakasumpa na kay 
Allah na sila ay hindi magpipihit ng kanilang 
mga likod (sa kaaway). Ang isang sumpa kay 
Allah ay kailangang sagutin. 


16. Sabihin: Pagtakas ay hindi 
makatutulong sa inyo kung kayo ay tumatakas 
sa kamatayan o pagpatay, at pagkatapos kayo 
ay mamamalagi sa ginhawa ng isang maliit na 
panandalian lamang. 


17. Sabihin: Sino siyang 
makapagtatanggol sa inyo kay Allah kung 
Kanyang inibig na makasakit para sa inyo, o 
inibig ang awa para sa inyo? Sila ay hindi 
makatatagpong sila ay may alinmang kaibigan 
o katulong bukod kay Allah. 


18. Si Allah ay alam ang mga yaon sa 
inyong humaalang, at ang mga yaong nagsabi 
sa kanilang mga kapatid na lalaki: "Kayo ay 
pumuntang malapit sa amin!" nguni't sila ay 
hindi pumunta sa higpitan ng labanan maliban 
sa isang kaunti, 


19. Sa pagiging pagpipigil ng kanilang 
tulong sa inyo (mga naniniwala). Nguni't nang 
ang pangamba ay dumating, sa gayon ikaw 
(Muhamad) ay kita sila tungkol sa iyong may 
umiikot na mga mata tulad ng isang nahilong 
patungo sa kamatayan. Pagkatapos, nang ang 
pangamba ay natapos, sila ay magpapatama 
sa inyo ng matalim na mga dila sa kanilang 
kasakiman para sa kayamanan (galing sa 
sinamsam). Ang ganyan ay hindi naniniwala. 
Sa gayon si Allah ay gumawa sa kanilang mga 


302 


gawang walang bunga. At iyan ay madali para 
kay Allah. 


20. Pinanghawakan nilang ang mga lipi ay 
hindi namahinga, at kung ang mga lipi ay 
susulong muli, ibig nilang maging nasa 
disyertong kasama ang galang mga Arab, 
humihingi ng balita sa inyo: at kung sila ay sa 
inyo, sila ay hindi magbibigay ng paglaban, 
maliban sa isang kaunti. 


21. Talagang sa mensahero ni Allah, kayo 
ay may isang mabuting halimbawa para sa 
kanyang tumingin kay Allah at sa Huling Araw, 
at nakaalaala kay Allah ng marami. 


22. At nang ang tunay na mga naniniwala 
ay nakakita sa mga lipi, sila ay nagsabi: Ito ay 
iyang ipinangako ni Allah at ng Kanyang 
mensahero sa amin. Si Allah at ang Kanyang 
mensahero ay totoo. Ito ay nagpatunay 
lamang sa kanila ng kanilang paniniwala, at 
kanilang pananalig at pagsuko. 


23. Sa mga naniniwala ay mga taong tapat 
diyan sa kanilang pinagkasunduan kay Allah. 
Ang ilan sa kanila ay nagbayad ng kanilang 
sumpa sa pamamagitan ng kamatayan (sa 
labanan), at ang ilan sa kanila ay naghihintay 
pa, at sila ay hindi nagbago kahi't kaunti: 


24. Upang si Allah ay maggantimpala sa 
tapat na mga tao para sa kanilang 
Katotohanan, at magparusa sa mga 
mapagpanggap kung Kanyang ibig, o pumihit 
patungo sa kanila sa pagkaawa. O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


25. At si Allah ay humadlang sa mga hindi 
naniniwala sa kanilang ngitngit, sila ay kumita 


ng walang kabutihan. Si Allah ay sapat sa mga 
naniniwala sa kanilang paglaban. Si Allah ay 
Malakas, Makapangyarihan. 


26. At Siya ay nagdalang pababa sa mga 
yaon sa mga Tao ng Kasulatang tumangkilik 
pababa sa kanila galing sa kanilang mga 
tanggulan, at naghasik ng kaguluhan sa 
kanilang mga puso. Ang ilan ay inyong 
pinaslang, at inyong ginawang bilanggo ang 
ilan. 


27. At Siya ay gumawa sa inyong 
magmana ng kanilang lupain at kanilang mga 
tahanan at kanilang kayamanan, at lupaing 
hindi pa ninyo nilakaran. Si Allah ay Kayang 
gumawa ng lahat ng mga bagay. 


28. O Propeta! Sabihin sa iyong mga 
asawang babae: Kung inyong minithi ang 
buhay sa daigdig at palamuti nito, pumunta! 
Ako ay magpapasiya sa inyo at magpapalaya 
sa inyong may isang makatarungang paglaya. 


29. Nguni't kung kayo ay nagmithi kay 
Allah at sa Kanyang mensahero at sa 
pamalagian ng Kabilangbuhay, kung gayon O! 
si Allah ay naghanda para sa mabuti sa inyo 
ng isang malaking gantimpala. 


30. O kayong mga asawang babae ng 
Propeta! Sinuman sa inyong gumawa ng 
hayagang kalaswaan, ang parusa para sa 
kanya ay magiging dalawa, at iyan ay madali 
para kay Allah. 


31. At sinuman sa inyong sumuko kay 
Allah at sa Kanyang mensahero at gumawa ng 
matuwid, Kami ay magbibigay ng kanyang 
gantimpala ng dalawang ulit, at Kami ay 


naghanda para sa kanya ng isang mayamang 
laang pangkinabukasan. 


32. O kayong mga asawang babae ng 
Propeta! Kayo ay hindi katulad ng alinmang 
ibang mga babae. Kung kayo ay tumupad ng 
inyong tungkulin (kay Allah), sa gayon huwag 
maging malambot sa pananalita, at baka 
siyang sa kanyang puso ay isang sakit ay 
magnasa (sa inyo), nguni't bumigkas ng 
pangkaraniwang pananalita. 


33. At mamalagi sa inyong mga tahanan. 
Huwag magbihis ng malaswa sa inyong 
sariling may bihis ng kalaswaan ng Panahon 
ng Kamangmangan. Maging palaging 
dumalangin, at magbayad ng nararapat sa 
mahirap, at sundin si Allah at ang Kanyang 
mensahero. Ang mithi lamang ni Allah ay mag- 
alis ng hindi pagkamalinis ng malayo sa inyo, 
O Katao ng Kasambahay! at linisan kayo ng 
isang ganap na kalinisan. 


34. At isaisip iyang binibigkas sa inyong 
mga tahanan sa mga isiniwalat ni Allah at 
katalinuhan. O! si Allah ay Maselan, 
Nakababatid. 


35. O! mga kalalakihang sumuko kay 
Allah, at mga babaeng sumuko, at mga 
kalalakihang naniniwala at mga babaeng 
naniniwala, at mga kalalakihang sumunod at 
mga babaeng sumunod, at mga kalalakihang 
nagsalita ng katotohanan at mga babaeng 
nagsalita ng katotohanan, at mga kalalakihang 
nagtiis (sa pagkamatuwid) at mga babaeng 
nagtiis, at mga kalalakihang 
mapagpakumbaba at mga babaeng 
mapagpakumbaba, at mga kalalakihang 
nagbigay ng kawanggawa at mga babaeng 
nagbigay ng kawanggawa, at mga 
kalalakihang nag-ayuno at mga babaeng nag- 
ayuno, at mga kalalakihang nagbantay ng 


303 


kanilang katimpian at mga babaeng nagbantay 
(ng kanilang katimpian), at mga kalalakihang 
nakaalaala kay Allah ng marami at mga 
babaeng nakaalaala - Si Allah ay naghanda 
para sa kanila ng kapatawaran at isang 
malawak na gantimpala. 


36. At ito ay hindi naging isang 
naniniwalang lalaki o isang naniniwalang 
babae, nang si Allah at ang Kanyang 
mensahero ay nagpasiya ng isang gawain 
(para sa kanila), na sila ay dapat (matapos 
niyan) umamin ng alinmang sinabi sa kanilang 
gawain, at sinumang mapaghimagsik kay Allah 
at sa Kanyang mensahero, siya talaga ay 
pumuntang ligaw sa hayagang kamalian. 


37. At iyong sinabi sa kanyang 
pinagkalooban ni Allah ng tulong at 
pinagkalooban mo ng tulong: Kupkupin ang 
iyong asawang babae sa iyong sarili, at 
matakot kay Allah. At ikaw ay nagtago sa 
iyong isip niyang dadalhin ni Allah sa liwanag, 
at ikaw ay nangamba sa sangkatauhan 
samantalang si Allah ay may isang higit na 
karapatan upang ikaw ay mangamba sa 
Kanya. Kaya nang si Said ay nakagawa ng 
kailangang kinagawian (ng pakikipaghiwalay 
sa asawa) sa kanya (ang babae), Aming 
ibinigay siya (ang babae) sa iyo sa pag- 
aasawa, upang (simula ngayon) walang 
magiging kasalanan para sa mga naniniwala 
tungkol sa mga asawang babae ng kanilang 
ampong mga anak na lalaki, kapag ang huli ay 
nakagawa ng kailangang kinagawian (ng 
pagpapalaya) galing sa kanila. Ang kautusan 
ni Allah ay dapat matupad. 


38. Walang kahihiyan para sa Propeta 
diyan sa ginawa ni Allah na nararapat sa 
kanya. lyan ay landas ni Allah sa mga yaong 
dumaang palayo sa katandaan - at ang 
kautusan ni Allah ay tiyak na kapalaran - 


304 


39. Na nagdala ng mga pahatid ni Allah at 
natakot sa Kanya, at natakot sa wala maliban 
kay Allah. Si Allah ay nagtago ng mabuting 
bilang. 


40. Si Muhamad ay hindi ama ng alinmang 
tao sa inyo, nguni't siya ay ang mensahero ni 
Allah at ang Tatak ng mga Propeta: at si Allah 
ay Nakababatid ng lahat ng mga bagay. 


41. O kayong naniniwala! Alalahanin si 
Allah na may maraming pag-alaala, 


42. At purihin Siya sa umaga at gabi. 


43. Siya itong nagpala sa inyo, tulad sa 
ang Kanyang mga anghel (ay nagpala sa 
inyo), upang Siya ay makapagdala sa inyo sa 
pangmasid galing sa kadiliman patungo sa 
liwanag, at Siya ay Maawain sa mga 
naniniwala. 


44. Ang kanilang pagbati sa araw, nang 
kanilang makakatagpo Siya, ay magiging: 
Kapayapaan! At Siya ay naghanda para sa 
kanila ng isang mabuting kabayaran. 


45. O Propeta! O! Kami ay nagpadala sa 
iyo bilang isang saksi at isang tagadala ng 
mabuting mga pambungad at isang 
tagapagbabala, 


46. At bilang isang tagatawag patungo kay 
Allah sa pamamagitan ng Kanyang pahintulot, 
at bilang isang ilawang nagbibigay ng liwanag. 


47. At ipahayag sa mga naniniwala ang 
mabuting mga pambungad upang sila ay 
magkaroon ng dakilang biyaya galing kay 
Allah. 


48. At huwag humilig sa mga hindi 
naniniwala at mga mapagpanggap. 
Ipagwalangbahala ang kanilang masamang 
salita, at ilagay ang iyong tiwala kay Allah. Si 
Allah ay sapat bilang Pinagkatiwalaan. 


49. O kayong naniniwala! Kung kayo ay 
mag-asawa ng naniniwalang mga babae at 
makipaghiwalay sa pag-aasawa sa kanila 
bago ninyo sila masalang, sa gayon walang 
panahon kayong tatantuin. Nguni't pasiyahin 
sila at palayain silang mabikas. 


50. O Propeta, O! Aming ginawang 
makatarungan sa iyo ang iyong mga asawang 
babaeng iyong binayaran ang kanilang mga 
bigaykaya, at mga yaong pagmamay-ari ng 
iyong kanang kamay sa mga yaong ibinigay sa 
iyo ni Allah bilang mga sinamsam sa labanan, 
at mga anak na babae ng iyong amain sa 
panig ng ama, at mga anak na babae ng iyong 
mga tiyahin sa panig ng ama, at mga anak na 
babae ng iyong mga amain sa panig ng ina, at 
mga anak na babae ng iyong mga tiyahin sa 
panig ng inang nangibanglupain kasama mo, 
at isang naniniwalang babae kung siya (ang 
babae) ay magbigay ng kanyang sarili sa 
Propeta at minithi ng Propetang hingin siya 
(ang babae) sa pag-aasawa - isang karapatan 
para sa iyo lamang, hindi para sa (iba sa) mga 
naniniwala - Kami ay nakababatid niyang 
Aming hinimok sa kanila tungkol sa kanilang 
mga asawang babae at mga yaong 
pagmamay-ari ng kanilang mga kanang kamay 
- Upang ikaw ay maging malaya sa paninisi, 
sapagka't si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


51. Ikaw ay makapipigil sa iyong ibig sa 
kanila at makatatanggap sa iyo ng iyong ibig, 
at sinumang iyong minithi sa mga yaong iyong 
itinabi (na pansamantala), hindi kasalanan 
para sa iyo (na tumanggap sa kanyang muli): 
iyan ay higit na mabuti, upang sila ay 
mapaginhawa at hindi manangis, at ang lahat 


sana ay masiyahan sa iyong ibinigay sa kanila. 


Alam ni Allah ang anong nasa loob ng inyong 
mga puso (O mga tao), at si Allah ay 
Mapagpatawad, Mahabagin. 


52. Bawal sa iyo ang kumuha ng (ibang) 
mga babae simula ngayon, o ikaw ay magpalit 
sa kanila para sa ibang mga asawang babae 
kahi't na ang kanilang ganda ay nagpasiya sa 
iyo, maliban sa mga yaong pagmamay-ari ng 
iyong kanang kamay. At si Allah ay Bantay sa 
ibabaw ng lahat ng mga bagay. 


53. O kayong naniniwala! Huwag pumasok 
sa mga pinamamalagian ng Propeta para sa 
isang pagkain, na hindi naghintay para sa 
nararapat na panahon, maliban kung ang 
pahintulot ay ipinagkaloob sa inyo. Nguni't 
kung kayo ay inanyayahan, pumasok, at 
kapag ang inyong pagkain ay natapos, sa 
gayon umalis. Huwag umaligid para sa 
pakikipag-usap. O! iyan ay makagagawa ng 
paggambala sa Propeta, at siya ay magiging 
mahiyain (na humingi) sa inyo (ng pag-alis): 
nguni't si Allah ay hindi mahiyain sa 
katotohanan. At kapag kayo ay humingi sa 
kanila (mga asawang babae ng Propeta) ng 
anumang bagay, hingin ito sa kanila sa likuran 
ng isang tabing. Iyan ay higit na dalisay para 
sa inyong mga puso at para sa kanilang mga 
puso. At hindi para sa inyong gumawa ng 
paggambala sa mensahero ni Allah, o kayo ay 
makapag-asawa kailanman ng kanyang mga 
asawang babae matapos sa kanya. O! iyan sa 
paningin ni Allah ay magiging isang kalabisan. 


305 


54. Kahi't inyong ipasabi ang isang bagay 
o itago ito, O! si Allah ay palaging Tagaalam 
ng lahat ng mga bagay. 


55. Hindi kasalanan para sa kanila (mga 
asawang babae ang makipag-usap ng malaya) 
sa harapan ng kanilang mga ama, o kanilang 
mga anak na lalaki, o kanilang mga kapatid na 
lalaki, o mga anak na lalaki ng kanilang mga 
kapatid na lalaki, o mga anak na lalaki ng 
kanilang mga kapatid na babae, o sa kanilang 
sariling mga babae, o kanilang mga alipin. O 
mga babae! Tuparin ang inyong tungkulin kay 
Allah. O! si Allah ay Saksi sa ibabaw ng lahat 
ng mga bagay. 


56. O! si Allah at ang Kanyang mga anghel 
ay nagpaulan ng mga pagpapala sa Propeta. 
O kayong naniniwala! Hingin ang mga 
pagpapala sa kanya at batiin siya ng isang 
mahalagang pagbati. 


57. O! ang mga yaong lumapastangan kay 
Allah at sa Kanyang mensahero, si Allah ay 
nasuklam sa kanila sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay, at naghanda para sa kanila ng 
wakas ng hinamak. 


58. At ang mga yaong lumapastangan sa 
naniniwalang mga kalalakihan at naniniwalang 
mga kababaihan ng walang kadahilanan, sila 
ay nagbata ng kasalanan ng paninirangpuri at 
hayagang kasalanan. 


59. O Propeta! Sabihin sa iyong mga 
asawang babae at iyong mga anak na babae 
at mga kababaihan ng mga naniniwalang 
magdala ng kanilang talukbong na malapit na 
nakapalibot sa kanila (kapag sila ay pumunta 
sa ibang bayan). Iyan ay magiging higit na 
mabuti, upang sa gayon sila ay makikilala at 


306 


hindi gagambalain. Si Allah ay palaging 
Mapagpatawad, Maawain. 


60. Kung ang mga mapagpanggap,at ang 
mga yaong sa mga puso ay isang sakit, at ang 
mapanakot sa lungsod ay hindi tumigil, Kami 
talaga ay hihimok sa iyo laban sa kanila, sa 
gayon sila ay magiging inyong mga kalapit sa 
loob nito sa isang maliit na sumandali lamang. 


61. Kinasuklaman, sila ay kukunin 
saanman matagpuan at papaslanging may 
isang (marahas na) pagpaslang. 


62. Iyan ay ang landas ni Allah sa 
kalagayan ng mga yaong dumaang palayo sa 
katandaan, hindi mo matatagpuan para sa 
landas ni Allah ang kahi't kaunti ng 
kapangyarihang makapagbago. 


63. Ang mga tao ay nagtanong sa iyo sa 
Oras. Sabihin: Ang kaalaman nito ay kay Allah 
lamang. Anong makapagpapahatid (ng 
kaalaman) sa iyo? Maaaring ang Oras ay 
malapit. 


64. O! si Allah ay nasuklam sa mga hindi 
naniniwala, at naghanda para sa kanila ng 
isang nagniningas na apoy, 


65. Sa loob noon sila ay mamamalagi 
kailanman. Sila ay makatatagpo (sa gayon) ng 
walang tagapagtanggol na kaibigan o 
katulong. 


66. Sa araw nang ang kanilang mga 
mukha ay pihitin sa ibabaw ng apoy, sila ay 


nagsabi: O, kami ay sumunod dapat kay Allah 
at sumunod sa Kanyang mensahero! 


67. At sila ay nagsabi: Aming Panginoon! 
O! kami ay sumunod sa aming mga pinuno at 
dakilang mga tao, at sila ay nagligaw sa amin 
galing sa Landas. 


68. Aming Panginoon! O, bigyan sila ng 
dalawang pahirap at masuklam sa kanilang 
may isang makapangyarihang pagkasuklam. 


69. O kayong naniniwala! Huwag maging 
tulad sa mga yaong nanirangpuri kay Moses, 
nguni't si Allah ay nagpatunay sa kanyang 
walang kasalanan diyan sa kanilang 
ibinintang, at siya ay pinahalagahang mabuti 
sa paningin ni Allah. 


70. O kayong naniniwala! Bantayan ang 
inyong tungkulin kay Allah, at bumigkas ng 
mga salitang tuwid patungo sa dulo: 


71. Siya ay mag-aayos ng inyong mga 
gawa para sa inyo at magpapatawad sa inyo 
ng inyong mga kasalanan. Sinumang 
sumunod kay Allah at sa Kanyang mensahero, 
siya talaga ay kumita ng isang hudyat ng 
pagwawagi. 


72. O! Kami ay nag-alay ng tiwala sa mga 
langit at sa lupa at mga bulubundukin, nguni't 
sila ay lumiit sa pagbabata dito at takot dito. At 
ang tao ay umako nito. O! siya ay nagpatunay 
na isang malupit at isang walang-isip. 


73. Kaya si Allah ay nagparusa sa 
mapagpanggap na mga kalalakihan at 


mapagpanggap na mga kababaihan, at mga 
kalalakihang naniniwala sa huwad at mga 
kababaihang naniniwala sa huwad. Nguni't si 
Allah ay nagpatawad sa naniniwalang mga 
kalalakihan at naniniwalang mga kababaihan, 
at si Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


SURA XXXIV 
SIYEBA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Papuri ay maging kay Allah, sa Kanya 
ay ang pagmamay-ari ng anumang nasa mga 
langit at anumang nasa lupa. Ang Kanya ay 
ang papuri sa Kabilangbuhay, at Siya ay ang 
Paham, ang Nakababatid. 


2. Kanyang alam iyang pumuntang pababa 


sa lupa at iyang dumating sa pangmasid 


galing dito, at iyang bumaba galing sa langit at 
iyang umakyat dito. Siya ay ang Maawain, ang 


Mapagpatawad. 


3. Ang mga yaong hindi naniniwala ay 


nagsabi: Ang Oras ay hindi kailanman darating 


sa amin. Sabihin: Hindi, nguni't sa 
pamamagitan talaga ng aking Panginoon, ito 
ay darating sa inyo. (Siya ay) ang Tagaalam 
ng Hindi Nakikita. Walang timbang ng 
pinakamaliit na bagay, o higit na maliit kaysa 
diyan o higit na malaki, na nakatakas sa 
Kanya sa mga langit o sa lupa, nguni't ito ay 
nasa isang maliwanag na Talaan, 


307 


4. Upang Siya ay makapaggantimpala sa 
mga yaong naniniwala at gumagawa ng 
mabuting mga gawa. Para sa kanila ay 
pagpapatawad at isang mayamang laang 
pangkinabukasan. 


5. Nguni't ang mga yaong nagsumikap 
laban sa Aming mga isiniwalat, humahamon 
(sa Amin), ang kanila ay magiging isang 
masakit na wakas ng ngitngit. 


6. Ang mga yaong binigyan ng kaalaman 
ay nakakitang ang isiniwalat sa iyo galing sa 
iyong Panginoon ay ang katotohanan at 
nangunang patungo sa landas ng 
Makapangyarihan, ang May-ari ng Papuri. 


7. Ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagsabi: Kami ba ay magpapakita sa inyo ng 
isang taong magsasabi sa inyong nang kayo 
ay kumalat sa alabok na may pinakabuong 
pagkalat, gayon pa rin, kahi't sa gayon, kayo 
ay lilikhaing muli? 


8. Kanya bang tinuklas ang isang 
kasinungalingan tungkol kay Allah, o mayroon 
ba sa kanyang isang pagkabaliw? Hindi, 
nguni't ang mga yaong hindi naniniwala sa 
Kabilangbuhay ay nasa paghihirap at 
malayong kamalian. 


9. Hindi ba nila napagmasdan ang anong 
nasa harapan nila at ang anong nasa likuran 
nila sa langit at sa lupa? Kung Aming inibig, 
Aming magagawang ang lupa ay lumulon sa 
kanila, o magagawang ang inalis galing sa 
langit ay bumagsak sa kanila. O! sa loob nito 
talaga ay isang kababalaghan para sa bawa't 
tagapaglingkod na pumihit (kay Allah) na 
nagsisisi. 


308 


10. At sa katunayan Kami ay nagbigay kay 
Dabid ng biyaya galing sa Amin, (nagsasabi): 
O kayong mga bulubundukin at mga ibon, 
paalingawngawin ang kanyang mga banal na 
awitin ng papuri! At Aming ginawang ang bakal 
ay maamo sa kanya, 


11. Sinasabi: Gumawa ka ng mahabang 
mga bakal na damit na pandigma at sumukat 
ng mga pang-ugnay (doon). At kayo ay 
gumawa ng matuwid. O! Ako ay Tagatingin ng 
anong inyong ginagawa. 


12. At kay Solomon (Kami ay nagbigay) ng 
hangin, doon ang pinatutunguhan sa umaga 
ay isang buwang paglalakbay at ang 
pinatutunguhan sa gabi ay isang buwang 
paglalakbay, at Aming ginawang ang bukal ng 
tanso ay bumulwak sa pangmasid para sa 
kanya, at (Aming ibinigay sa kanya) ang tiyak 
sa diwang makalupang gumawa bago sa 
kanya sa pamamagitan ng pahintulot ng 
kanyang Panginoon. At ang ganyan sa 
kanilang humiwalay sa Aming kautusan, sila 
ay Aming ginawang tumikim ng kaparusahan 
ng nagniningas na apoy. 


13. Sila ay gumawa para sa kanya ng 
anong kanyang inibig: mga sinagoga at mga 
rebulto, mga palangganang tulad sa mga 
balon at mga pakuluang itinayo sa lupa. 
Magbigay ng pasasalamat, O Tahanan ni 
Dabid! Kaunti sa Aking mga tagapaglingkod ay 
mapagpasalamat. 


14. At nang Aming ipag- utos ang 
kamatayan para sa kanya, walang nagpakita 
ng kanyang kamatayan sa kanila maliban sa 
isang gumagapang na nilalang sa lupang 
umubos sa pagkagat ng kanyang tungkod. At 
nang siya ay bumagsak, ang diwang makalupa 
ay nakakitang maliwanag kung paano, kung 
kanilang malaman ang hindi nakikita, sila ay 


hindi magtutuloy sa hamak na 
pagpapakahirap. 


15. Talagang may isang palatandaan para 
sa Siyeba sa kanilang lugar na 
pinamamalagian: Dalawang hardin sa kanang 
kamay at sa kaliwa (tulad sa magsasabi): 
Kumain ng laang pangkinabukasan ng inyong 
Panginoon at magbigay ng pasasalamat sa 
Kanya. Isang magandang lupain at isang 
mapagpalayaw na Panginoon! 


16. Nguni't sila ay salungat, kaya Kami ay 
nagpadala sa kanila ng baha ng Iram, at bilang 
kapalit para sa kanilang dalawang hardin ay 
nagbigay sa kanila ng dalawang harding 
namumunga ng mapait na bunga, ang 
tamariska at dito at doon isang punongkahoy 
ng lote. 


17. Ito ay Aming iginantimpala sa kanila 
dahil sa kanilang walang pagkautang na loob. 
Kami ba ay magpaparusa kailanman sa 
alinman maliban sa mga walang utang na 
loob? 


18. At Kami ay nagtakda, sa pagitan nila at 
ng mga bayang Aming pinagpala, ng mga 
bayang madaling makita, at Aming ginawa ang 
tigilan sa pagitan nilang madali, (nagsasabi): 
Maglakbay sa kanilang matiwasay sa kapwa 
gabi at araw. 


19. Nguni't sila ay nagsabi: Aming 
Panginoon! Gawin ang tigilan sa pagitan ng 
aming mga paglalakbay na higit na mahaba. 
At sila ay gumawa ng mali sa kanilang mga 
sarili, sa gayon Aming ginawa silang mga 
salawikain (sa lupain) at ikinalat sila sa labas 
ng bayan, isang buong pagkakalat. O! sa loob 


nito talaga ay mga kababalaghan para sa 
bawa't matatag, mapagpasalamat (na puso). 


20. At si Satanas talaga ay nakatagpo sa 
kanyang pag-aakalang totoo tungkol sa kanila, 
sapagka't sila ay sumunod sa kanya, lahat 
maliban sa isang pangkat ng tunay na mga 
naniniwala. 


21. At siya ay walang panagutang anuman 
laban sa kanila, maliban sa Kami ay 
makaaalam sa kanyang naniniwala sa 
Kabilangbuhay sa kanyang may pag- 
aalinlangan doon, at ang iyong Panginoon (O 
Muhamad) ay kumuha ng tala ng lahat ng mga 
bagay. 


22. Sabihin (O Muhamad): Tumawag sa 
mga yaong inyong itinaguyod bukod kay Allah! 
Sila ay walang pagmamay-ari ng timbang ng 
isang pinakamaliit na bagay sa mga langit o sa 
lupa, o sila ay may alinmang bahagi sa kahi't 
alin sa dalawa, o Siya ay may isang katulong 
sa kanila. 


23. Walang pamamagitang makagagamit 
kasama Niya maliban sa para sa kanyang 
pinahintulutan Niya. Subali't nang ang 
pangamba ay naglaho sa kanilang mga puso, 
sila ay nagsabi: Ano itong sinabi ng inyong 
Panginoon? Sila ay nagsabi: Ang katotohanan. 
At Siya ay ang Marangal, ang Dakila. 


24. Sabihin: Sinong nagbigay sa inyo ng 
laang pangkinabukasan galing sa langit at sa 
lupa? Sabihin: Si Allah, O! kami o kayo talaga 
ay wastong pinatnubayan o nasa hayagang 
kamalian. 


309 


25. Sabihin: Kayo ay hindi tatanungin ng 
anong aming ginawa, o kami ay tatanungin ng 
anong inyong ginawa. 


26. Sabihin: Ang Aming Panginoon ay 
magdadalang lahat sa aming samasama, 
pagkatapos Siya ay maghuhukom sa pagitan 
naming may katotohanan. Siya ay ang Hukom 
na Nakaaalam ng Lahat. 


27. Sabihin: Ipakita sa akin ang mga 
yaong inyong isinama sa Kanya bilang mga 
katambal. Hindi (huwag ninyong subukan)! 
Sapagka't Siya ay si Allah, ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


28. At Kami ay hindi nagpadala sa iyo (O 
Muhamad) maliban bilang isang tagadala ng 
mabuting mga pambungad at isang 
tagapagbabala sa lahat ng sangkatauhan, 
nguni't karamihan sa sangkatauhan ay hindi 
nakaaalam. 


29. At sila ay nagsabi: Kailan itong 
pangako (matutupad) kung kayo ay matapat? 


30. Sabihin (O Muhamad): Ang inyo ay 
ang pangako sa isang Araw na hindi ninyo 
maaantala o mapabibilis sa isang oras. 


31. At ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagsabi: Kami ay hindi naniniwala sa Kurang 
ito o diyan bago dito, nguni't O, kung iyong 
makikita, nang ang mga gumagawa ng mali ay 
dinalang pataas sa harapan ng kanilang 
Panginoon, paanong sila ay nagtapon ng 
kasalanan isa sa isa pa; paanong ang mga 
yaong hinamak (sa lupa) ay nagsabi sa mga 
yaong mayabang: Kung hindi dahil sa inyo, 
kami sana ay naging mga naniniwala. 


310 


32. At ang mga yaong mayabang ay 
nagsabi sa mga yaong hinamak: Kami ba ay 
nagtaboy sa inyong palayo sa batayan 
matapos itong dumating sa inyo? Hindi, nguni't 
kayo ay may kasalanan. 


33. Ang mga yaong hinamak ay nagsabi 
sa mga yaong mayabang: Hindi, nguni't (ito ay 
inyong) pagbabalak sa gabi at araw, nang 
kayo ay mag-utos sa aming hindi maniwala 
kay Allah at magtaguyod ng mga kaagaw sa 
Kanya. At sila ay puno ng pagsisisi nang 
kanilang mapagmasdan ang wakas, at Kami 
ay naglagay ng mga panlagay sa leeg sa mga 
leeg ng mga yaong hindi naniwala. Sila ba ay 
binigyan ng kabayaran kahi't kaunti maliban sa 
anong kanilang ginawa? 


34. At Kami ay hindi nagpadala sa 
alinmang kabayanan ng isang tagapagbabala, 
nguni't ang mga pinalayaw nito ay 
nagpahayag: O! kami ay mga hindi naniniwala 
diyan sa inyong dinala sa amin. 


35. At sila ay nagsabi: Kami ay (higit sa 
inyo) sa kayamanan at mga anak. Kami ay 
hindi ang pinarusahan! 


36. Sabihin (O Muhamad): O! ang aking 
Panginoon ay nagpalaki ng laang 
pangkinabukasan para sa Kanyang ibig at 
nagpakipot nito (para sa Kanyang ibig). Nguni't 
karamihan sa sangkatauhan ay hindi 
nakaaalam. 


37. At hindi inyong kayamanan o inyong 
mga anak ang magdadala sa inyong malapit 
sa Amin, nguni't siyang naniniwala at 
gumagawa ng mabuti (siya ay pumuntang 
malapit). Para sa ganyan, ang kanila ay 
magiging dalawang tiklop na gantimpala para 


sa anong kanilang ginawa, at sila ay 
mamamalaging matiwasay sa mga bulwagang 
matayog. 


38. At para sa mga yaong nagsumikap 
laban sa Aming mga isiniwalat, 
nakikipaghamon, sila ay dadalhin sa wakas. 


39. Sabihin: O! ang aking Panginoon ay 
nagpalaki ng laang pangkinabukasan para sa 
Kanyang ibig sa Kanyang mga 
tagapaglingkod, at nagpakipot (nito) para sa 
kanya. At anumang inyong gugulin (para sa 
kabutihan), Kanyang pinapalitan ito. At Siya ay 
ang Pinakamagaling sa mga naglalaan ng 
pangkinabukasan. 


40. At sa araw nang Siya ay titipon sa 
kanilang lahat samasama, Siya ay magsasabi 
sa mga anghel: Ang mga ito ba ay sumamba 
sa inyo? 


41. Sila ay magsasabi: Ikaw ay purihin. 
Ikaw ay aming Tagapagtanggol sa kanila! 
Hindi, nguni't sila ay sumamba sa diwang 
makalupa, karamihan sa kanila ay mga 
naniniwala sa kanila. 


42. Sa araw na iyan kayo ay magmamay- 
ari ng walang gamit o sakit ng isa para sa isa 
pa. At Kami ay magsasabi sa mga yaong 
gumawa ng mali: Tikman ang wakas ng Apoy 
na inyong dating itinatatwa. 


43. At kung ang Aming mga isiniwalat ay 
binigkas sa kanila sa pantay na mga 
kahulugan, sila ay nagsasabi: Ito ay wala 
maliban sa isang magpapapihit sa inyong 
palayo sa anong dating sinasamba ng inyong 
mga ama, at sila ay nagsasabi: Ito ay wala 


maliban sa isang tinuklas na kasinungalingan. 
Ang mga yaong hindi naniniwala ay nagsasabi 
tungkol sa Katotohanan nang ito ay umabot sa 
kanila: Ito ay wala maliban sa salamangka 
lamang. 


44. At Kami ay hindi nagbigay sa kanila ng 
Kasulatang kanilang pinag-aralan, o Kami ay 
nagpadala sa kanila, bago sa iyo, ng alinmang 
tagapagbabala. 


45. Ang mga yaon bago sa kanila ay 
nagtatwa (ng katotohanan), at ang mga ito ay 
hindi umabot sa isang maliit na bagay niyang 
Aming ipinagkaloob sa kanila (sa katandaan), 
nguni't sila ay nagsinungaling sa Aking mga 
mensahero. Gaano kasidhi sa gayon ang 
Aking galit (sa kanila)! 


46. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Ako 
ay humimok sa inyo sa isang bagay lamang: 
na kayo ay magising, para sa kapakanan ni 
Allah, sa dalawahan at isahan, at pagkatapos 
ay mag-isip: Walang kabaliwan sa inyong 
kasama. Siya ay wala kundi isang 
tagapagbabala sa inyo sa harap ng isang 
nakatatakot na wakas. 


47. Sabihin: Anumang gantimpalang aking 
maaaring hingin sa inyo ay sa inyo. Ang aking 
gantimpala ay kapakanan ni Allah lamang. 
Siya ay Saksi sa ibabaw ng lahat ng mga 
bagay. 


48. Sabihin: O! ang aking Panginoon ay 
naghagis ng Katotohanan. (Siya ay) ang 
Tagaalam ng mga Bagay na Nakatago. 


311 


49. Sabihin: Ang katotohanan ay 
dumating, at ang kasinungalingan ay hindi 
nagpakita ng mukha nito at hindi babalik. 


50. Sabihin: Kung ako ay nagkamali, ako 
ay nagkamali lamang sa aking sariling 
pagkawala, at kung ako ay wastong 
pinatnubayan, ito ay dahil diyan sa isiniwalat 
ng aking Panginoon sa akin. O! Siya ay 
Tagarinig, Malapit. 


51. Iyong makikita lamang kung kailan sila 
takot na walang tatakasan, at kinuha sa 
malapit sa kamay, 


52. At nagsabi: Kami (ngayon) ay 
naniniwala sa loob noon. Nguni't paano nila 
mararating (ang pananalig) sa kalayuan, 


53. Samantalang sila ay hindi naniwala 
dito noon pa. Sila ay nagmithi sa hindi nakikita 
sa kalayuan. 


54. At isang kulong na dagat ay inilagay sa 
pagitan nila at niyang kanilang minithi, tulad sa 
ginawa sa mga taong kauri nila sa katandaan. 
O! sila ay nasa walang pag-asang pag- 
aalinlangan. 


SURA XXXV 
ANG MGA ANGHEL 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


312 


1. Papuri ay maging kay Allah, ang 
Lumikha ng mga langit at ng lupa, na 
humirang sa mga anghel na mga 
mensaherong may mga bagwis na dalawa, 
tatlo at apat. Kanyang pinarami sa paglikha 
ang anong Kanyang ibig. O! si Allah ay 
Kayang gumawa ng lahat na mga bagay. 


2. Iyang binuksan ni Allah sa 
sangkatauhan sa awa, walang makapipigil 
nito, at iyang Kanyang pinigil, walang 
makapagpapakawala doon pagkatapos. Siya 
ay ang Makapangyarihan, ang Paham. 


3. O sangkatauhan! Alalahanin ang biyaya 
ni Allah patungo sa inyo! Mayroon bang 
anumang lumikha bukod kay Allah na naglaan 
ng pangkinabukasan para sa inyo galing sa 
langit at sa lupa? Walang Maykapal maliban 
sa Kanya. Saan sa gayon kayo nakapihit? 


4. At kung sila ay nagtatwa sa iyo, (O 
Muhamad), ang mga mensahero (ni Allah) ay 
itinatwa rin bago sa iyo. Kay Allah, lahat ng 
mga bagay ay dinadalang pabalik. 


5. O sangkatauhan! O! ang pangako ni 
Allah ay totoo. Kaya huwag pabayaang ang 
buhay sa daigdig ay gumanyak sa inyo, at 
huwag pabayaang ang (nanumpang) 
tagaganyak ay gumanyak sa inyo tungkol kay 
Allah. 


6. O! ang demonyo ay isang kaaway para 
sa inyo, kaya makibagay sa kanya bilang 
isang kaaway. Siya ay nagpatawag lamang sa 
kanyang pangkat na maging mga may-ari ng 
nagniningas na Apoy. 


7. Ang mga yaong hindi naniniwala, ang 
kanila ay magiging isang nakahihindik na 
wakas, at ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, ang kanila 
ay magiging kapatawaran at isang dakilang 
gantimpala. 


8. Siya ba, ang masamang ang mga gawa 
ay ginawang parang makatarungan sa kanya 
kaya siya ay nag-akala ditong mabuti, (ay iba 
sa nilinlang ni Satanas)? Si Allah talaga ay 
nagpadala sa Kanyang ibig sa pagkaligaw, at 
pumatnubay sa Kanyang ibig; kaya huwag 
pabayaan ang iyong kaluluwang mamatay sa 
mga pagbubuntunghininga para sa kanila. O! 
si Allah ay Nakababatid ng anong kanilang 
ginagawa! 


9. At si Allah itong nagpadala ng mga 
hangin at sila ay nagtaas sa isang ulap, 
pagkatapos Aming ginabayan ang mga ito 
patungo sa isang patay na lupain at binuhay 
kasama noon ang lupa matapos ang 
kamatayan nito. Ang ganyan ay ang 
Pagkabuhay. 


10. Sinumang magmithi ng kapangyarihan 
(ay dapat makaalam na) lahat ng 
kapangyarihan ay pagmamay-ari ni Allah. Sa 
Kanya, ang mabuting mga salita ay umakyat: 
at ang banal na gawa ay Kanyang itinaas, 
nguni't ang mga yaong nagbalak ng mga 
kasamaan, ang kanila ay magiging isang 
nakahihindik na wakas, at ang pagbabalak ng 
ganyan ay darating sa wala. 


11. Si Allah ay lumikha sa inyo galing sa 
alabok, pagkatapos galing sa isang kaunting 
likido, pagkatapos Siya ay gumawa sa inyong 
mga magkatambal (ang lalaki at babae). 
Walang babaeng nagbata o nagdala sa 
pangmasid maliban sa Kanyang kaalaman. At 
walang isang tumandang naging matanda, o 


kahi't kaunting binawasan ng kanyang buhay, 
nguni't ito ay nakatala sa isang Aklat. O! iyan 
ay madali para kay Allah. 


12. At ang dalawang dagat ay hindi 
magkatulad: ito, sariwa, matamis, mabuting 
inumin, ito (isa pa) mapait, maalat. At galing sa 
kanilang dalawa, kayo ay kumain ng sariwang 
laman at kumuha ng palamuting inyong 
isinuot. At iyong nakita ang sasakyangdagat 
na humati sa kanila sa pamamagitan ng 
harapan nito upang kayo ay makapaghanap 
ng Kanyang biyaya, at upang kayo sana ay 
makapagbigay ng pasasalamat. 


13. Kanyang ginawa ang gabing dumaang 
maging araw at Kanyang ginawa ang araw na 
dumaang maging gabi. Kanyang sinupil ang 
araw at ang buwan sa paglilingkod. Bawa't isa 
ay tumatakbo sa isang takdang tapos. Ang 
ganyan ay si Allah, ang inyong Panginoon: 
ang Kanya ay ang Nasasakupan, at ang mga 
yaong inyong pinagdasalan sa halip na sa 
Kanya ay hindi nagmamay-ari ng kasingdami 
ng puting batik sa isang buto ng deit. 


14. Kung kayo ay dumalangin sa kanila, 
sila ay hindi nakaririnig ng inyong dalangin: at 
kung sila ay nakarinig sila ay hindi 
makapagbibigay nito sa inyo. Sa Araw ng 
Pagkabuhay, sila ay hindi makikiari ng 
kaugnayan sa inyo. Walang makapagbibigay- 
alam sa inyo tulad sa Kanyang Nakababatid. 


15. O sangkatauhan! Kayo ay ang mahirap 
sa inyong kaugnayan kay Allah. At si Allah! 
Siya ay ang Walang Takda, ang May-ari ng 
Papuri. 


313 


16. Kung Kanyang inibig, Kanyang maaalis 
kayo at madadala (sa halip ninyo) ang ilang 
bagong nilalang. 


17. Iyan ay hindi isang mahirap na bagay 
para kay Allah. 


18. At walang may dalang kaluluwang 
makapagbabata ng dala ng isa pa, at kung 
ang isang may mabigat na dala ay tumawag 
para (tulungan) sa kanyang dala, wala ditong 
maiaangat kahi't na siya (sa kanya siya ay 
tumawag) ay maging sa kaanak. Ikaw ay 
nagbabala lamang sa mga yaong takot sa 
kanilang Panginoong palihim, at nagtaguyod 
ng pagsamba. Siyang lumaki (sa kabutihan), 
ay lumaki lamang para sa kanyang sarili, (siya 
ay hindi makapagliligtas sa pamamagitan ng 
kanyang katangian sa iba). Kay Allah ay ang 
paglalakbay. 


19. Ang bulag na tao ay hindi kapantay ng 
nakakakita: 


20. O ang kadiliman ay (katulad ng) 
liwanag, 


21. O ang anino ay kapantay ng buong init 
ng araw, 


22. O ang nabubuhay ay kapantay ng 
patay. O! si Allah ay gumawang makarinig ang 
anong Kanyang ibig. Hindi mo maaabot ang 
mga yaong nasa mga libingan. 


23. Ikaw ay isa lamang tagapagbabala. 


314 


24. O! Kami ay nagpadala sa iyong 
kasama ang Katotohanan, isang tagadala ng 
masayang mga pambungad at isang 
tagapagbabala, at walang isang bansang 
isang tagapagbabala lamang ang dumaan sa 
kanila. 


25: At kung sila ay magtatwa sa iyo, ang 
mga yaon bago sa kanila ay nagtatwa rin. Ang 
kanilang mga mensahero ay dumating sa 
kanilang may maliwanag na mga katibayan 
(ng nasasakupan ni Allah), at may mga Banal 
na Awitin at Kasulatang nagbibigay ng 
liwanag. 


26. Pagkatapos Aking kinuha ang mga 
yaong hindi naniwala, at gaano kasidhi ang 
Aking pagkasuklam! 


27. Hindi mo ba nakitang si Allah ay 
gumawang ang ulan ay bumagsak galing sa 
langit, at Kami ay gumawa kasama noon ng 
bungang may ibaibang kulay: at sa mga 
bulubundukin ay mga guhit ng puti at pula, na 
ibaibang kulay, at (ang mga iba) maitim na 
parang uwak, 


28. At sa mga tao at mga hayop at 
bakahan, sa katularan, ibaibang kulay? Ang 
nakaaalam sa Kanyang mga tagapaglingkod 
ay takot kay Allah lamang. O! si Allah ay 
Makapangyarihan, Mapagpatawad. 


29. O! ang mga yaong bumasa ng 
Kasulatan ni Allah, at nagtaguyod ng 
pagsamba, at gumugol niyang Aming 
ipinagkaloob sa kanilang palihim at lantaran, 
sila ay tumingin sa harapan sa walang 
kamatayang pakinabang, 


30. Na Siya ay magbabayad sa kanila ng 
kanilang mga kita at magdaragdag sa kanila 
ng kanilang biyaya. O! Siya ay 
Mapagpatawad, Tumutugon. 


31. Para diyan sa Aming ibinigay na may 
pampasigla sa iyo sa Kasulatan, ito ay ang 
Katotohanang nagpapatunay niyang 
(isiniwalat) bago dito. O! si Allah talaga ay 
Tagamatyag, Tagatingin ng Kanyang mga 
tagapaglingkod. 


32. Pagkatapos Kami ay nagbigay ng 
Kasulatan bilang pamana sa mga yaong 
Aming hinirang sa Aming mga tagapaglingkod. 
Nguni't sa kanila ay ilang gumawa ng mali sa 
kanilang mga sarili, at sa kanila ay ilang 
kulang sa init, at sa kanila ay ilang higit na 
mabilis (sa iba) sa mabuting mga gawa, sa 
pamamagitan ng pahintulot ni Allah. Iyan ay 
ang dakilang tulong! 


33. Mga Hardin ng Eden! Sila ay pumasok 
sa loob noong suot ang mga palamuti sa bisig 
na ginto at perlas, at ang kanilang kasuotan sa 
loob noon ay sutla. 


34. At sila ay nagsabi: Papuri ay maging 
kay Allah na naglagay sa hinagpis na malayo 
sa amin. O! ang Aming Panginoon ay 
Mapagpatawad, Mabiyaya, 


35. Na sa Kanyang biyaya, ay naglagay sa 
amin sa malaking tahanan ng walang 
hanggan, doon ang hirap ay hindi sumalang sa 
amin, o ang kapaguran ay magkabisa sa amin. 


36. Nguni't para sa mga yaong hindi 
naniniwala, para sa kanila ay apoy ng 
Impiyerno, ito ay hindi kumuha ng buong bisa 


sa kanila upang sila ay mamatay, o ang 
pahirap nito ay makapagpagaan para sa 
kanila. Sa gayon Kami ay nagparusa sa bawa't 
walang utang na loob. 


37. At sila ay tumawag para tulungan 
doon, (nagsasabi): Aming Panginoon! 
Palayain kami, kami ay gagawa ng matuwid, 
hindi (ang maling) dati naming ginagawa. Hindi 
ba Kami nagbigay sa inyo ng buhay na 
kainaman ang haba para sa kanyang nag-isip 
ng buong pag-iisip sa loob noon? At ang 
tagapagbabala ay dumating sa inyo. Ngayon 
tikman (ang lasa ng inyong mga gawa), 
sapagka't ang mga gumagawa ng masama ay 
walang katulong. 


38. O! si Allah ay ang Tagaalam ng Hindi 
Nakikita sa mga langit at sa lupa. O! Siya ay 
Nakababatid ng lihim sa mga puso (ng mga 
tao). 


39. Siya itong gumawa sa inyong mga 
pansamantalang namumuno sa lupa; kaya 
siyang hindi naniniwala, ang kanyang hindi 
paniniwala ay magiging laban sa kanyang 
sarili. Ang kanilang hindi paniniwala ay 
nagdagdag para sa mga hindi naniniwala, sa 
paningin ng kanilang Panginoon, ng wala 
kundi pagkasuklam. Ang kanilang hindi 
paniniwala ay nagdagdag para sa mga hindi 
naniniwala ng wala maliban sa pagkawala. 


40. Sabihin: Inyo bang nakita ang inyong 
mga katambal na maykapal na inyong 
pinagdalanginan bukod kay Allah? Ipakita sa 
akin ang anong kanilang nilikha sa lupa! O! 
sila ba ay may alinmang bahagi sa mga langit? 
O Kami ba ay nagbigay sa kanila ng isang 
Kasulatan upang sila ay kumilos sa maliwanag 
na katibayan galing doon? Hindi, ang mga 
gumagawa ng masama ay nangako sa isa at 
isa pa upang mandaya lamang. 


315 


41. O! si Allah ay humawak sa mga langit 
at sa lupa upang sila ay hindi umiba; at kung 
sila ay iiba, walang isang makahahawak sa 
kanila matapos sa Kanya. O! Siya ay palaging 
Mahabagin, Mapagpatawad. 


42. At sila ay sumumpa kay Allah, ng 
kanilang pinakapambigkis na sumpa, na kung 
may isang tagapagbabalang dumating sa 
kanila sila ay magiging higit na 
mapapamahalaan kaysa alinman sa mga 
bansa, subali't nang ang isang tagapagbabala 
ay dumating sa kanila, ito ay pumukaw sa 
kanila sa wala maliban sa pagkasuklam, 


43. (Ipinakita sa kanilang) mayabang na 
pagkilos sa lupain at pagbabalak na masama: 
at ang masamang balak ay pumaligid lamang 
sa mga taong gumawa nito. Pagkatapos, sila 
ba ay aasa ng kahi't kaunti maliban sa ginawa 
sa katao sa katandaan? Ikaw ay hindi 
makatatagpo para sa landas ni Allah bilang 
panggamot ng alinmang kapalit, o ikaw ay 
makatatagpo para sa landas ni Allah bilang 
panggamot ng kahi't kaunti ng kapangyarihang 
magbago. 


44. Hindi ba sila nakapaglakbay sa lupain 
at nakakita ng kalikasan ng kinalabasan para 
sa mga yaon bago sa kanila, at sila ay higit na 
makapangyarihan kaysa mga ito sa 
kapangyarihan? Si Allah ay hindi ganyang may 
kaunti sa mga langit o sa lupang nakatakas sa 
Kanya. O! Siya ay ang Paham, ang 
Makapangyarihan. 


45. Kung kinuha ni Allah ang 
sangkatauhang magbayad ayon sa 
karapatdapat sa kanila, Siya ay hindi mag- 
iiwan ng nabubuhay na nilalang sa ibabaw ng 
lupa; nguni't siya ay nagpaliban ng 
pagpaparusa sa kanila sa isang takdang 
kaduluhan, at nang ang kanilang kaduluhan ay 


316 


dumating - sa gayon talaga (sila ay 
makaaalam naj) si Allah ay palaging Tagitingin 
ng Kanyang mga tagapaglingkod. 


SURA XXXVI 


YA SIN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ya. Sin. 


2. Sa pamamagitan ng matalinong Kuran, 


3. O! ikaw ay sa mga yaong ipinadala, 


4. Sa isang tuwid na landas, 


5. Isang pagsisiwalat ng 
Makapangyarihan, ng Maawain, 


6. Upang ikaw ay makapagbabala sa isang 
kataong ang mga ama ay hindi binalaan, kaya 
sila ay walang pansin. 


7. Ang salita ay pinatunayang totoo 
tungkol sa karamihan sa kanila, sapagka't sila 
ay hindi naniniwala. 


8. O! Kami ay naglagay sa kanilang mga 
leeg ng mga panlagay sa leeg na umaabot sa 


kanilang mga baba, kaya sila ginawang 
naninigas ang leeg. 


9. At Kami ay naglagay ng isang balakid 
sa harapan nila at isang balakid sa likuran nila, 
at (sa gayon) ay nagtakip sa kanila upang sila 
ay hindi makakita. 


10. Bigyan mo man sila ng babala o ikaw 
ay hindi magbigay ng babala sa kanila, ito ay 
magkatulad para sa kanila, sapagka't sila ay 
hindi naniniwala. 


11. Ikaw ay nagbabala lamang sa kanyang 
sumusunod sa Paalaala at takot sa 
Mapagbigay na palihim. Sa kanya magdala ng 
mga pambungad ng pagpapatawad at isang 
mayamang gantimpala. 


12. O! Kami itong nagdala sa patay sa 
pagkabuhay. Kami ay nagtala niyang aming 
ipinadala bago (sa kanila), at kanilang mga 
bakas ng paa. At lahat ng mga bagay ay 
Aming itinago sa isang maliwanag na talaan. 


13. Maghambing para sa kanila ng isang 
katulad: Ang mga tao ng lungsod nang ang 
mga yaong ipinadala (galing kay Allah) ay 
dumating sa kanila; 


14. Nang Kami ay nagpadala sa kanila ng 
dalawang mensahero, sila ay nagtatwa sa 
kanilang dalawa, kaya Kami ay nagdagdag sa 
kanila ng isang pangatlo, at sila ay nagsabi: O! 
kami ay ipinadala sa inyo. 


15. Sila ay nagsabi: Kayo ay mga makatao 
lamang na tulad sa amin. Ang Mapagbigay ay 


walang isiniwalat. Kayo ay gumawang 
magsinungaling lamang. 


16. Sila ay sumagot: Ang aming 
Panginoon ay nakaaalam na kami ay 
ipinadalang talaga sa inyo, 


17. At ang aming tungkulin ay ang pantay 
na paghahatid lamang (ng pahatid). 


18. (Ang mga tao ng lungsod ay) nagsabi: 
Aming nakikinita ang masama sa inyo. Kung 
kayo ay hindi tumigil, babatuhing talaga namin 
kayo, at nakapaghihinagpis na pahirap ay 
babagsak sa inyo sa aming mga kamay. 


19. Sila ay nagsabi: Ang inyong 
masamang nakikinita ay maging sa inyo! Ito ba 
ay sapagka't kayo ay pinaalalahanan (ng 
katotohanan)? Hindi, nguni't kayo ay kataong 
salungat! 


20. At dumating galing sa pinakamalayong 
bahagi ng lungsod ang isang taong tumatakbo. 
Siya ay nagsabi: O aking mga tao! Sundin ang 
mga yaong ipinadala! 


21. Sundin ang mga yaong humingi sa 
inyo ng walang kabayaran, at mga 
pinatnubayan ng matuwid. 


22. Sa anong dahilan hindi ako 
maglilingkod sa Kanyang lumikha sa akin, at 
sa Kanya kayo ay dadalhing pabalik? 


23. Ako ba ay kukuha ng (ibang) mga 
maykapal kapalit Niya samantalang, kung ang 


317 


Mapagbigay ay magmithi sa akin ng alinmang 
sakit, ang kanilang pamamagitan ay hindi 
makatutulong sa akin, o sila ay 
makapagliligtas? 


24. Sa gayon talaga ako ay magiging sa 
hayagang kamalian. 


25. O! ako ay may pananalig sa inyong 
Panginoon, kaya makinig sa akin! 


26. Sinabi (sa kanya): Pumasok sa 
Paraiso. Siya ay nagsabi: Gagawing sa gayon 
ang aking mga tao ay makaalam (ng aking 
nalalaman)! - 


27. Sa ano (na pagbibigay) ang aking 
Panginoon ay nagpatawad sa akin at gumawa 
sa akin sa mga pinarangalan! 


28. Kami ay hindi nagpadalang pababa 
laban sa kanyang mga tao matapos sa kanya 
ng isang hukbo galing sa langit, o Kami ay 
kinailangang gumawa sa gayon. 


29. Ito ay isa lamang makapangyarihang 
Sigaw, at O! sila ay pinigil at tahimik. 


30. A, ang paghapis para sa mga 
tagapaglingkod! Walang dumating kailanman 
sa kanilang isang mensaherong hindi nila 
kinutya siya! 


31. Hindi nila nakita kung gaano karaming 
mga salinlahi ang Aming winasak bago sa 
kanila, na talagang hindi bumalik sa kanila, 


318 


32. Nguni't lahat, walang hindi kasama, ay 
dadalhin sa harapan Namin. 


33. Ang isang palatandaan sa kanila ay 
ang patay na lupa. Kami ay bumuhay nito, at 
Kami ay nagdala sa pangmasid galing dito ng 
butil upang sila ay kumain doon, 


34. At Kami ay naglagay sa loob noon ng 
mga hardin ng deitpalma at mga ubas, at Kami 
ay gumawang ang mga batis ng tubig ay 
bumulwak sa pangmasid sa loob noon, 


35. Upang sila ay makakain ng bunga 
doon, at ang kanilang mga kamay ay hindi 
gumawa nito. Hindi ba sila, sa gayon, 
magbibigay ng pasasalamat? 


36. Papuri ay maging sa Kanyang lumikha 
ng lahat ng mga magkatambal sa kasarian, 
diyan sa pinalaki ng lupa, at sa kanilang mga 
sarili, at diyan sa hindi nila nalalaman! 


37. Isang palatandaan sa kanila ay ang 
gabi. Aming inalisan ito ng araw, at O! sila ay 
nasa kadiliman. 


38. At ang araw ay tumakbong patungo sa 
isang lugar na pahingahan para sa kanya. Iyan 
ay ang pagsusukat ng Makapangyarihan, ng 
Paham. 


39. At para sa buwan, Kami ay nagtakda 
ng malaking mga tahanan hanggang sa siya 
ay bumalik tulad sa isang matandang lantang 
dahon ng palma. 


40. Hindi para sa araw ang lumampas sa 
buwan, o ang gabi ay lumampas sa araw. Sila 
ay lumutang bawa't isa sa isang pag-ikot. 


41. At isang palatandaan sa kanilang Kami 
ay nagdala sa kanilang anak sa 
sasakyangdagat na may dala, 


42. At lumikha para sa kanila ng katulad 
roong sila ay sumakay. 


43. At kung Aming inibig, Kami ay lumunod 
sa kanila, at walang tulong para sa kanila, o 
sila ay maililigtas, 


44. Maliban sa pamamagitan ng awa 
galing sa Amin at isang ginhawa para sa isang 
sumandali. 


45. Nang sinabi sa kanila: Mag-ingat diyan 
sa nasa harapan ninyo at diyan sa nasa 
likuran ninyo, upang sana kayo ay makatagpo 
ng awa, (sila ay walang pansin). 


46. Wala kailanmang dumating na isang 
palatandaan sa mga palatandaan ng kanilang 
Panginoon sa kanila, nguni't sila ay pumihit 
palayo dito! 


47. At nang sinabi sa kanila: Gumugol 
niyang kasama doon si Allah ay naglaan ng 
pangkinabukasan para sa inyo, ang mga 
yaong hindi naniniwala ay nagsabi sa mga 
yaong naniniwala: Kami ba ay magpapakain 
sa mga yaong si Allah, kung Kanyang inibig, 
ay magpapakain? Kayo ay sa wala maliban sa 
hayagang kamalian. 


48. At sila ay nagsabi: Kailan itong 
pangakong matutupad, kung kayo ay 
matapat? 


49. Sila ay naghintay lamang sa isang 
Tawag, na bibigla sa kanila habang sila ay 
nagtatalo. 


50. Pagkatapos sila ay hindi makagagawa 
ng pamana, o sila ay makababalik sa kanilang 
sariling katao. 


51. At ang trumpeta ay hinipan at O! galing 
sa mga libingan, sila ay nagmadaling patungo 
sa kanilang Panginoon, 


52. Sumisigaw: Pagkahabag sa amin! 
Sinong nagtayo sa amin galing sa aming lugar 
na tinutulugan? Ito ay iyang ipinangako ng 
Mapagbigay, at ang mga mensahero ay 
nagsalita ng katotohanan, 


53. Ito ay isa lamang Tawag, at masdan 
silang dinalang samasama sa harapan Namin! 


54. Sa araw na ito, walang kaluluwang 
ginawan ng mali kahi't kaunti, o kayo ay 
binigyan ng kabayaran kahi't kaunti maliban sa 
anong inyo dating ginagawa. 


55. O! ang mga yaong may katangian sa 
paraiso sa araw na ito ay masayang 
gumagawa, 


56. Sila at ang kanilang mga asawang 
babae, sa nakasisiyang lilim, sa mga trono 
nakahilig: 


319 


57. Kanila ang bunga (ng kanilang 
mabuting mga gawa), at kanila ang (lahat na) 
kanilang hiningi, 


58. Ang salita galing sa isang Maawaing 
Panginoon (para sa kanila) ay: Kapayapaan! 


59. Nguni't lumayo kayo, O kayong may 
kasalanan, sa araw na ito! 


60. Hindi ba iniutos Ko sa inyo, O kayong 
mga anak ni Adan, na kayo ay huwag 
sumamba sa demonyo - O! siya ay inyong 
lantad na kaaway! - 


61. Kundi kayo ay sumamba sa Akin? Iyan 
ay ang tuwid na landas. 


62. Subali't siya ay gumabay sa 
pagkaligaw sa inyo ng isang malaking 
karamihan. Kayo ba sa gayon ay walang pag- 
iisip? 


63. Ito ay Impiyernong ipinangako sa inyo 
(kung kayo ay sumunod sa kanya). 


64. Masunog sa loob noon sa araw na ito 
para diyan sa inyong hindi pinaniwalaan. 


65. Sa araw na ito, Kami ay nagpinid ng 
mga bibig, at ang mga kamay ay nagsalita, at 
ang mga paa ay sumaksi sa anong kanilang 
dating kinikita. 


320 


66. At kung Aming inibig, Kami talaga ay 
mag-aalis ng kanilang paningin upang sila ay 
makibaka para sa landas. Pagkatapos paano 
sila makakakita? 


67. At kung Aming inibig, Kami talaga ay 
magtatakda sa kanila sa kanilang lugar, 
gumagawa sa kanilang walang lakas na 
pumunta sa harapan o pumihit patalikod. 


68. Siyang Aming dinala sa matandang 
gulang, Aming binaligtad siya sa paglikha 
(ginagawa siyang pumuntang pabalik sa 
kahinaan matapos ang kalakasan). Kayo ba sa 
gayon ay walang pag-iisip? 


69. At Kami ay hindi nagturo sa kanya 
(Muhamad) ng tula, o ito ay nararapat para sa 
kanya. Ito ay wala maliban sa isang Paalaala 
at isang Pangaral na gumagawa ng pantay, 


70. Upang magbabala sa sinumang 
nabubuhay, at ang salita ay matupad laban sa 
mga hindi naniniwala. 


71. Hindi ba nila nakita kung paano Kami 
lumikha para sa kanila sa Aming gawang 
kamay ng bakahan, upang sila ay mga may-ari 
dito, 


72. At sumupil sa mga ito patungo sa 
kanila (sa paggamit), upang ang ilan sa mga 
ito ay kanila para sa pagsakay, ang ilan para 
sa pagkain? 


73. Mga kabutihan at (ibaibang) mga 
inumin ang mayroon sila galing sa mga ito. 


Hindi ba sila sa gayon magbibigay ng 
pasasalamat? 


74. At sila ay kumuha ng (ibang) mga 
maykapal bukod kay Allah, upang sila ay 
matulungan. 


75. Wala sa kanilang kapangyarihan ang 
tumulong sa kanila, nguni't sila ay dadalhin 
bilang isang hukbo. 


76. Kaya huwag pabayaan ang kanilang 
talumpating humapis sa iyo (O Muhamad). O! 
Aming alam ang anong kanilang itinago at 
inihayag. 


77. Hindi ba nakita ng taong siya ay Aming 
nilikha galing sa isang patak ng binhi? Subali't 
O! siya ay isang kaaway na lantaran. 


78. At siya ay naghambing para sa Amin 
ng isang katulad, at nakalimot ng katunayan 
ng kanyang paglikha, nagsasabi: Sinong 
bubuhay sa mga butong ito kapag sila ay 
nabulok palayo? 


79. Sabihin: Siya ay bubuhay sa kanilang 
Siyang gumawa sa kanila sa una, sapagka't 
Siya ay Tagaalam ng bawa't nilikha, 


80. Na nagtakda para sa inyo ng apoy 
galing sa luntiang punongkahoy, at masdan! 
kayo ay nagningas galing dito. 


81. Hindi ba Siyang lumikha ng mga langit 
at ng lupa ay Kayang lumikha ng katulad nila? 


Oo, na Siya ay ganyan! sapagka't Siya ay ang 
Lumikhang Paham sa Lahat, 


82. Nguni't ang Kanyang utos, kapag Siya 
ay nagnais ng isang bagay, ay Siya ay 
nagsasabi lamang dito: Maging ganyan! at ito 
ay ganyan. 


83. Kung gayon papuri ay maging sa 
Kanyang sa Kanyang kamay ay ang 
nasasakupan sa ibabaw ng lahat ng mga 
bagay! Sa Kanya kayo ay dadalhing pabalik. 


SURA XXXVII 
ANG MGA YAONG NAGTAKDA 
NG MGA TUNGKULIN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng mga yaong 
nagtakda ng mga tungkulin sa kaayusan ng 
labanan, 


2. At mga yaong nagtaboy palayo (sa 
masama) na may pagsalungat, 


3. At mga yaong bumasa (ng Salita) para 
sa isang paalaala, 


4. O! ang iyong Panginoon ay talagang 
Isa, - 


321 


5. Panginoon ng mga langit at ng lupa at 
lahat na nasa pagitan nila, at Panginoon ng 
mga pagtaas ng araw. 


6. O! Aming pinalamutian ang 
pinakamababang langit ng isang palamuti, ang 
mga planeta, 


7. May katiwasayan sa bawa't salungat na 
demonyo. 


8. Hindi sila makarinig sa Pinakamataas 
na mga Kapulungan sapagka't sila ay malakas 
na hinampas galing sa bawa't panig, 


9. Hinamak, at ang kanila ay isang walang 
katapusang paghihirap, 


10. Maliban sa kanyang humawak sa 
isang kapiraso, at doon siya ay hinabol ng 
isang pantusok na ningas. 


11. Sa gayon tanungin sila (O Muhamad): 
Sila ba ay higit na malakas bilang isang 
nilikha, o ang mga yaong (ibang) Aming 
nilikha? O! Aming nilikha sila sa putik. 


12. Hindi, subali't ikaw ay gumawa ng 
kababalaghan nang sila ay nangutya, 


13. At hindi pumansin nang sila ay 
pinaalalahanan, 


322 


14. At humanap na mangutya nang 
kanilang mapagmasdan ang isang 
kababalaghan. 


15. At sila ay nagsabi: O! ito ay 
salamangka lamang, 


16. Kapag kami ay patay at naging alabok 
at mga buto, kami ba sa gayon, sa katunayan, 
ay itatayong (muli)? 


17. At ang aming mga ninuno? 


18. Sabihin (O Muhamad): Oo, sa 
katotohanan, at kayo ay dadalhing mababa. 


19. May isa lamang Tawag, at O! sila ay 
nagmasid, 


20. At nagsabi: A, kamalasan para sa 
amin! Ito ay ang Araw ng Paghuhukom. 


21. Ito ay ang Araw ng Paghihiwalay, na 
inyo dating itinatatwa. 


22. (At sinabi sa mga anghel): Tipunin ang 
mga yaong gumawa ng mali, kasama ang 
kanilang mga asawang babae at ang anong 
kanila dating sinasamba, 


23. Sa halip na si Allah, at gabayan silang 
patungo sa landas patungo sa Impiyerno: 


24. At pigilin sila, sapagka't sila ay dapat 
tanungin. 


25. Anong masakit sa inyong kayo ay hindi 
tumulong sa isa at isa? 


26. Hindi, nguni't sa araw na ito, sila ay 
gumawa ng buong pagsuko. 


27. At ang ilan sa kanila ay pumuntang 
malapit sa mga iba, magkatulad na 
nagtatanong. 


28. Sila ay nagsabi: O! kayo ay dating 
dumarating sa amin, maringal, (nanunumpang 
kayo ay nagsalita ng katotohanan). 


29. Sila ay sumagot: Hindi, nguni't kayo 
(ang inyong mga sarili) ay hindi mga 
naniniwala, 


30. Kami ay walang kapangyarihan sa 
ibabaw ninyo, nguni't kayo ay kataong ligaw. 


31. Ngayon ang Salita ng aming 
Panginoon ay natupad tungkol sa amin. O! 
kami ay titikim na (ng wakas). 


32. Sa gayon kami ay nagligaw sa inyo. O! 
sa katunayan kaming aming mga sarili ay 
ligaw. 


33. Pagkatapos O! sa araw na ito, sila 
(kapwa) ay mga magkabahagi sa wakas. 


34. O! sa gayon Kami ay nakipagbagayan 
sa may kasalanan. 


35. Sapagka't nang sinabi sa kanila: 
Walang Maykapal maliban kay Allah, sila ay 
mapanghamak, 


36. At nagsabi: Pababayaan ba namin ang 
aming mga maykapal para sa isang makata? 


37. Hindi, nguni't siya ay nagdala ng 
Katotohanan, at siya ay nagpatunay sa mga 
yaong ipinadala (bago sa kanya). 


38. O! (ngayon) talagang kayo ay tumikim 
ng masakit na wakas - 


39. Kayo ay binigyan ng kabayaran sa 
wala maliban sa anong inyong ginawa - 


40. Maliban sa mag-isang pag-iisip na mga 
tagapaglingkod ni Allah, 


41. Para sa kanila, may isang alam na 
laang pangkinabukasan, 


42. Mga bunga. At sila ay pararangalan, 


43. Sa mga Hardin ng kasiyahan, 


44. Sa mga pahingahang sandalang 
magkaharap isa sa isa pa, 


323 


45. Isang tasa galing sa bumubulwak na 
batis ay dinalang palibot para sa kanila, 


46. Puti, malinamnam sa mga umiinom, 


47. Sa loob noon ay walang sakit ng ulo o 
sila ay ginawang baliw sa gayon. 


48. At kasama nila ay ang mga yaong may 
mahinhing pagtingin, may 
nakapanghahalinang mga mata, 


49. (Dalisay) tulad ng mga itinagong itlog 
(ng ostritse). 


50. At ang ilan sa kanila ay pupuntang 
malapit sa mga iba, magkatulad na 
magtatanong sa bawa't isa. 


51. Ang isang tagapagsalita sa kanila ay 
nagsabi: O! ako ay may isang kaibigan, 


52. Na dating nagsasabi: Ikaw ba sa 
katotohanan ay sa mga yaong naglagay ng 
pananalig (sa kanyang mga salita)? 


53. Maaari bang kami, kapag kami ay 
patay at naging alabok at mga buto lamang - 
maaari bang kami (sa gayon) ay talagang 
tumanggap ng mga gantimpala at mga 
parusa? 


54. Siya ay nagsabi: Kayo ba ay titingin? 


324 


55. Sa gayon siya ay tumingin at nakakita 
sa kanya sa kailaliman ng Impiyerno. 


56. Siya ay nagsabi: Kay Allah, ikaw talaga 
ay gumawa ng lahat na halos makagawa ng 
aking pagkawasak, 


57. At kung hindi dahil sa tulong ng aking 
Panginoon, ako rin ay naging sa mga yaong 
hinatak sa pangmasid (patungo sa wakas). 


58. Kami ba sa gayon ay hindi 
mamamatay, 


59. Maliban sa aming dating pagkamatay, 
at kami ba ay hindi parurusahan? 


60. O! ito ay ang pinakamataas na 
pagwawagi. 


61. Para sa katulad nito, sa gayon, 
pabayaan ang mga manggagawang gumawa. 


62. Ito ba ay higit na mabuti bilang isang 
maligayang pagdating, o ang punongkahoy ng 
Sakum? 


63. O! Aming itinakda itong isang pahirap 
para sa mga gumagawa ng mali. 


64. O! ito ay isang punongkahoy na 
sumibol sa puso ng Impiyerno. 


65. Ang ani nito ay tulad sa mga ulo ng 
mga demonyo. 


66. At O! sila talaga ay kailangang kumain 
doon, at magpuno ng (kanilang) mga tiyan 
doon. 


67. At pagkatapos, O! doon sila ay may 
isang inuming kumukulong tubig, 


68. At pagkatapos, O! ang kanilang 
pagbabalik ay talagang sa Impiyerno. 


69. Sila talaga ay nakatagpo sa kanilang 
mga amang ligaw, 


70. Nguni't sila ay gumawang 
magmadaling (sumunod) sa mga yapak ng 
kanilang paa. 


71. At talagang karamihan sa mga tao sa 
katandaan ay pumunta sa pagkaligaw bago sa 
kanila, 


72. At talagang Kami ay nagpadala sa 
kanila ng mga tagapagbabala. 


73. Pagkatapos tingnan ang kalikasan ng 
kinalabasan para sa mga yaong binalaan, 


74. Maliban sa isang isipang mga 
tagapaglingkod ni Allah. 


75. At si Noa ay talagang dumalangin sa 
Amin, at mapagbiyaya ay ang Tagarinig ng 
kanyang dalangin. 


76. At Kami ay nagligtas sa kanya at sa 
kanyang kasambahay sa malaking hapis, 


77. At gumawa sa kanyang binhing mga 
nakaligtas, 


78. At nag-iwan para sa kanya sa 
sumunod na katao (ng pagbati): 


79. Kapayapaan ay maging kay Noa sa 
mga tao! 


80. O! sa gayon Kami ay naggantimpala 
sa mabuti. 


81. O! siya ay isa sa Aming naniniwalang 
mga tagapaglingkod. 


82. Pagkatapos Kami ay lumunod sa mga 
iba. 


83. At O! sa kanyang paghimok talaga ay 
si Abraham, 


84. Nang siya ay dumating sa kanyang 
Panginoong may isang buong puso, 


85. Nang siya ay nagsabi sa kanyang ama 
at sa kanyang katao: Ano iyang inyong 
sinasamba? 


325 


86. Ito ba ay isang kasinungalingan - mga 
maykapal bukod kay Allah - na inyong 
minimithi? 


87. Ano sa gayon ang inyong paniwala sa 
Panginoon ng mga Daigdig? 


88. At siya ay sumulyap ng isang sulyap 
sa mga bituin, 


89. Pagkatapos ay nagsabi: O! ako ay 
nakaramdam ng sakit! 


90. At sila ay pumihit ng kanilang mga 
likod at pumuntang palayo sa kanya. 


91. Pagkatapos siya ay pumihit sa 
kanilang mga maykapal at nagsabi: Hindi ba 
kayo kakain? 


92. Anong nakasasakit sa inyong kayo ay 
hindi makapagsalita? 


93. Pagkatapos siya ay sumalakay sa 
kanila, humahampas sa pamamagitan ng 
kanyang kanang kamay. 


94. At (ang kanyang mga tao ay) dumating 
patungo sa kanya, nagmamadali. 


95. Siya ay nagsabi: Kayo ba ay sumamba 
diyang kayong inyong mga sarili ay lumilok, 


326 


96. Samantalang si Allah ay lumikha sa 
inyo at sa inyong ginawa? 


97. Sila ay nagsabi: Magtayo para sa 
kanya ng isang gusali at ihagis siya sa 
mapulang mainit na apoy. 


98. At sila ay nagbalak ng isang patibong 
para sa kanya, nguni't Kami ay gumawa sa 
kanilang pinakailalim. 


99. At siya ay nagsabi: O! ako ay pupunta 
sa aking Panginoong papatnubay sa akin. 


100. Aking Panginoon! Pagkalooban mo 
ako ng isang matuwid (na anak na lalaki). 


101. Kaya Kami ay nagbigay sa kanya ng 
mga pambungad ng isang mabait na anak na 
lalaki. 


102. At nang (ang kanyang anak na lalaki 
ay) umabot sa wastong gulang na lumakad 
kasama niya, (si Abraham ay) nagsabi: O 
aking mahal na anak na lalaki, aking nakita sa 
isang panaginip na dapat kong Ihandog ikaw. 
Kaya tingnan, anong nasa isip mo? Siya ay 
nagsabi: O, aking ama! Gawin iyang ipinag- 
utos sa iyo. Sa ibig ni Allah, iyong 
matatagpuan akong sa matatag. 


103. Pagkatapos, nang sila ay kapwa 
sumuko (kay Allah), at siya ay naghagis sa 
kanyang pababa sa kanyang mukha, 


104. Kami ay tumawag sa kanya: O 
Abraham! 


105. Iyong naisakatuparan na ang nakita. 
O! sa gayon Kami ay naggantimpala sa 
mabuti. 


106. O! iyan talaga ay isang maliwanag na 
pagsubok. 


107. Pagkatapos Kami ay tumubos sa 
kanyang kasama ng isang napakalaking 
kapalit. 


108. At Kami ay nag-iwan para sa kanya 
sa sumunod na katao (ng pagbati): 


109. Kapayapaan ay maging kay 
Abraham! 


110. Sa gayon Kami ay naggantimpala sa 
mabuti. 


111. O! siya ay isa sa Aming naniniwalang 
mga tagapaglingkod. 


112. At Kami ay nagbigay sa kanya ng 
mga pambungad ng kaanakan ni Isaak, isang 
Propeta ng matuwid. 


113. At Kami ay nagpala sa kanya at kay 
Isaak. At sa kanilang binhi ay ilang gumawa ng 
mabuti, at ilang pantay na gumawa ng mali sa 
kanilang mga sarili. 


114. At Kami talaga ay nagbigay ng biyaya 
kay Moses at kay Aaron, 


115. At nagligtas sa kanila at sa kanilang 
mga tao sa malaking hapis, 


116. At tumulong sa kanila upang sila ay 
maging mga nagwagi. 


117. At Kami ay nagbigay sa kanila ng 
maliwanag na Kasulatan, 


118. At nagpakita sa kanila ng wastong 
landas. 


119. At Kami ay nag-iwan para sa kanila 
sa sumunod na katao (ng pagbati): 


120. Kapayapaan ay maging kay Moses at 
Aaron! 


121. O! sa gayon Kami ay naggantimpala 
sa mabuti. 


122. O! sila ay dalawa sa Aming 
naniniwalang mga tagapaglingkod. 


123. At O! si Elias ay sa mga yaong 
ipinadala (upang magbabala), 


124. Nang siya ay nagsabi sa kanyang 
katao: Kayo ba ay hindi magtatakwil (sa 
masama)? 


125. Kayo ba ay tatawag kay Baal at 
magwawaksi sa pinakamagaling sa mga 
Lumikha, 


327 


126. Si Allah, ang inyong Panginoon at 
Panginoon ng inyong mga ninuno? 


127. Nguni't sila ay nagtatwa sa kanya, 
kaya sila talaga ay hahatakin sa pangmasid 
(patungo sa wakas), 


128. Maliban sa isang kaisipang mga 
tagapaglingkod ni Allah. 


129. At Kami ay nag-iwan para sa kanya 
sa sumunod na katao (ng pagbati): 


130. Kapayapaan ay maging kay Elias! 


131. O! sa gayon Kami ay naggantimpala 
sa mabuti. 


132. O! siya ay isa sa Aming naniniwalang 
mga tagapaglingkod. 


133. At O! si Lot talaga ay sa mga yaong 
ipinadala (upang magbabala), 


134. Nang Kami ay sumagip sa kanya at 
sa kanyang kasambahay, bawa't isa, 


135. Maliban sa isang matandang babae 
sa mga yaong nagpaiwan: 


136. Pagkatapos Kami ay nagwasak sa 
mga iba. 


328 


137. At O! kayo talaga ay dumaan sa 
(guho sa) kanila sa umaga, 


138. At sa panahon ng gabi: kayo ba sa 
gayon ay walang pag-iisip? 


139. At O! si Hona talaga ay sa mga yaong 
ipinadala (upang magbabala), 


140. Nang siya ay tumakas patungo sa 
may lamang sasakyangdagat, 


141. At pagkatapos ay 
nakipagpalabunutan at naging sa mga yaong 
hindi tinanggap, 


142. At ang isda ay lumulon sa kanya 
habang siya ay karapatdapat na sisihin: 


143. At kung siya ay hindi naging isa sa 
mga yaong dumakila kay Allah, 


144. Siya ay maghihintay sa tiyan nito 
hanggang sa araw nang sila ay itinaas: 


145. Pagkatapos Kami ay nagtapon sa 
kanya sa isang pampang na walang 
naninirahan habang siya ay may sakit: 


146. At Kami ay gumawang ang isang 
puno ng kalabasa ay lumaki sa ibabaw niya: 


147. At Kami ay nagpadala sa kanya sa 
isang daang libo (na katao) o higit pa, 


148. At sila ay naniwala, sa gayon Kami ay 
nagbigay sa kanila ng ginhawa para sa isang 
sumandali. 


149. Ngayon tanungin sila (O Muhamad): 
Ang iyong Panginoon ba ay may mga anak na 
babae tulad sa sila ay may mga anak na 
lalaki? 


150. O Kami ay lumikha sa mga anghel na 
mga babae habang sila ay nasa harapan? 


151. O! ito ay sa kanilang 
kasinungalingang sila ay nagsabi: 


152. Si Allah ay nagkaroon. At O! talagang 
sila ay nagsabi ng isang kasinungalingan. 


153. (At sa muli sa kanilang 
kasinungalingan): Siya ay pumili sa mga anak 
na babae kaysa mga anak na lalaki. 


154. Anong masakit sa inyo? Paano kayo 
naghukom? 


155. Kayo ba sa gayon ay hindi mag-iisip? 


156. O kayo ba ay may isang maliwanag 
na panagutan? 


157. Sa gayon ilabas ang inyong 
kasulatan, kung kayo ay matapat. 


158. At sila ay nag-isip ng kaugnayan sa 
pagitan Niya at ng diwang makalupa, 
samantalang ang diwang makalupa ay 
nakaaalam ng buong sila ay dadalhin sa 
harapan (Niya). 


159. Pagpapala ay maging kay Allah 
galing diyan sa kanilang inihambing (sa 
Kanya), 


160. Maliban sa isang isip na mga 
tagapaglingkod ni Allah. 


161. O! talaga, kayo at iyang inyong 
sinasamba, 


162. Kayo ay hindi makapagpapasigla (sa 
alinman) laban sa Kanya, 


163. Maliban sa kanyang susunugin sa 
Impiyerno. 


164. Walang isa sa aming mayroon 
lamang ng kanyang alam na kinalalagyan. 


165. At kami ay talagang nakahanay sa 
tungkulin. 


166. At kami ay talagang nagpahayag ng 
papuri ni Allah. 


167. At sa katunayan sila ay dating 
nagsasabi: 


329 


168. Kung kami ay mayroon lamang isang 
paalaala galing sa mga tao ng katandaan, 


169. Kami ay magiging isang isip na mga 
tagapaglingkod ni Allah. 


170. Subali't (ngayong ito ay dumating), 
sila ay hindi naniniwala sa loob doon, nguni't 
sila ay darating sa pagkaalam. 


171. At talagang ang Aming salita ay 
nagpunta sa pangmasid sa katandaan 
patungo sa Aming mga tagapaglingkod na 
ipinadala (upang magbabala), 


172. Na sila talaga ay tutulungan, 


173. At ang Aming hukbo, sila talaga ay 
magiging mga nagwagi. 


174. Kaya lumayo sa kanila (O Muhamad) 
sa sumandali, 


175. At magmasid, sapagka't sila (sa 
malapit) ay makakakita. 


176. Sila ba ay magmamadali sa Aming 
wakas? 


177. Nguni't nang ito ay dumating sa 
tahanan sa kanila, sa gayon ito ay magiging 
isang masaklap na umaga para sa mga yaong 
binalaan. 


330 


178. Lumayo sa kanila sa sumandali, 


179. At magmasid, sapagka't sila (sa 
malapit) ay makakakita. 


180. Pagpapala ay maging sa iyong 
Panginoon, ang Panginoon ng Kamahalan, 
galing diyan sa kanilang inihambing (sa 
Kanya). 


181. At kapayapaan ay maging sa mga 
yaon (na ipinadala upang magbabala). 


182. At papuri ay maging kay Allah, ang 
Panginoon ng mga Daigdig! 


SURA XXXVIII 
SAD 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sad. Sa pamamagitan ng kilalang 
Kuran, 


2. Hindi, subali't ang mga yaong hindi 
naniniwala ay nasa maling pagpapahalaga at 
hati ng pagsamba. 


3. Gaano karaming isang salinlahi ang 
Aming winasak bago sa kanila, at sila ay 
sumigaw palabas nang wala na ang panahon 
para mailigtas! 


4. At sila ay humangang ang isang 
tagapagbabala sa kanilang mga sarili ay 
dumating sa kanila, at ang mga hindi 
naniniwala ay nagsabi: Ito ay isang matalino, 
isang madaldal. 


5. Siya ba ay gumawa sa mga maykapal 
na Isang Maykapal? O! iyan ay isang 
kahangahangang bagay. 


6. Ang mga pinuno sa kanila ay naglibot, 
nagbabala: Humayo at maging matatag sa 
inyong mga maykapal! O! ito ay isang bagay 
na ginawa. 


7. Hindi namin ito napakinggan sa dating 
pagsamba. Ito ay wala kundi isa lamang 
tuklas. 


8. Ang paalaala ba ay isiniwalat sa kanya 
(lamang) sa amin? Hindi, nguni't sila ay nag- 
aalinlangan tungkol sa Aking paalaala, hindi, 
subali't hindi pa nila natitikman ang Aking 
wakas. 


9. O ang kanila ba ay mga kayamanan ng 
awa ng iyong Panginoon, ang 
Makapangyarihan, ang Mapagkaloob? 


10. O ang kaharian ba ng mga langit at ng 
lupa at lahat na nasa pagitan nila ay kanila? 
Sa gayon pabayaan silang umakyat sa 
pamamagitan ng mga lubid! 


11. Isang talunang hukbo ang (lahat ng) 
mga samahang naroroon. 


12. Ang katao ni Noa bago sa kanila ay 
nagtatwa (sa kanilang mensahero) at 
(gayundin ang lipi ng) Aad, at ang Paraong 
matatag na nakatanim, 


13. At (ang lipi ng) Tamud, at ang katao ni 
Lot, at ang mga namamalagi sa kahuyan: ang 
mga ito ay ang mga samahan. 


14. Walang isa sa kanilang hindi nagtatwa 
sa mga mensahero, sa gayon ang Aking 
wakas ay binigyan ng katarungan, 


15. Ang mga ito ay naghintay para sa 
isang Tawag lamang, walang magiging 
kasunod roon. 


16. Sila ay nagsabi: Aming Panginoon! 
Madaliin para sa amin ang aming tadhana 
bago dumating ang Araw ng Pagtanto. 


17. Magbata ng anong kanilang sinabi, at 
alalahanin ang Aming tagapaglingkod na si 
Dabid, panginoon ng kapangyarihan. O! siya 
ay palaging pumipihit sa pagsisisi (patungo 
kay Allah). 


18. O! Kami ay sumupil sa mga 
bulubundukin upang umawit ng mga papuri 
(ng kanilang Panginoon) na kasama niya sa 
pagbaba ng gabi at pagtaas ng araw, 


19. At ang mga ibon ay nagtipon, lahat ay 
pumipihit sa Kanya. 


331 


20. Kami ay gumawang ang kanyang 
kaharian ay malakas at nagbigay sa kanya ng 
katalinuhan at mapagpasiyang salita. 


21. At ang kasaysayan ba ng mga may 
usapin ay dumating sa iyo? Masdan kung 
paano sila umakyat ng dingding patungo sa 
marangal na bulwagan: 


22. Nang sila ay pumasok sa harapan ni 
Dabid at siya ay takot sa kanila, sila ay 
nagsabi: Huwag matakot! (Kami ay) dalawang 
may usapin, ang isa ay gumawa ng kamalian 
sa isa, sa gayon maghukom na matuwid sa 
pagitan namin, huwag maging hindi 
makatarungan, at ipakita sa amin ang 
makatarungang landas. 


23. O! itong aking kapatid na lalaki ay may 
siyamnapu at siyam na babaeng tupa 
samantalang ako ay may isang babaeng tupa, 
at siya ay nagsabi: Ipagkatiwala ito sa akin, at 
siya ay nagwagi sa akin sa salita. 


24. (Si Dabid ay) nagsabi: Siya ay 
nagkamali sa iyo sa pagpilit sa iyong babaeng 
tupa bilang karagdagan sa kanyang mga 
babaeng tupa, at O! maraming mga katambal 
ang umapi isa sa isa pa, maliban sa ganyang 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawa, at sila ay kaunti. At si Dabid ay 
nagpalagay na Kami ay sumubok sa kanya, at 
siya ay humanap ng kapatawaran ng kanyang 
Panginoon, at siya ay nagyuko ng kanyang 
sarili at bumagsak pababang nakadapang 
tungo at nagsisisi. 


25. Kaya Kami ay nagpatawad sa kanya 
niyan, at O! siya ay makapapasok sa Aming 
harapan at isang masayang dulo ng 
paglalakbay. 


332 


26. (At sinabi sa kanya): O Dabid! O! Kami 
ay nagtakda sa iyo bilang isang sugo sa lupa, 
sa gayon maghukom na matuwid sa pagitan 
ng sangkatauhan, at huwag sundin ang 
pagnanasa upang ito ay gumanyak sa iyo 
galing sa landas ni Allah. O! ang mga yaong 
naglagalag galing sa landas ni Allah ay may 
isang nakahihindik na wakas, para sa 
kasingdami ng kanilang paglimot sa Araw ng 
Pagtanto. 


27. At Kami ay hindi lumikha ng langit at 
ng lupa at lahat na nasa pagitan nila na 
walang saysay. lyan ay ang palagay ng mga 
yaong hindi naniniwala. At hinagpis sa mga 
yaong hindi naniniwala, galing sa Apoy! 


28. Kami ba ay magtuturing sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawang tulad sa mga yaong naglalatag ng 
kasamaan sa lupa, o Kami ba ay magtuturing 
sa palasambang tulad sa masama? 


29. (Ito ay) isang Kasulatang Kami ay 
nagsiwalat sa iyo, puno ng pagpapala, upang 
sila ay makapag-isip ng mga isiniwalat nito, at 
upang ang mga taong may pagkakaunawa ay 
makapag-isip. 


30. At Aming ipinagkaloob kay Dabid si 
Solomon. Gaano kagaling na isang 
tagapaglingkod! O! siya ay palaging pumipihit 
sa pagsisising (patungo kay Allah). 


31. Nang ipakita sa kanya sa gabi ang 
mga kabayong magaan ang yapak, 


32. At siya ay nagsabi: O! ako ay pumili ng 
mabuting mga bagay (sa daigdig) sa pag- 
alaala sa aking Panginoon: hanggang sa sila 


ay kinuhang palabas sa pangmasid sa likuran 
ng tabing. 


33. (Pagkatapos siya ay nagsabi): Dalhin 
silang pabalik sa akin. Sa gayon kanyang 
hinagod ang (kanilang) mga paa at mga leeg. 


34. At talagang Kami ay sumubok kay 
Solomon, at naglagay sa kanyang trono ng 
isang katawan (lamang). Pagkatapos siya ay 
nagsisi. 


35. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Patawarin ako at ipagkaloob sa akin ang 
nasasakupang tulad sa ganyang hindi pag-aari 
ng alinmang sumunod sa akin. O! Ikaw ay ang 
Tagapagkaloob. 


36. Kaya Kami ay gumawang ang hangin 
ay palasunod sa kanya, nagiging maganda sa 
pamamagitan ng kanyang utos saanman niya 
sadyain. 


37. At ang magulo, bawa't tagapagtayo at 
maninisid (Aming ginawang palasunod), 


38. At ang mga iba ay pinag-ugnay 
samasama sa mga tanikala, 


39. (Nagsasabi): Ito ay ang Aming handog, 
kaya magkaloob ka, o hindi magkaloob, na 
walang pagtanto. 


40. At O! siya ay may pagtangkilik sa 
Amin, at isang masayang dulo ng paglalakbay. 


41. At gumawa ng pagbanggit (O 
Muhamad) ng Aming tagapaglingkod na si 
Hob, nang siya ay tumawag sa kanyang 
Panginoon (nagsasabi): O! ang demonyo ay 
nagpasakit sa akin ng hapis at hirap. 


42. (At sinabi sa kanya): Patamaan ang 
lupa ng iyong talampakan. Ito (ang batis) ay 
isang malamig na pampaligo at isang 
pampalamig na inumin. 


43. At Kami ay nagkaloob sa kanya (muli) 
ng kanyang kasambahay at kasama noon ang 
katulad roon, isang awa galing sa Amin, at 
isang alaala para sa mga taong may 
pagkakaunawa. 


44. At (sinabi sa kanya): Kumuha sa iyong 
kamay ng isang sanga at maghampas noon, at 
huwag sumira sa iyong sumpa. O! Kami ay 
nakatagpo sa kanyang matatag, gaanong 
kagaling na isang tagapaglingkod! O! siya ay 
palaging pumipihit sa pagsisisi (sa kanyang 
Panginoon). 


45. At gumawa ng pagbanggit sa aming 
mga tagapaglingkod, si Abraham, si Isaak, at 
si Hakob, may pag-aari ng Kapangyarihan at 
Pangitain. 


46. O! Kami ay nagpadalisay sa kanilang 
may isang dalisay na isip, alaala ng Tahanan 
(ng Kabilangbuhay). 


47. O! sa Aming paningin sila ay talagang 
sa hinirang, ang magaling. 


333 


48. At gumawa ng pagbanggit kay Ismael 
at Elisa at Dulkipil. Lahat ay sa hinirang. 


49. Ito ay isang paalaala. At O! para sa 
mga yaong nagtakwil (sa masama) ay isang 
masayang dulo ng paglalakbay, 


50. Mga Hardin ng Eden, doon ang mga 
pintuan ay bukas para sa kanila. 


51. Sa loob noon, nakahilig, sila ay 
tumawag para sa maraming bunga at malamig 
na inuming nasa loob noon. 


52. At kasama nila ay ang mga yaong may 
mahinhing pagtingin, mga kasamahan. 


53. Ito ay itong ipinangako sa inyo para sa 
Araw ng Pagtanto. 


54. O! ito sa katotohanan ay Aming laang 
pangkinabukasan, na hindi kailanman 
matatapong palayo. 


55. Ito (ay para sa matuwid). At O! para sa 
mga sumuway, magkakaroon ng isang 
masamang dulo ng paglalakbay, 


56. Impiyerno, doon sila ay masusunog, 
isang masamang lugar na pahingahan. 


57. Narito ang isang kumukulo at isang 
kasinglamig ng yelong inumin, kaya pabayaan 
silang tumikim nito, 


334 


58. At ibang (hirap ng) uring 
magkakatambal (ng dalawang kaduluhan)! 


59. Narito ang isang hukbong 
nagmamadaling bulag kasama ninyo. (Ang 
mga yaong nasa apoy na ay nagsabi): Walang 
salita ng maligayang pagdating para sa kanila. 
O! sila ay malilitison sa Apoy. 


60. Sila ay nagsabi: Hindi, nguni't kayo 
(mga tagapagligaw), para sa inyo ay walang 
salita ng maligayang pagdating. Kayo ay 
naghanda nito para sa amin (sa pamamagitan 
ng inyong pagliligaw). Ngayon masaklap ay 
ang kalagayan. 


61. Sila ay nagsabi: Aming Panginoon! 
Sinumang naghanaa nito para sa amin, O! 
bigyan siya ng dalawang bahagi ng Apoy! 


62. At sila ay nagsabi: Anong masakit sa 
aming kami ay hindi nagmasid sa mga taong 
dati naming nabibilang sa masama? 


63. Kami ba ay kumuha sa kanilang (mali) 
para sa isang bagay na pinagtatawanan, o ang 
aming mga mata ay nawaglit sa kanila? 


64. O! iyan ay talagang totoo: ang 
pagtatalo ng mga namamalagi sa Apoy. 


65. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Ako 
ay isa lamang tagapagbabala, at walang 
Maykapal maliban kay Allah, ang Isa, ang 
Walang Takda, 


66. Panginoon ng mga langit at ng lupa at 
lahat na nasa pagitan nila, ang 
Makapangyarihan, ang Nagpapatawad. 


67. Sabihin: Ito ay napakalaking mga 
pambungad, 


68. Doon kayo ay pumihit palayo! 


69. Ako ay walang kaalaman sa 
Pinakamataas na mga Pinuno nang sila ay 
nagtalo, 


70. Ito ay isiniwalat sa akin lamang upang 
ako ay maging isang pantay na 
tagapagbabala. 


71. Nang ang iyong Panginoon ay nagsabi 
sa mga anghel: O! Ako ay malapit nang 
lumikha ng isang makatao galing sa lusak, 


72. At nang Ako ay humubog sa kanya at 
huminga sa kanya ng Aking diwa, pagkatapos 
bumagsak pababang nakadapang tungo sa 
harapan niya, 


73. Ang mga anghel ay bumagsak 
pababang nakadapang tungo, bawa't isa. 


74. Maliban kay Iblis: siya ay 
nagngingitngit at naging isa sa mga hindi 
naniniwala. 


75. Siya ay nagsabi: O Iblis! Anong pumigil 
sa iyo sa pagbagsak na nakadapang tungo sa 


harapan niyang Aking nilikha sa pamamagitan 
ng dalawa Kong mga kamay? Ikaw ba ay 
mahigit ang kayabangan o ikaw ba ay mahigit 
ang pagkamataas? 


76. Siya ay nagsabi: Ako ay higit na 
magaling kaysa kanya. Ikaw ay lumikha sa 
akin sa apoy, samantalang siya ay lyong 
nilikha sa putik. 


77. Siya ay nagsabi: Humayo sa 
pangmasid simula ngayon, sapagka't O! ikaw 
ay hinamak, 


78. At O! ang Aking pagkasuklam ay nasa 
iyo hanggang sa Araw ng Paghuhukom. 


79. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! 
Pigilin ang parusa sa akin hanggang sa araw 
nang sila ay itayo. 


80. Siya ay nagsabi: O! ikaw ay sa mga 
yaong pinigilan ang parusa, 


81. Hanggang sa araw ng panahong 
itinakda. 


82. Siya ay nagsabi: Sa gayon, sa 
pamamagitan ng Iyong kapangyarihan, ako 
talaga ay gaganyak sa kanilang bawa't isa, 


83. Maliban sa lyong isang isip na mga 
tagapaglingkod sa kanila, 


335 


84. Siya ay nagsabi: Ang Katotohanan ay 
ganyan, at ang Katotohanan ay Aking 
binigkas, 


85. Na Ako ay magpupuno sa Impiyerno 
sa iyo at sa ganyan sa kanilang sumunod sa 
iyo, samasama. 


86. Sabihin (O Muhamad, sa 
sangkatauhan): Ako ay humingi sa inyo ng 
walang kabayaran para dito, at ako ay hindi 
huwad. 


87. O! ito ay walang iba kundi isang 
paalaala para sa mga tao. 


88. At kayo ay darating sa panahong 
makaaalam ng katotohanan doon. 


SURA XXXIX 
ANG MGA PANGKAT 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang pagsisiwalat ng Kasulatan ay galing 
kay Allah, ang Makapangyarihan, ang Paham. 


2. O! Kami ay nagsiwalat ng Kasulatan sa 
iyo (Muhamad) na may katotohanan, kaya 
sambahin si Allah, gumagawang ang 
pagsamba ay dalisay para sa Kanya (lamang). 


336 


3. Talagang ang dalisay na pagsamba ay 
para kay Allah lamang. At ang mga yaong 
pumili ng mga kaibigang tagapagtanggol 
bukod sa Kanya (ay nagsabi): Kami ay 
sumamba sa kanila lamang upang sila ay 
makapagdala sa aming malapit kay Allah. O! si 
Allah ay maghuhukom sa pagitan nila tungkol 
diyang sa loob noon sila ay magkaiba. O! si 
Allah ay hindi pumapatnubay sa kanyang 
isang sinungaling, isang walang utang na loob. 


4. Kung inibig ni Allah na pumili ng isang 
anak na lalaki, Kanyang maaaring piliin ang 
anong Kanyang ibig diyan sa Kanyang nilikha. 
Pagpapala ay maging sa Kanya. Siya ay si 
Allah, ang Isa, ang Walang Takda. 


5. Kanyang nilikha ang mga langit at ang 
lupang may katotohanan. Kanyang ginawa 
ang gabing pumalit sa araw, at Kanyang 
ginawang ang araw ay pumalit sa gabi, at 
Kanyang pinilit ang araw at ang buwang 
magbigay ng tulong, bawa't isa ay tumatakbo 
para sa isang takdang kaduluhan. Hindi ba 
Siya ay ang Makapangyarihan, ang 
Mapagpatawad? 


6. Siya ay lumikha sa inyo galing sa isang 
buhay, pagkatapos galing sa (buhay na) iyan, 
Siya ay gumawa ng katambal nito, at siya ay 
naglaan ng pangkinabukasan sa inyo ng 
bakahang walong uri. Siya ay lumikha sa inyo 
sa mga sinapupunan ng inyong mga ina, 
nilikha matapos ang nilikha, sa isang tatlong 
tiklop ng kadiliman. Ang ganyan ay si Allah, 
ang inyong Panginoon. Ang Kanya ay ang 
Nasasakupan. Walang Maykapal maliban sa 
Kanya. Paano sa gayon kayo pinihit palayo? 


7. Kung kayo ay walang pasasalamat, sa 
gayon si Allah ay Malaya sa inyo, bagama't 
Siya ay hindi nasisiyahan sa walang 
pasasalamat para sa Kanyang mga 


tagapaglingkod, at kung kayo ay 
mapagpasalamat, Siya ay nasisiyahang 
kasama doon para sa inyo. Walang may 
dalang kaluluwang magbabata ng dala ng isa 
pa. Pagkatapos sa inyong Panginoon ang 
inyong pagbabalik, at Siya ay magsasabi sa 
inyo ng anong inyong dating ginagawa, O! 
Kanyang alam ang anong nasa mga puso (ng 
mga tao). 


8. At nang ang ilang sakit ay dumampi sa 
tao, siya ay tumawag sa kanyang Panginoon, 
pumipihit sa Kanya (nagsisisi). Pagkatapos, 
nang Kanyang ipagkaloob sa kanya ang isang 
pagpapala galing sa Kanya, nalimutan niya 
iyang dahilan ng kanyang pagtawag sa Kanya 
sa una, at nagtaguyod siya ng mga kaagaw 
kay Allah upang siya ay makaganyak (sa mga 
tao) galing sa Kanyang landas. Sabihin (O 
Muhamad, sa ganyang isa): Kumuha ng 
kasiyahan sa iyong hindi paniniwala sa isang 
sumandali. O! ikaw ay sa mga may-ari ng 
apoy. 


9. Siya bang nagbayad ng paghanga sa 
mga bantay ng gabi, nakadapang tungo at 
nakatayo, nagbababala ng Kabilangbuhay at 
umaasa para sa awa ng kanyang Panginoon, 
(ay gagawing bilanging kapantay ng isang 
hindi naniniwala)? (Sabihin sa kanila, O 
Muhamad): Ang mga yaon bang nakaaalam ay 
kapantay ng mga yaong hindi nakaaalam? 
Nguni't mga tao lamang ng pagkakaunawa 
ang magbabayad ng pansin. 


10. Sabihin: O! aking mga tagapaglingkod 
na naniniwala! Tuparin ang inyong tungkulin 
sa inyong Panginoon. Para sa mga yaong 
gumagawa ng mabuti sa daigdig na ito ay may 
(gantimpalang) mabuti, at ang lupa ni Allah ay 
malawak. Talagang ang matatag ay 
babayaran ng kanilang mga kitang walang 
bahid. 


11. Sabihin (O Muhamad): O! ako ay 
pinag-utusang sumamba kay Allah, 
gumagawang ang pagsamba ay dalisay para 
sa Kanya (lamang). 


12. At ako ay pinag-utusang maging una 
sa mga yaong sumuko (sa Kanya). 


13. Sabihin: O! kung ako ay susuway sa 
aking Panginoon, ako ay takot sa wakas ng 
isang napakalaking Araw. 


14. Sabihin: Si Allah ay aking sinasamba, 
ginagawa ang aking pagsambang dalisay para 
sa Kanya (lamang). 


15. Pagkatapos kayo ay sumamba sa 
anong inyong ibig bukod sa Kanya. Sabihin: 
Ang mga talunan ay magiging mga yaong 
nagwala sa kanilang mga sarili at kanilang 
kasambahay sa Araw ng Paghuhukom. A, iyan 
ay magiging lantarang pagkawala! 


16. Sila ay may isang bubong ng apoy sa 
ibabaw nila, at sa ilalim nila ay isang patungan 
(ng apoy). Sa pamamagitan nito ginawa ni 
Allah na magyanig ng Kanyang mga 
tagapaglingkod. O Aking mga tagapaglingkod, 
sa gayon matakot sa Akin! 


17. At ang mga yaong naglagay palayo ng 
mga maling maykapal kung hindi sila ay 
sasamba sa kanila at pumihit kay Allah na 
nagsisisi, para sa kanila ay may masayang 
mga pambungad. Sa gayon magbigay ng 
mabuting mga pambungad (O Muhamad) sa 
Aking mga tagapaglingkod, 


337 


18. Mga nakinig sa payo at sumunod sa 
pinakamagaling doon. Ang ganyan ay ang 
mga yaong pinatnubayan ni Allah, at ang 
ganyan ay ang mga taong may 
pagkakaunawa. 


19. Siya bang ang salita ng wakas ay 
tinupad (ay gagawing tulungan), at maaari mo 
bang iligtas (O Muhamad) siyang nasa Apoy? 


20. Nguni't ang mga yaong tumupad ng 
kanilang tungkulin sa kanilang Panginoon, 
para sa kanila ay malawak na mga bulwagang 
may malawak na mga bulwagan sa ibabaw 
nila, itinayo (para sa kanila), sa ilalim ay mga 
ilog na dumadaloy. (Ito ay) isang pangako ni 
Allah. Si Allah ay hindi nasisira sa Kanyang 
pangako. 


21. Hindi mo ba nakita kung paanong si 
Allah ay nagpadalang pababa ng ulan galing 
sa langit at gumawa nitong tumagos sa lupa 
bilang mga batis ng tubig, at pagkatapos sa 
pamamagitan noon ay gumawa ng mga 
pananim na ibaiba ang kulay: at pagkatapos 
sila ay nalanta at iyong nakita silang naging 
dilaw, pagkatapos Kanyang ginawa silang 
hamak na usapan. O! sa loob nito talaga ay 
isang paalaala para sa mga tao ng kaalaman. 


22. Siya bang ang dibdib ay pinalapad ni 
Allah para sa Pagsuko (sa Kanya), kaya siya 
ay sumunod sa isang liwanag galing sa 
kanyang Panginoon, (ay tulad sa kanyang 
hindi naniniwala)? Sa gayon kapighatian sa 
mga yaong ang mga puso ay pinatigas laban 
sa alaala ni Allah. Ang ganyan ay nasa pantay 
na pagkakamali. 


23. Si Allah (ngayon) ay nagsiwalat ng 
pinakamakatarungan sa mga pananalita, isang 


338 


walang pagbabagong Kasulatan, (sa loob 
noon ang mga pangakong gantimpala ay) 
itinambal (sa mga bantang kaparusahan), 
doon gumapang ang laman ng mga yaong 
takot sa kanilang Panginoon, upang ang 
kanilang laman at kanilang mga puso ay 
lumambot sa paalaala ni Allah. Ang ganyan ay 
ang batayan ni Allah, kasama doon Siya ay 
pumapatnubay sa Kanyang ibig. At siyang 
ipinadala ni Allah sa pagkaligaw, para sa 
kanya ay walang patnubay. 


24. Siya ba sa gayon, na magpapatama sa 
kanyang mukha laban sa nakahihindik na 
wakas sa Araw ng Pagkabuhay, (ay tulad sa 
kanyang gumawa ng matuwid)? At sasabihin 
sa mga gumagawa ng mali: Tikman ang anong 
inyo dating kinita. 


25. Ang mga yaong bago sa kanila, ay 
nagtatwa (ng pagsisiwalat), at sa gayon ang 
wakas ay dumating sa kanilang hindi nila 
nalaman. 


26. Sa gayon si Allah ay gumawa sa 
kanilang tumikim ng kahihiyan ng buhay sa 
daigdig, at talagang ang wakas ng 
Kabilangbuhay ay magiging higit na malaki 
kung kanila lamang alam. 


27. At talagang Kami ay naghambing para 
sa sangkatauhan sa Kurang ito ng lahat ng uri 
ng mga katulad, upang sana sila ay makapag- 
isip, 


28. Isang Aralin sa Arabika, naglalaman ng 
walang pagkaliko, upang sana sila ay 
magtakwil (sa masama). 


29. Si Allah ay naghambing ng isang 
katularan: Isang taong pagmamay-ari ng 
maraming magkaiba sa bawa't isa, nag- 
aaway, at isang taong pagmamay-aring buo 
ng isang nagmamay-ari. Ang dalawa ba ay 
pantay sa pagtutulad? Papuri ay maging kay 
Allah! Nguni't karamihan sa kanila ay hindi 
nakaaalam. 


30. O! ikaw ay mamamatay, at O! sila ay 
mamamatay, 


31. Pagkatapos O! sa Araw ng 
Pagkabuhay, sa harapan ng inyong Panginoon 
kayo ay magtatalo. 


32. At sinong gumawa ng higit na malaking 
kamalian kaysa kanyang nagsabi ng isang 
kasinungalingan laban kay Allah, at nagtatwa 
ng katotohanan nang ito ay umabot sa kanya? 
Hindi ba ang tahanan ng mga hindi naniniwala 
ay magiging sa Impiyerno? 


33. At sinumang magdala ng katotohanan 
at maniwala sa loob noon - ang ganyan ay 
ang matungkulin. 


34. Sila ay magkakaroon ng anong 
kanilang ibig sa biyaya ng kanilang Panginoon. 
lyan ay ang gantimpala ng mabuti: 


35. Na si Allah ay magpapatawad sa 
kanila ng pinakamasama sa anong kanilang 
ginawa, at magbabayad sa kanila bilang 
gantimpala ng pinakamagaling sa dati nilang 
ginagawa. 


36. Hindi ba si Allah magtatanggol ng 
Kanyang tagapaglingkod? Subali't sila ay 
mananakot sa iyo kasama ang mga yaong 
katabi Niya. Siyang ipinadala ni Allah sa 
pagkaligaw, para sa kanya ay walang 
patnubay. 


37. At siyang pinatnubayan ni Allah, para 
sa kanya ay magkakaroon ng walang 
tagapagligaw. Hindi ba si Allah ay 
Makapangyarihan, Kayang Pagbayarin (ang 
mali)? 


38. At talaga, kung ikaw ay magtatanong 
sa kanila: Sinong lumikha ng mga langit at ng 
lupa? - sila ay magsasabi: Si Allah. Sabihin: 
Mag-isip kayo sa gayon sa mga yaong inyong 
sinasamba bukod kay Allah, kung inibig ni 
Allah ang ilang sakit para sa akin, kanila bang 
maaalis sa akin ang Kanyang sakit, o kung 
Kanyang inibig ang ilang awa para sa akin, 
kanila bang mapipigil ang Kanyang awa? 
Sabihin: Si Allah ay sapat para sa akin. Sa 
Kanya nagtitiwala ang mga yaong naglagay ng 
kanilang pagtitiwala. 


39. Sabihin: O aking mga tao! Kumilos sa 
inyong kaayusan. Ako rin ay kumikilos. Sa 
gayon kayo ay darating sa pagkaalam, 


40. Kung sino itong sa kanya ay darating 
ang isang wakas na magpapababa sa kanya, 
at sa kanya ay may bumagsak na walang 
hanggang wakas. 


41. O! Kami ay nagsiwalat sa iyo 
(Muhamad) ng Kasulatan para sa 
sangkatauhang may katotohanan. Pagkatapos 
sinumang pumuntang matuwid, ito ay para sa 
kanyang kaluluwa, at sinumang maligaw, ay 


339 


naligaw lamang sa sakit nito. At ikaw ay hindi 
isang bantay sa ibabaw nila. 


42. Si Allah ay tumatanggap ng mga 
kaluluwa (ng mga tao) sa panahon ng kanilang 
kamatayan, at niyang (kaluluwang) hindi patay 
(subali't) nasa pagkakatulog nito. Siya ay 
nagtago niyang (kaluluwang) para diyan Siya 
ay nag-utos ng kamatayan at nagpaalis ng iba 
hanggang sa isang takdang wakas. O! sa loob 
nito talaga ay mga kababalaghan para sa mga 
taong kumuha ng pag-iisip. 


43. O pumili ba sila ng mga tagapamagitan 
maliban kay Allah? Sabihin: Ano! Kahi't na sila 
ay may kapangyarihan sa wala at walang 
talino? 


44. Sabihin: Kay Allah ay ang pagmamay- 
ari ng lahat ng pamamagitan. Ang Kanya ay 
ang Nasasakupan ng mga langit at ng lupa. At 
pagkatapos, sa Kanya, kayo ay dadalhing 
pabalik. 


45. At nang si Allah lamang ay binanggit, 
ang mga puso ng mga yaong hindi naniniwala 
sa Kabilangbuhay ay kinalaban, at nang ang 
mga yaong (kanilang sinamba) bukod sa 
Kanya ay binanggit, masdan! sila ay masaya. 


46. Sabihin: O Allah! Lumikha ng mga 
langit at ng lupa! Tagaalam ng hindi nakikita at 
nakikita! Ikaw ay maghuhukom sa pagitan ng 
lyong mga tagapaglingkod tungkol diyang sa 
loob noon sila ay dating magkaiba. 


47. At bagama't ang mga yaong gumawa 
ng mali ay may-ari ng lahat na nasa lupa, at 
kasama doon ay kasingdaming muli, sila 
talaga ay maghahanap upang tumubos ng 


340 


kanilang mga sarili kasama noon sa Araw ng 
Pagkabuhay galing sa nakahihindik na wakas, 
at doon ay magpapakita sa kanila, galing sa 
kanilang Panginoon, iyang kasama doon sila 
ay hindi nakatanto. 


48. At ang mga masamang kanilang kinita 
ay magpapakita sa kanila, at iyang diyan sila 
ay dating nangungutya ay papalibot sa kanila. 


49. Ngayon kapag ang sakit ay dumampi 
sa isang tao, siya ay tumatawag sa Amin: at 
pagkatapos nang Kami ay magkaloob sa 
kanya ng isang pagpapala galing sa Amin, 
siya ay nagsasabi: Dahil lamang sa lakas ng 
kaalaman aking nakamit ito. Hindi, nguni't ito 
ay isang pagsubok. Nguni't karamihan sa 
kanila ay hindi nakaaalam. 


50. Sa gayon ang mga yaong bago sa 
kanila ay nagsabi nito, subali't (lahat) ng 
kanilang kinita ay hindi nakatulong sa kanila, 


51. Nguni't ang mga masamang kanilang 
kinita ay tumama sa kanila, at ang ganyan sa 
mga itong gumawa ng mali, ang mga 
masamang kanilang kinita ay aabot din sa 
kanila, sila ay hindi makatatakas. 


52. Hindi nila alam na si Allah ay nagpalaki 
ng laang pangkinabukasan para sa Kanyang 
ibig, at nagpakipot nito (para sa Kanyang ibig). 
O! sa loob nito talaga ay mga kababalaghan 
para sa mga taong naniniwala. 


53. Sabihin: O aking mga katulong na 
naging lagalag sa kanilang sariling sakit! 
Huwag maghinagpis sa awa ni Allah, Siyang 
nagpatawad ng lahat ng mga kasalanan. O! 
Siya ay ang Mapagpatawad, ang Maawain. 


54. Pumihit sa Kanyang nagsisisi, at 
sumuko sa Kanya, bago dumating sa inyo ang 
wakas, nang kayo ay hindi matutulungan. 


55. At sundin ang higit na magaling (na 
batayan) niyang isiniwalat sa inyo galing sa 
inyong Panginoon, bago ang wakas ay 
dumating sa inyong biglang hindi ninyo 
nalalaman. 


56. Kung hindi ang alinmang kaluluwa ay 
magsasabi: Kapighatian, ang aking hinagpis 
ay akong walang pag-iisip kay Allah, at ako 
talaga ay sa mga nangutya! 


57. O magsasabi: Kung si Allah lamang ay 
pumatnubay sa akin, ako ay magiging sa 
matungkulin! 


58. O magsasabi, nang makita nito ang 
wakas: O, kung ako ay may isang 
pangalawang pagkakataon lamang, ako talaga 
ay magiging sa matuwid! 


59. (Nguni't ngayon ang sagot ay 
magiging): Hindi, sapagka't ang Aking mga 
isiniwalat ay dumating sa iyo, nguni't ikaw ay 
nagtatwa sa mga ito at nagngitngit at sa mga 
hindi naniniwala. 


60. At sa Araw ng Pagkabuhay, ikaw 
(Muhamad) ay nakakita sa mga yaong 
nagsinungaling tungkol kay Allah na may 
nangingitim na mga mukha nila. Hindi ba ang 
tahanan ng mga masama ay sa Impiyerno? 


61. At si Allah ay nagligtas sa mga yaong 
nagtakwil (sa masama) dahil sa kanilang mga 


gawang kailangan ang gantimpala. Ang 
masama ay hindi sumalang sa kanila, o sila ay 
naghapis. 


62. Si Allah ay Lumikha ng lahat ng mga 
bagay, at Siya ay Bantay sa ibabaw ng lahat 
ng mga bagay. 


63. Ang Kanya ay ang mga susi ng mga 
langit at ng lupa, at silang hindi naniniwala sa 
mga isiniwalat ni Allah - ang ganyan ay silang 
mga talunan. 


64. Sabihin (O Muhamad, sa mga hindi 
naniniwala): Kayo ba ay nag-utos sa aking 
maglingkod sa iba maliban kay Allah? O 
kayong mga walang isip! 


65. At talagang ito ay isiniwalat sa iyo tulad 
sa mga yaong bago sa iyo (nagsasabi): Kung 
ikaw ay maghambing ng isang katambal kay 
Allah, ang iyong gawa ay mabibigo at ikaw 
talaga ay magiging sa mga talunan. 


66. Hindi, nguni't si Allah ay dapat mong 
paglingkuran, at maging sa matapat! 


67. At sila ay hindi nagpahalaga kay Allah 
tulad sa Siya ay may karapatang bigyan ng 
pagpapahalaga, nang ang buong lupa ay 
Kanyang buong kamay sa Araw ng 
Pagkabuhay, at ang mga langit ay binilot sa 
Kanyang kanang kamay. Pinagpala Siya at 
Mataas na Pinapurihan galing sa lahat na 
kanilang inihahambing bilang katambal (Niya). 


68. At ang trumpeta ay hinipan, at ang 
lahat na nasa mga langit at sa lupa ay 


341 


nahilong palayo, maliban sa yaong inibig ni 
Allah. Pagkatapos ito ay hinipan ng isang 
pangalawang ulit, at masdan silang 
nakatayong naghihintay! 


69. At ang lupa ay nagningning sa liwanag 
ng kanyang Panginoon, at ang Aklat ay 
itinaguyod, at ang mga Propeta at ang mga 
saksi ay dinala, at isang karapatdapat na 
pasiya ang inilapat sa pagitan nilang may 
katotohanan, at sila ay hindi ginawan ng mali. 


70. At bawa't kaluluwa ay binayaran ng 
buo sa anong ginawa nito. At Siya ay 
pinakanakababatid ng anong kanilang 
ginagawa. 


71. At ang mga yaong hindi naniniwala ay 
itinaboy patungo sa Impiyernong 
pangkatpangkat hanggang, nang kanilang 
marating ito at ang mga pintuan doon ay 
binuksan, at ang mga bantay doon ay nagsabi 
sa kanila: Hindi ba dumating doon sa inyo ang 
mga mensahero sa inyong sarili, bumibigkas 
sa inyo ng mga isiniwalat ng inyong Panginoon 
at nagbabala sa inyo tungkol sa 
pakikipagtagpo dito sa inyong Araw? - sila ay 
nagsabi: Oo, talaga. Nguni't ang salita ng 
wakas para sa mga hindi naniniwala ay 
natupad. 


72. Sinabi (sa kanila): Pumasok kayo sa 
mga pintuan ng Impiyerno upang mamalagi sa 
loob noon. Sa gayon masaklap ang dulo ng 
paglalakbay ng mga nagngingitngit. 


73. At ang mga yaong tumupad ng 
kanilang tungkulin sa kanilang Panginoon ay 
dadalhin sa Harding pangkatpangkat 
hanggang, nang kanilang marating ito, at ang 
mga pintuan doon ay bubuksan, at ang mga 


342 


bantay doon ay magsasabi sa kanila: 
Kapayapaan ay maging sa inyo! Kayo ay 
mabuti, kaya pumasok kayo (sa Hardin ng 
kasiyahan), upang mamalagi sa loob noon, 


74. Sila ay magsasabi: Papuri ay maging 
kay Allah, Siyang tumupad ng Kanyang 
pangako sa amin at gumawa sa aming 
magmana ng lupain, dumadalaw sa Hardin sa 
aming ibig! Napakalaki ay ang kita ng mga 
gumagawa (ng pagkamatuwid). 


75. At ikaw (O Muhamad) ay makakakita 
ng mga anghel na nagdudumami sa palibot ng 
Trono, umaawit ng mga papuri ng kanilang 
Panginoon. At sila ay huhukumang matuwid. 
At sasabihin: Papuri ay maging kay Allah, ang 
Panginoon ng mga Daigdig! 


SURA XL 
ANG NANINIWALA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ha. Mim. 


2. Ang pagsisiwalat ng Kasulatan ay galing 
kay Allah, ang Makapangyarihan, ang 
Tagaalam, 


3. Ang Tagapagpatawad ng kasalanan, 
ang Tagatanggap ng pagsisisi, ang Mahigpit 
sa pagpaparusa, ang Mapagbiyaya. Walang 
Maykapal maliban sa Kanya. Sa Kanya ay ang 
paglalakbay. 


4. Walang kayang makipagtalo tungkol sa 
mga isiniwalat ni Allah maliban sa mga yaong 
hindi naniniwala, kaya huwag pabayaang ang 
kanilang pagpihit ng kapalaran sa lupain ay 
dumaya sa iyo (O Muhamad). 


5. Ang katao ni Noa at ang mga lupon 
pagkatapos nila ay nagtatwa (sa kanilang mga 
mensahero) bago sa mga ito, at ang bawa't 
bansa ay nagbalak kumuha ng kanilang 
mensahero at nakipagtalo ng mali, (nag-iisip) 
sa pamamagitan noong kalabanin ang 
Katotohanan. Pagkatapos, Ako ay kumuha sa 
kanila, at gaano (kahindik) ang Aking parusa! 


6. Sa gayon ang salita ng iyong Panginoon 
tungkol sa mga yaong hindi naniniwala ay 
natupad: na sila ay mga may-ari ng Apoy. 


7. Ang mga yaong nagdadala ng Trono (ni 
Allah), at lahat ng nakapalibot dito, ay umaawit 
ng mga papuri ng kanilang Panginoon at 
naniniwala sa Kanya at humihingi ng 
kapatawaran para sa mga yaong naniniwala 
(nagsasabi): Aming Panginoon! Iyong 
nauunawaan ang lahat ng mga bagay sa awa 
at kaalaman, sa gayon patawarin ang mga 
yaong nagsisisi at sumusunod sa lyong 
landas. Alisin sa kanila ang kaparusahan ng 
Impiyerno. 


8. Aming Panginoon! At gawin silang 
pumasok sa mga Hardin ng Edeng Iyong 
ipinangako sa kanila, sa ganyan sa kanilang 
mga ama at kanilang mga asawang babae at 
kanilang mga anak na gumagawa ng matuwid. 
O! Ikaw, Ikaw lamang, ay ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


9. At itakwil sa kanila ang masamang mga 
gawa, at siyang lyong itinakwil ang masamang 


mga gawa sa araw na iyan, siya talaga ay 
iyong kinuhang patungo sa awa. lyan ay ang 
pinakamataas na tagumpay. 


10. O! (sa araw na iyan) ang mga yaong 
hindi naniniwala ay pinagsabihan sa 
pamamagitan ng pahayag: Talagang ang 
pagkasuklam ni Allah ay higit na nakasisindak 
kaysa inyong pagkasuklam isa sa isa pa, nang 
kayo ay tinawag patungo sa pananalig nguni't 
umayaw. 


11. Sila ay nagsabi: Aming Panginoon! 
Makalawang kami ay lyong ginawang 
mamatay, at makalawang kami ay lyong 
ginawang mabuhay. Ngayon kami ay 
nangumpisal ng aming mga kasalanan. 
Mayroon bang alinmang landas upang 
pumuntang palabas? 


12. (Sinabi sa kanila): Ito ay (inyong 
kalagayan) sapagka't, nang si Allah lamang ay 
binanggit, kayo ay hindi naniwala, nguni't nang 
ang ilang katambal ay inihambing sa Kanya, 
kayo ay naniniwala. Nguni't ang utos ay 
pagmamay-ari lamang ni Allah, ang Dakila, 
ang Kagalanggalang. 


13. Siya itong nagpapakita sa inyo ng 
Kanyang mga kababalaghan, at 
nagpapadalang pababa para sa inyo ng laang 
pangkinabukasan galing sa langit. Walang 
nagbibigay ng pansin maliban sa kanyang 
pumipihit (sa Kanyang) nagsisisi. 


14. Sa gayon (O mga naniniwala) 
dumalangin kay Allah, gumagawang ang 
pagsamba ay dalisay para sa Kanya (lamang), 
kahi't na ang mga hindi naniniwala ay 
maaaring salungat dito. 


343 


15. Ang Tagapagtaas ng mga Tungkulin, 
ang Panginoon ng Trono: Siya ay naghagis ng 
Diwa ng Kanyang utos sa Kanyang ibig sa 
Kanyang mga tagapaglingkod, upang Siya ay 
makapagbabala sa Araw ng Pakikipagtagpo, 


16. Ang araw nang sila ay darating sa 
pangmasid, wala sa kanilang nakakubli kay 
Allah. Kanino ang nasasakupan sa araw na 
ito? Ito ay kay Allah, ang Makapangyarihan, 


17. Sa araw na ito, ang bawa't kaluluwa ay 
babayaran niyang kinita nito, walang kawalan 
ng katarungan sa araw na ito. O! si Allah ay 
Mabilis sa paghuhukom. 


18. Balaan sila (O Muhamad) ng Araw ng 
dumarating (na wakas), nang ang mga puso 
ay sasakal sa mga lalamunan, (nang) walang 
magiging kaibigan para sa mga gumagawa ng 
mali, o alinmang tagapamagitang pakikinggan. 


19. Kanyang alam ang taksil sa mga mata, 
at iyang itinago ng mga puso (ng mga tao). 


20. Si Allah ay maghuhukom na may 
katotohanan, samantalang ang mga yaong 
kanilang tinatawag sa halip na sa Kanya ay 
hindi makapaghuhukom ng anuman. O! si 
Allah, Siya ay ang Tagarinig, ang Tagatingin. 


21. Hindi ba sila nakapaglakbay sa lupain 
upang makita ang kalikasan ng kinalabasan 
para sa mga yaong hindi naniniwala bago sa 
kanila? Sila ay higit na makapangyarihan 
kaysa mga ito sa kapangyarihan at (sa) mga 
bakas (na kanilang iniwan sa likuran nila) sa 
lupa. Subali't si Allah ay kumuha sa kanila 
para sa kanilang mga kasalanan, at sila ay 
walang tagapagtanggol kay Allah. 


344 


22. lyan ay sapagka't ang kanilang mga 
mensahero ay palaging nagdadala sa kanila 
ng maliwanag na rnga katibayan (ng 
Nasasakupan ni Allah) nguni't sila ay hindi 
naniwala, kaya si Allah ay kumuha sa kanila. 
O! Siya ay Malakas, Mahigpit sa pagpaparusa. 


23. At talagang Kami ay nagpadala kay 
Moses ng Aming mga isiniwalat at isang 
maliwanag na panagutan, 


24. Sa Parao at kay Haman at kay Kora, 
nguni't sila ay nagsabi: Isang sinungaling na 
mang-aakit! 


25. At nang kanyang dinala sa kanila ang 
Katotohanan galing sa Aming harapan, sila ay 
nagsabi: Paslangin ang mga anak na lalaki ng 
mga yaong naniniwalang kasama niya, at 
pabayaan ang kanilang mga kababaihan. 
Nguni't ang balak ng mga hindi naniniwala ay 
sa wala kundi kamalian. 


26. At ang Parao ay nagsabi: Gawin akong 
pumaslang kay Moses, at pabayaan siyang 
tumawag sa kanyang Panginoon. O! ako ay 
takot na siya ay magbago ng inyong 
pagsamba o siya ay gumawa ng kaguluhan sa 
lupain. 


27. Si Moses ay nagsabi: O! ako ay 
humanap ng kublihan sa aking Panginoon at 
sa inyong Panginoon galing sa bawa't 
tagakutyang hindi naniniwala sa isang Araw ng 
Pagtanto. 


28. At isang naniniwalang tao sa kaanak 
ng Parao, na nagtago ng kanyang pananalig, 
ay nagsabi: Iyo bang papaslangin ang isang 
tao dahil sa siya ay nagsabi: Ang aking 


Panginoon ay si Allah, at siya ay nagdala sa 
inyo ng maliwanag na mga katibayan galing sa 
inyong Panginoon? Kung siya ay 
nagsinungaling, sa gayon ang kanyang 
kasinungalingan ay sa kanya, at kung siya ay 
matapat, sa gayon ang ilan diyang kasama 
doon siya ay nanakot sa inyo ay tatama sa 
inyo. O! si Allah ay hindi pumapatnubay sa 
isang alibugha, isang sinungaling. 


29. O aking mga tao! Inyo ay ang kaharian 
sa araw na ito, kayo sa pagiging pinakamataas 
sa lupain. Nguni't sinong magliligtas sa amin 
sa ngitngit ni Allah kung ito ay dumating sa 
amin? Ang Parao ay nagsabi: Ako ay gumawa 
lamang magpakita sa inyo ng anong aking 
iniisip, at ako ay gumawang pumatnubay 
lamang sa inyo sa matalinong patakaran. 


30. At siyang naniwala ay nagsabi: O 
aking mga tao! O! ako ay takot para sa inyo sa 
isang tadhanang tulad niyan sa mga pangkat 
(ng katandaan): 


31. Isang kalagayang tulad niyan sa katao 
ni Noa, at Aad at Tamud, at mga yaong 
matapos sa kanila, at si Allah ay hindi ibig ang 
maling katarungan para sa (Kanyang) mga 
tagapaglingkod. 


32. At O aking mga tao! O! ako ay takot 
para sa isang Araw ng Pagpapatawag, 


33. Isang araw nang kayo ay pipihit upang 
tumakas, walang tagapangalaga galing kay 
Allah, at siyang ipinadala ni Allah sa 
pagkaligaw, para sa kanya ay walang 
patnubay. 


34. At talagang si Hosep ay nagdala sa 
inyo sa katandaan ng maliwanag na mga 
katibayan, subali't kayo ay hindi tumigil sa 
pag-aalinlangan tungkol sa anong kanyang 
dinala sa inyo hanggang, nang siya ay 
mamatay, siya ay nagsabi: Si Allah ay hindi 
magpapadala ng alinmang mensahero 
matapos sa kanya. Sa gayon si Allah ay 
luminlang sa kanyang isang alibugha, isang 
mapag-alinlangan. 


35. Ang mga yaong nakikipagtalo tungkol 
sa mga isiniwalat ni Allah na walang alinmang 
panagutang dumating sa kanila, ito ay 
malaking galit sa paningin ni Allah at sa 
paningin ng mga yaong naniniwala. Sa gayon 
si Allah ay gumagawang magtatak sa bawa't 
mayabang, mapanghamak na puso. 


36. At ang Parao ay nagsabi: O Haman! 
Magtayo para sa akin ng isang moog upang 
sana ako ay makaabot sa mga daan, 


37. Ang mga daan ng mga langit, at 
makatingin sa Maykapal ni Moses, bagama't 
talagang ako ay nag-isip sa kanyang isang 
sinungaling. Sa gayon ang masamang 
kanyang ginawa ay ginawang parang 
makatarungan sa Parao, at siya ay inalis sa 
(wastong) landas. Ang balak ng Parao ay 
natapos lamang sa pagkaguho. 


38. At siyang naniwala, nagsabi: O aking 
mga tao! Sundin ako. Aking ipakikita sa inyo 
ang landas ng ugaling matuwid. 


39. O aking mga tao! O! ang buhay na ito 
sa daigdig ay isa lamang padaang ginhawa, at 
O! ang Kabilangbuhay, iyan ay ang tumatagal 
na tahanan. 


345 


40. Sinumang gumawa ng isang 
masamang gawa, siya ay bibigyan ng 
kabayaran ng katulad roon, samantalang 
sinumang gumawa ng matuwid, lalaki man o 
babae, at isang naniniwala, (lahat ng) ganyan 
ay papasok sa Hardin, doon sila ay 
pakakaining walang bahid. 


41. At O aking mga tao! Anong masakit sa 
aking ako ay tumatawag sa inyong patungo sa 
kaligtasan nang kayo ay tumatawag sa aking 
patungo sa Apoy? 


42. Kayo ay tumatawag sa akin upang 
hindi maniwala kay Allah at maghambing sa 
Kanya ng mga katambal na doon ako ay 
walang kaalaman, samantalang ako ay 
tumatawag sa inyong patungo sa 
Makapangyarihan, ang Tagapagpatawad. 


43. Talagang iyang doon kayo ay 
tumatawag sa akin ay walang pagmamay-ari 
sa daigdig o sa Kabilangbuhay, at ang aming 
pagbabalik ay magiging kay Allah, at ang mga 
alibugha ay magiging mga may-ari ng Apoy. 


44. At kayo ay makaaalaala ng anong 
aking sinabi sa inyo. Ako ay nagtitiwala ng 
aking kadahilanan kay Allah. O! si Allah ay 
Tagatingin ng (Kanyang) mga tagapaglingkod. 


45. Kaya si Allah ay nag-alis galing sa 
kanya ng mga masasamang kanilang binalak, 
habang ang isang nakahihindik na wakas ay 
pumalibot sa katao ng Parao. 


46. Ang Apoy, sila ay lantad dito sa umaga 
at gabi, at sa araw nang ang Oras ay pataas 
umakyat (sinabi): Gawin ang katao ng 


346 


Paraong pumasok sa pinakanakahihindik na 
wakas. 


47. At nang sila ay magtalo sa apoy, ang 
mahina ay magsasabi sa mga yaong 
mayabang: O! kami ay isang tagasunod sa 
inyo: kayo ba sa gayon ay mag-aalis sa amin 
ng isang bahagi ng Apoy? 


48. Ang mga yaong mayabang ay 
magsasabi: O! tayong lahat (samasama) ay 
nasa loob nito. O! si Allah ay naghukom sa 
pagitan ng (Kanyang) mga tagapaglingkod. 


49. At ang mga yaong nasa Apoy ay 
magsasabi sa mga bantay ng Impiyerno: 
Hingin sa inyong Panginoong Siya ay 
magpaginhawa sa amin ng isang araw ng 
pahirap! 


50. Sila ay magsasabi: Hindi ba dumating 
ang inyong mga mensahero sa inyong may 
maliwanag na mga katibayan? Sila ay 
nagsabi: Oo, talaga. Sila ay magsasabi: Sa 
gayon kayo ay dumalangin, bagama't ang 
dalangin ng mga hindi naniniwala ay walang 
saysay. 


51. O! Kami talaga ay tutulong sa Aming 
mga mensahero, at mga yaong naniniwala, sa 
buhay sa daigdig at sa araw nang ang mga 
saksi ay tumayo, 


52. Ang araw nang ang kanilang 
paumanhin ay hindi makatutulong sa mga 
gumagawa ng mali, at ang kanila ay ang 
pagkasuklam, at ang kanila ay ang masamang 
pinamamalagian. 


53. At Kami talaga ay nagbigay kay Moses 
ng patnubay, at Kami ay gumawang ang Mga 
Anak ni Israel ay magmana ng Kasulatan, 


54. Isang patnubay at isang paalaala sa 
mga tao ng pagkakaunawa. 


55. Sa gayon magkaroon ng tiyaga (O 
Muhamad). O! ang pangako ni Allah ay totoo. 
At humingi ng kapatawaran ng iyong 
kasalanan, at umawit ng papuri ng iyong 
Panginoon sa pagbaba ng gabi at sa maagang 
mga oras. 


56. O! ang mga yaong nagtatalo tungkol 
sa mga isiniwalat ni Allah na walang isang 
panagutang dumating sa kanila, walang iba sa 
kanilang mga dibdib maliban sa 
pagpapahalagang kailanman ay hindi nila 
makakamit. Kaya kumuha ka ng kublihan kay 
Allah. O! Siya, Siya lamang, ay ang Tagarinig, 
ang Tagatingin. 


57. Sa katunayan ang paglikha ng mga 
langit at ng lupa ay higit na dakila kaysa 
paglikha ng sangkatauhan, nguni't karamihan 
sa sangkatauhan ay hindi nakaaalam. 


58. At ang bulag na lalaki at ang 
nakakakita ay hindi pantay, o ang mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawa (ay pantay sa) gumagawa ng masama. 
Kaunti kung kayo ay mag-isip! 


59. O! ang Oras ay talagang dumarating, 
walang pag-aalinlangan doon, subali't 
karamihan sa sangkatauhan ay hindi 
naniniwala. 


60. At ang inyong Panginoon ay nagsabi: 
Dumalangin sa Akin at Aking pakikinggan ang 
inyong dalangin. O! ang mga yaong nang- 
uuyam sa Aking tulong, sila ay papasok sa 
Impiyerno, hinamak. 


61. Si Allah itong nagtakda para sa inyo ng 
gabi upang kayo ay mamahinga sa loob noon, 
at araw para makakita. O! si Allah ay isang 
Panginoon ng biyaya para sa sangkatauhan, 
subali't karamihan sa sangkatauhan ay hindi 
nagbibigay ng pasasalamat. 


62. Ang ganyan ay si Allah, ang inyong 
Panginoon, ang Lumikha ng lahat ng mga 
bagay. Walang Maykapal maliban sa Kanya. 
Paano sa gayon kayo iniligaw? 


63. Sa gayon ay inililigaw silang nagtatwa 
ng mga isiniwalat ni Allah. 


64. Si Allah itong nagtakda para sa inyo ng 
lupa bilang isang pinamamalagiang lugar at ng 
langit bilang isang bubong, at humubog sa 
inyo at tumumpak sa inyong mga hugis, at 
naglaan ng pangkinabukasan sa inyo ng 
mabuting mga bagay. Ang ganyan ay si Allah, 
ang Panginoon. Pagkatapos pagpapala ay 
maging kay Allah, ang Panginoon ng mga 
Daigdig! 


65. Siya ay ang Isang Nabubuhay. Walang 
Maykapal maliban sa Kanya. Kaya dumalangin 
sa Kanya, gumagawang ang pagsamba ay 
dalisay para sa Kanya (lamang). Papuri ay 
maging kay Allah, ang Panginoon ng mga 
Daigdig! 


66. Sabihin (O Muhamad): Ako ay 
binawalang sumamba sa mga yaong inyong 


347 


tinawag bukod kay Allah simula nang may 
dumating sa aking maliwanag na mga 
katibayan galing sa aking Panginoon, at ako 
ay inutusang sumuko sa Panginoon ng mga 
Daigdig. 


67. Siya itong lumikha sa inyo galing sa 
alabok, pagkatapos galing sa isang patak (ng 
binhi), pagkatapos galing sa isang namuong 
bunton, pagkatapos nagdala sa inyo sa 
pangmasid bilang isang anak, pagkatapos 
(ipinag-utos) na kayo ay umabot sa buong 
kalakasan at pagkatapos kayo ay magiging 
matandang mga tao - bagama't ang ilan sa 
inyo ay namatay sa una - at kayo ay gagawing 
umabot sa isang takdang kaduluhan, upang 
sana kayo ay makaunawa. 


68. Siya itong nagbibigay ng Buhay at 
Kamatayan. Kapag Kanyang ipinag-utos ang 
isang bagay, Kanyang sinasabi dito lamang: 
Maging ganyan! at ito ay ganyan. 


69. Hindi mo ba nakikita ang mga yaong 
nagtatalo tungkol sa mga isiniwalat ni Allah, 
paano sila pumipihit palayo? — 


70. Ang mga yaong nagtatatwa sa 
Kasulatan at diyang kasama noon Kami ay 
nagpadala ng Aming mga mensahero. Subali't 
sila ay darating sa pagkaalam, 


71. Nang ang mga panlagay sa leeg ay 
halos sa kanilang mga leeg at ang mga 
tanikala. Sila ay kakaladkarin, 


72. Sa kumukulong mga tubig, pagkatapos 
sila ay itatapon sa Apoy. 


348 


73. Pagkatapos sasabihin sa kanila: 
Nasaan ang mga iyang inyong dating 
ginawang mga katambal (sa Nasasakupan), 


74. Bukod kay Allah? Sila ay magsasabi: 
Sila ay bumigo sa amin, nguni't kami ay dating 
hindi dumadalangin sa alinmang bagay sa 
pasimula. Sa gayon si Allah ay nagpapadala 
sa pagkaligaw sa mga hindi naniniwala (sa 
Kanyang batayan). 


75. (At sinabi sa kanila): Ito ay sapagka't 
kayo ay nagmataas sa lupang walang 
karapatan, at sapagka't kayo ay bugnutin. 


76. Pumasok kayo sa mga pintuan ng 
Impiyerno, upang mamalagi sa loob noon. 
Kasamaan ay ang pinamamalagian ng 
mapangutya. 


77. Sa gayon magkaroon ng tiyaga (O 
Muhamad). O! ang pangako ni Allah ay totoo. 
At Kami man ay gumawa sa iyong makakita ng 
isang bahagi niyang Aming ipinangako sa 
kanila, o Kami ay makagawang ikaw ay 
mamatay, sa Amin din sila ay dadalhing 
pabalik. 


78. Talagang Kami ay nagpapadala ng 
mga mensahero bago sa iyo, sa kanila ang 
mga yaong Aming sinabi sa iyo, at ilang Aming 
hindi sinabi sa iyo, at hindi ibinigay sa 
alinmang mensaherong siya ay magdadala ng 
isang kababalaghan maliban sa pamamagitan 
ng pahintulot ni Allah, nguni't kapag ang 
kautusan ni Allah ay dumating, (ang dahilan) 
ay huhukumang matuwid, at ang mga 
tagasunod sa kapalaluan sa gayon ay 
magiging ligaw. 


79. Si Allah itong nagtakda para sa inyo ng 
bakahan, upang kayo ay makasakay sa ilan sa 
kanila, at kumain sa ilan - 


80. (Maraming) kabutihan kayo mayroon 
galing sa kanila - at kayo sana ay masiyahan 
sa pamamagitan ng kanilang gamit ng isang 
pangangailangang nasa inyong mga dibdib, at 
maaaring maging dala sa kanila tulad sa 
sasakyangdagat. 


81. At Siya ay nagpapakita sa inyo ng 
Kanyang mga palatandaan. Alin, sa gayon, sa 
mga palatandaan ni Allah ang inyong itatatwa? 


82. Hindi ba sila nakapaglakbay sa lupain 
upang makita ang kalikasan ng kinalabasan 
para sa mga yaong bago sa kanila? Sila ay 
higit na marami kaysa mga ito, at higit na 
makapangyayari sa kapangyarihan at (sa) 
mga bakas (na kanilang iniwan sa likuran nila) 
sa lupa. Nguni't lahat ng kanilang dating kinita 
ay hindi nakatulong sa kanila. 


83. At nang ang kanilang mga mensahero 
ay nagdala sa kanila ng maliwanag na mga 
katibayan (ng Nasasakupan ni Allah), sila ay 
nagpahalaga sa kaalamang sila (kanilang mga 
sarili) ang nagmay-ari. At iyang kanilang dating 
kinukutya ay bumagsak sa kanila. 


84. Pagkatapos, nang kanilang makita ang 
Aming wakas, sila ay nagsabi: Kami ay 
naniniwala kay Allah lamang at umaayaw sa 
(lahat na) aming dating inihahambing (sa 
Kanya). 


85. Nguni't ang kanilang pananalig ay hindi 
makatutulong sa kanila nang kanilang makita 
ang Aming wakas. Ito ay batas ni Allah na 


kailanman ay kumuha ng tinutungo para sa 
Kanyang mga tagapaglingkod. At pagkatapos 
ang mga hindi naniniwala ay masisira. 


SURA XLI 
SILA AY IPINALIWANAG 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ha. Mim. 


2. Isang pagsisiwalat galing sa 
Mapagbigay, ang Maawain, - 


3. Isang Kasulatang doon ang mga 
taludtod ay ipinaliwanag, isang Pangaral sa 
Arabika para sa mga taong may kaalaman, - 


4. Mabuting mga pambungad at isang 
babala. Nguni't karamihan sa kanila ay 


pumipihit palayo, kaya sila ay hindi nakaririnig. 


5. At sila ay nagsasabi: Ang aming mga 
puso ay ipinagsanggalang laban diyan sa 
iyong tawag (O Muhamad) sa amin, at sa 
aming mga tenga ay may isang pagkabingi, at 
sa pagitan namin at ikaw ay may isang 
talukbong. Kumilos, sa gayon. O! kami rin ay 
dapat kumilos. 


6. Sabihin (sa kanila O Muhamad): Ako ay 
isa lamang makataong tulad sa inyo. Ito ay 
ibinigay na may sigla sa aking ang inyong 


349 


Maykapal ay Isang Maykapal, kung gayon 
kunin ang tuwid na landas patungo sa Kanya 
at humanap ng kapatawaran Niya. At 
kapighatian sa mga sumasamba sa huwad, 


7. Na hindi nagbibigay ng nararapat sa 
mahirap, at mga hindi naniniwala sa 
Kabilangbuhay. 


8. O! para sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, para sa 
kanila ay isang gantimpalang tumatagal. 


9. Sabihin (O Muhamad, sa mga 
sumasamba sa huwad): Hindi ba kayo 
naniniwalang talaga sa Kanyang lumikha ng 
lupa sa dalawang Araw, at naghahambing 
kayo sa Kanya ng mga kaagaw? Siya (at 
walang iba) ay ang Panginoon ng mga 
Daigdig. 


10. Siya ay naglagay sa loob noon ng 
matatag na mga bulubunduking tumataas sa 
ibabaw nito, at nagpala nito, at sumukat sa 
loob noon ng ikabubuhay nito sa apat na 
Araw, magkatulad para sa mga yaong 
humihingi, 


11. Pagkatapos Siya ay pumihit sa langit 
nang ito ay usok, at nagsabi dito at sa lupa: 
Halina kayong dalawa, kusangloob o hindi 
kusangloob. Sila ay nagsabi: Kami ay 
dumating, masunurin. 


12. Pagkatapos Kanyang iniutos sa kanila 
ang pitong mga langit sa dalawang Araw at 
ibinigay na masigla sa bawa't langit ang 
kautusan nito, at Aming pinalamutian ang 
ilalim ng langit ng mga ilawan, at ginawa itong 


350 


banal. Iyan ay ang pagsukat ng 
Makapangyarihan, ang Tagaalam. 


13. Nguni't kung sila ay pumihit palayo, sa 
gayon sabihin: Ako ay nagbabala sa inyo 
tungkol sa isang kidlat at kulog tulad sa kidlat 
at kulog (na bumagsak sa katandaan sa mga 
lipi) ng Aad at Tamud, 


14. Nang ang kanilang mga mensahero ay 
dumating sa kanilang galing sa harapan nila at 
likuran nila, nagsasabi: Sambahin ang wala 
kundi si Allah! sila ay nagsabi: Kung inibig ng 
aming Panginoon, Siya talaga ay 
magpapadalang pababa ng mga anghel (sa 
amin), kaya O! kami ay mga hindi naniniwala 
diyang kasama doon kayo ay Ipinadala. 


15. Para sa Aad, sila ay mapagmataas sa 
lupaing walang katuwiran, at sila ay nagsabi: 
Sinong higit na makapangyayari kaysa amin 
sa kapangyarihan? Hindi ba nila makitang si 
Allah na lumikha sa kanila, Siya ay higit na 
nakapangyayari kaysa kanila sa 
kapangyarihan? At sila ay nagtatwa ng Aming 
mga isiniwalat. 


16. Sa gayon Kami ay nagpadalang 
maluwag sa kanila ng isang nagngingitngit na 
hangin sa masamang mga araw, upang Kami 
ay makagawa sa kanilang tumikim ng pahirap 
ng kahihiyan ng buhay sa daigdig. At talagang 
ang wakas ng Kabilangbuhay ay magiging 
higit na kahiyahiya, at sila ay hindi tutulungan. 


17. At para sa Tamud, Kami ay nagbigay 
sa kanila ng batayan, nguni't sila ay pumili sa 
pagkabulag sa batayan, kaya ang tarangka ng 
wakas ng kahihiyan ay lumampas sa kanila 
dahil sa anong kanilang dating kinita. 


18. At Kami ay nagligtas sa mga yaong 
naniwala at dating tumutupad ng kanilang 
tungkulin kay Allah. 


19. At (gumawang bumanggit) ng araw 
nang ang mga kaaway ni Allah ay tinipon 
patungo sa Apoy, sila ay itinaboy. 


20. Hanggang, nang kanilang marating ito, 
ang kanilang mga tenga at kanilang mga mata 
at kanilang mga balat ay sumaksi laban sa 
kanila tungkol sa anong kanila dating 
ginagawa. 


21. At sila ay magsasabi sa kanilang mga 
balat: Bakit sumaksi kayo laban sa amin? Sila 
ay magsasabi: Si Allah ay nagbigay sa amin 
ng pananalitang nagbigay ng pananalita sa 
lahat ng mga bagay, at lumikha sa inyo sa 
pasimula, at sa Kanya kayo ay babalik. 


22. Kayo ay hindi nagtago sa inyong mga 
sarili kung hindi ang inyong mga tenga at 
inyong mga mata at inyong mga balat ay 
sasaksi laban sa inyo, nguni't inyong inakalang 
si Allah ay hindi alam ang karamihan ng anong 
inyong ginawa. 


23. Sa gayon, ang inyong isip na inyo 
talagang inisip tungkol sa inyong Panginoon, 
ay sumira sa inyo, at inyong natagpuan ang 
inyong mga sarili (sa araw na ito) sa naligaw. 


24. At bagama't sila ay matiyaga, ang 
Apoy pa rin ay kanilang tahanan, at kung sila 
ay humingi ng tulong, sila ay hindi sa mga 
yaong ang tulong ay maipakikita. 


25. At Kami ay nagtakda sa kanila ng mga 
kasama (sa daigdig), na gumawa ng kanilang 
kasalukuyan at kanilang nakaraang parang 
makatarungan sa kanila. At ang Salita tungkol 
sa mga bansa ng diwang makalupa at 
sangkatauhang dumaang palayo bago sa 
kanila ay may kinahinatnan para sa kanila, 
Talagang sila ay ang mga talunan. 


26. Ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagsasabi: Huwag pansinin ang Kurang ito at 
lunurin ang pagkarinig nito, sana kayo ay 
makalupig. 


27. Nguni't talagang Kami ay gagawa sa 
mga yaong hindi naniniwalang tumikim ng 
isang nakahihindik na wakas, at talagang Kami 
ay magpapabayad sa kanila ng 
pinakamasama sa anong kanila dating 
ginagawa. 


28. Iyan ay ang gantimpala ng mga 
kaaway ni Allah: ang Apoy. Sa loob noon ay 
kanilang walang pagkamakataong tahanan, 
kabayaran para sa gaanong kanilang pagtatwa 
sa Aming mga isiniwalat, 


29. Nguni't ang mga yaong hindi 
naniniwala ay magsasabi: Aming Panginoon! 
Ipakita sa amin ang mga yaong gumanyak sa 
amin sa diwang makalupa at sangkatauhan. 
Kami ay maglalagay sa kanila sa ilalim ng 
aming mga paa upang sila ay maging sa 
pinakamababa. 


30. O! ang mga yaong nagsasabi: Ang 
aming Panginoon ay si Allah, at pagkatapos ay 
nagtuloy sa tamang landas, ang mga anghel 
ay bumababa sa kanila, nagsasabi: Huwag 
matakot o manangis, nguni't makinig ng 


351 


mabuting mga pambungad ng paraisong kayo 
ay pinangakuan. 


31. Kami ay ang inyong tagapagtanggol na 
mga kaibigan sa buhay sa daigdig at sa 
Kabilangbuhay. Doon kayo ay magkakaroon 
(ng lahat) ng ibig ng inyong mga kaluluwa, at 
doon kayo ay magkakaroon (ng lahat) para 
diyang kayo ay dumalangin. 


32. Isang handog ng maligayang 
pagdating galing sa Mapagpatawad, ang 
Maawain! 


33. At sinong higit na mabuti sa pananalita 
kaysa kanyang dumadalangin sa kanyang 
Panginoon at gumagawa ng matuwid, at 
nagsasabi: O! ako ay sa mga yaong sumuko 
(sa Kanya). 


34. Ang mabuting gawa at ang masamang 
gawa ay hindi magkatulad. Iwaksi ang 
masamang gawa sa pamamagitan ng isang 
higit na mabuti, pagkatapos O! siya, sa pagitan 
ng kung sino at ikaw ay may pag-aaway, (ay 
magiging) tulad sa siya ay isang kaibigan sa 
dibdib. 


35. Nguni't walang pagkakalooban nito 
maliban sa mga yaong matatag, at walang 
pagkakalooban nito maliban sa may-ari ng 
dakilang kasiyahan. 


36. At kung ang isang bulong galing sa 
demonyo ay umabot sa iyo (O Muhamad), sa 
gayon humanap ng kublihan kay Allah. O! Siya 
ay ang Tagarinig, ang Tagaalam. 


352 


37. At sa Kanyang mga kababalaghan ay 
ang gabi at ang liwanag at ang araw at ang 
buwan. Huwag sambahin ang araw o ang 
buwan, nguni't sambahin si Allah na lumikha 
sa kanila, kung ito sa katotohanan ay Siyang 
inyong sinasamba. 


38. Nguni't kung sila ay 
napakamapagmataas - gayundin ang mga 
yaong kasama ng iyong Panginoon ay 
nagpaparangal sa Kanya sa gabi at araw, at 
hindi napapagod. 


39. At sa Kanyang mga kababalaghan (ay 
ito): na iyong kita ang lupang mababa, nguni't 
nang Kami ay magpadalang pababa ng ulan 
doon, ito ay nagpahanga at tumubo. O! Siyang 
nagpadali nito ay talagang ang Tagapagmadali 
ng patay. O! Siya ay Kayang gumawa ng lahat 
ng mga bagay. 


40. O! ang mga yaong umiba ng Aming 
mga isiniwalat ay hindi nakatago sa Amin. Siya 
bang dinala sa Apoy ay higit na mabuti, o 
siyang dumating na ligtas sa Araw ng 
Pagkabuhay? Gawin ang anong inyong ibig. 
O! Siya ay Tagatingin ng anong inyong 
ginagawa. 


41. O! ang mga yaong hindi naniniwala sa 
Paalaala nang ito ay dumating sa kanila (ay 
may kasalanan), sapagka't O! ito ay isang 
hindi malalabanang Kasulatan. 


42. Kasinungalingan ay hindi makararating 
dito galing sa harapan nito o likuran nito. Ito ay 
isang pagsisiwalat galing sa Paham, ang May- 
ari ng Papuri. 


43. Walang sinabi sa iyo (Muhamad) 
maliban sa anong sinabi sa mga mensahero 
bago sa iyo. O! ang iyong Panginoon ay may- 
ari ng kapatawaran, at may-ari din ng 
nakahihindik na parusa. 


44. At kung Kami ay humirang nitong isang 
Aralin sa isang dilang banyaga, sila talaga ay 
makapagsasabi: Kung ang mga taludtod 
lamang nito ay ipinaliwanag (upang amin 
sanang maunawaan)! Ano! Isang dilang 
banyaga at isang Arabo? - Sabihin sa kanila 
(O Muhamad): Para sa mga yaong naniniwala, 
ito ay isang batayan at isang lunas: at para sa 
mga yaong hindi naniniwala, may isang 
kabingihan sa kanilang mga tenga, at ito ay 
pagkabulag para sa kanila. Ang ganyan ay 
tinatawag galing sa kalayuan. 


45. At Kami talaga ay nagbigay kay Moses 
ng Kasulatan, nguni't nagkaroon ng pagtatalo 
tungkol dito: at dahil lamang sa isang Salitang 
nanggaling na sa pangmasid sa iyong 
Panginoon, ito sa halip ngayon ay 
paghuhukuman sa pagitan nila, nguni't O! sila 
ay nasa walang pag-asang pag-aalinlangan 
tungkol dito. 


46. Sinumang gumawa ng matuwid, ito ay 
para sa kanyang kaluluwa, at sinumang 
gumawa ng mali, ito ay laban dito. At ang 
iyong Panginoon ay hindi sa kalahatan isang 
malupit sa Kanyang mga tagapaglingkod. 


47. Sa Kanya isinangguni ang kaalaman 
ng Oras ng Paghuhukom. At walang mga 
bungang sumabog sa pangmasid galing sa 
kanilang mga suksukan, at walang babaeng 
nagbuhat o nagdala sa pangmasid kundi 
kasama ng Kanyang kaalaman. At sa araw 
nang Siya ay magsasabi sa kanila: Nasaan 
ngayon ang Aking mga katambal? sila ay 


magsasabi: Kami ay nangungumpisal sa lyo, 
walang isa sa aming may kayang sumaksi. 


48. At ang mga yaong sa kanila sila ay 
dating tumatawag sa katandaan ay bibigo sa 
kanila, at kanilang makikinitang sila ay walang 
lugar ng kublihan. 


49. Ang tao ay hindi napapagod sa 
pagdalangin para sa mabuti, subali't kung ang 
sakit ay dumadampi sa kanya, sa gayon siya 
ay nasisiphayo, walang pag-asa. 


50. At talaga, kung Kami ay gumagawa sa 
kanyang tumikim ng pagkahabag matapos ang 
ilang sakit na dumampi sa kanya, siya ay 
magsasabi: Ito ay aking sarili, at hindi ko 
isinaisip na ang Oras ay mangyayari pa, at 
kung ako ay dinalang pabalik sa aking 
Panginoon, ako talaga ay magiging higit na 
mabuti kasama Niya - Nguni't Kami talaga ay 
magsasabi sa mga yaong hindi naniniwala (ng 
lahat) na kanilang ginawa, at Kami talaga ay 
gagawa sa kanilang tumikim ng mabigat na 
parusa. 


51. Nang Kami ay nagpapakita ng tulong 
sa tao, siya ay umuurong at pumipihit sa tabi, 
nguni't nang ang sakit ay dumadampi sa 
kanya, sa gayon siya ay maraming dalangin. 


52. Isipin ninyo: Kung ito ay galing kay 
Allah at inyo itong tinanggihan - Sino ang higit 
sa pagkaligaw kaysa isang nasa lantarang 
pakikipagtunggali (kay Allah)? 


53. Kami ay magpapakita sa kanila ng 
Aming mga kababalaghan sa mga 
tagpuangguhit at sa loob ng kanilang mga 
sarili hanggang sa ito ay maging hayag sa 


353 


kanilang ito ay ang Katotohanan. Hindi ba 
sapat ang iyong Panginoon, dahil sa Siya ay 
Saksi sa ibabaw ng lahat ng mga bagay? 


54. Paano! Sila ba ay nasa pag- 
aalinlangan pa rin tungkol sa pakikipagtagpo 
sa kanilang Panginoon? O! hindi ba Siya 
pumapalibot sa lahat ng mga bagay? 


LII 


TAGAPAYO 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ha. Mim. 


2. Ain. Sin. Kap. 


3. Sa gayon si Allah na Makapangyarihan, 
ang Tagaalam, ay nagbibigay ng sigla sa iyo 
(Muhamad) tulad sa (Siya ay nagbibigay ng 
sigla sa) mga yaong bago sa iyo. 


4. Sa Kanya ay ang pagmamay-ari ng 
lahat na nasa mga langit at lahat na nasa lupa, 
at Siya ay ang Dakila, ang Kamanghamangha. 


5. Halos ang mga langit sa ibabaw ay 
maaaring mahating hiwahiwalay habang ang 
mga anghel ay umaawit ng papuri ng kanilang 
Panginoon at humihingi ng kapatawaran para 
sa mga yaong nasa lupa. O! si Allah ay ang 
Tagapagpatawad, ang Maawain. 


354 


6. At para sa mga yaong pumipili ng mga 
kaibigang tagapagtanggol bukod sa Kanya, si 
Allah ay Bantay sa ibabaw nila, at ikaw ay 
hindi sa matalinong isang tagapangalaga sa 
ibabaw nila. 


7. At sa gayon Kami ay nagbigay ng sigla 
sa iyo ng isang Aralin sa Arabika, upang ikaw 
ay makapagbabala sa Inang Bayan at sa mga 
yaong nakapalibot dito, at makapagbabala 
tungkol sa isang araw ng pagtitipong doon ay 
walang pag-aalinlangan. Isang hukbo ay 
magiging nasa Hardin, at isang hukbo sa 
kanila sa Ningas. 


8. Kung inibig ni Allah, Siya ay 
makagagawa sa kanilang isang pamayanan, 
nguni't si Allah ay nagdadala ng Kanyang ibig 
patungo sa Kanyang awa. At ang mga 
gumagawa ng masama ay walang kaibigan o 
katulong. 


9. O sila ba ay pumili ng mga kaibigang 
tagapagtanggol bukod sa Kanya? Nguni't si 
Allah, Siya (lamang) ay ang Kaibigang 
Tagapagtanggol. Siya ay nagbigay ng buhay 
sa patay, at Siya ay Kayang gumawa ng lahat 
ng mga bagay. 


10. At sa anumang inyong pinagkaibahan, 
ang hatol sa loob noon ay pagmamay-ari ni 
Allah. Ang ganyan ay si Allah na aking 
Panginoon, sa Kanya ako ay naglalagay ng 
aking pagtitiwala, at sa Kanya ako ay 
pumipihit. 


11. (Siya) ang Lumikha ng mga langit at ng 
lupa. Siya ay gumawa para sa inyo ng mga 
katambal ng inyong mga sarili, at sa bakahan 
ay mga katambal din, sa pamamagitan noon 
Siya ay nagparami sa inyo. Wala Siyang 


katulad, at Siya ay ang Tagarinig, ang 
Tagatingin. 


12. Ang Kanya ay ang mga susi ng mga 
langit at ng lupa. Siya ay nagpapalaki at 
nagpapakipot ng laang pangkinabukasan para 
sa Kanyang ibig. O! Siya ay Tagaalam ng 
lahat ng mga bagay. 


13. Siya ay nag-utos para sa inyo niyang 
pagsambang Kanyang pinapurihan kay Noa, 
at niyang Aming binigyan ng sigla sa iyo 
(Muhamad), at niyang Aming pinapurihan kay 
Abraham at kay Moses at kay Hesus, 
nagsasabi: Magtaguyod ng pagsamba, at 
huwag rnaging hiwalay sa loob noon. 
Nakahihindik para sa mga sumasamba sa 
huwad iyang doon ikaw ay tumawag sa kanila. 
Si Allah ay pumipili para sa Kanyang Sarili ng 
Kanyang ibig, at pumapatnubay patungo sa 
Kanyang Sarili sa kanyang pumihit (patungo 
sa Kanya). 


14. At sila ay hindi pinaghiwalay hanggang 
sa matapos na ang kaalaman ay dumating sa 
kanila, sa pamamagitan ng pag-aaway sa 
kanilang mga sarili, at kung hindi dahil sa 
isang Salitang lumabas na sa pangmasid 
galing sa iyong Panginoon para sa isang 
takdang kaduluhan, ito talaga ay hinukuman 
sa pagitan nila. At ang mga yaong ginawang 
magmana ng Kasulatan matapos sa kanila ay 
talagang nasa walang pag-asang pag- 
aalinlangan tungkol dito. 


15. Patungo dito, sa gayon, magpatawag 
(O Muhamad). At ikaw ay maging tayong tuwid 
tulad sa ikaw ay pinag-utusan, at huwag 
sumunod sa kanilang mga kalaswaan, nguni't 
magsabi: Ako ay naniniwala sa anumang 
Kasulatang ipinadalang pababa ni Allah, at 
ako ay pinag-utusang maging makatarungan 
sa inyo. Si Allah ay aming Panginoon at 


inyong Panginoon. Sa amin ang aming mga 
gawa at sa inyo ang inyong mga gawa, walang 
pagtatalo sa pagitan namin at sa inyo. Si Allah 
ay magdadala sa aming samasama, at sa 
Kanya ay ang paglalakbay. 


16. At ang mga yaong nakikipagtalo 
tungkol kay Allah matapos na Siya ay kinilala, 
ang kanilang katuwiran ay walang timbang sa 
kanilang Panginoon, at ang ngitngit ay sa 
kanila at ang kanila ay magiging isang 
nakahihindik na wakas. 


17. Si Allah itong nagsiwalat ng 
Kasulatang may katotohanan, at ng 
Timbangan. Paano mong malalaman? 
Maaaring ang Oras ay nalalapit. 


18. Ang mga yaong hindi naniniwala sa 
loob noon ay humahanap na magpadali nito, 
samantalang ang mga yaong naniniwala ay 
takot dito at alam na ito ay ang Katotohanan. 
Hindi ba sila ay ang nakipagtatalo, nasa pag- 
aalinlangan tungkol sa Oras, malayo sa 
pagkaligaw? 


19. Si Allah ay mapagbiyaya sa Kanyang 
mga tagapaglingkod. Siya ay naglalaan ng 
pangkinabukasan para sa Kanyang ibig. At 
Siya ay ang Malakas, ang Makapangyarihan. 


20. Sinumang nagmimithi ng ani ng 
Kabilangbuhay, Kami ay nagbibigay sa kanya 
ng dagdag sa ani nito. At sinumang nagmimithi 
ng ani sa daigdig, Kami ay nagbibigay sa 
kanya doon, at siya ay walang bahagi sa 
Kabilangbuhay. 


21.0 sila ba ay may mga katambal (ni 
Allah na) gumawang makatarungan para sa 


355 


kanila sa pagsamba iyang hindi pinayagan ni 
Allah? At para lamang sa isang pinasiyahang 
salita (na lumabas na sa pangmasid), ito ay 
huhukuman sa pagitan nila. O! para sa mga 
gumagawa ng mali ay isang masakit na 
wakas. 


22. lyong nakita ang mga gumagawa ng 
maling takot diyan sa kanilang kinita, at ito 
talaga ay babagsak sa kanila, samantalang 
ang mga yaong naniniwala at gumagawa ng 
mabuting mga gawa ay (magiging) nasa 
namumulaklak na mga parang ng mga Hardin, 
mayroon ng anong kanilang minithi galing sa 
kanilang Panginoon. Ito ay ang dakilang 
pamimili. 


23. Ito ay itong ipinahayag ni Allah sa 
Kanyang mga tagapaglingkod na naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa. Sabihin 
(O Muhamad, sa sangkatauhan): Ako ay 
humingi sa inyo ng walang kabayaran dahil 
doon, maliban sa nagmamahal na kabutihan 
sa kataong kaanak. At sinumang makabilang 
ng isang mabuting gawa, Kami ay 
magdaragdag sa kabutihan nito para sa 
kanya. O! si Allah ay Mapagpatawad, 
Tumutugon. 


24. O sila ba ay nagsabi: Siya ay tumuklas 
ng isang kasinungalingan tungkol kay Allah? 
Kung inibig ni Allah, Kanyang maipipinid ang 
iyong puso. At si Allah ay papawi sa 
kasinungalingan at maghihiganti para sa 
katotohanan sa pamamagitan ng Kanyang 
mga salita. O! Siya ay Nakababatid ng anong 
nakatago sa lahat ng mga puso. 


25. At Siya ay itong tumanggap ng 
pagsisisi galing sa Kanyang mga 
tagapaglingkod, at nagpatawad sa masamang 
mga gawa, at alam ang anong inyong 
ginagawa. 


356 


26. At Siya ay nakikinig sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawa, at nagbibigay ng dagdag sa kanila sa 
Kanyang biyaya. At para sa mga hindi 
naniniwala, ang kanila ay magiging isang 
nakahihindik na wakas. 


27. At kung si Allah ay magpapalaki ng 
laang pangkinabukasan para sa Kanyang mga 
tagapaglingkod, sila talaga ay maghihimagsik 
sa lupa, nguni't Siya ay nagpapadalang 
pababa sa pamamagitan ng sukat tulad sa 
Kanyang ibig. O! Siya ay Pinag-alaman, isang 
Tagatingin ng Kanyang mga tagapaglingkod. 


28. At Siya ay itong nagpapadalang 
pababa ng tagapagligtas na ulan matapos na 
sila ay maghinagpis, at naglalatag palabas ng 
Kanyang awa. Siya ay ang Kaibigang 
Tagapagtanggol, ang Purihingdapat. 


29. At sa Kanyang mga kababalaghan ay 
ang paglikha ng mga langit at ng lupa, at 
anumang mga hayop na Kanyang ikinalat sa 
loob noon. At Siya ay Kayang tumipon sa 
kanila kung Kanyang ibig. 


30. Anuman sa kamalasan ang tumatama 
sa inyo, ito ay ang anong kinita ng inyong mga 
kanang kamay. At Siya ay nagpapatawad ng 
marami. 


31. Kayo ay hindi makatatakas sa lupa, 
sapagka't bukod kay Allah, kayo ay walang 
kaibigang tagapagtanggol o alinmang 
katulong. 


32. At sa Kanyang mga kababalaghan ay 
ang mga sasakyangdagat, parang mga 
watawat sa karagatan. 


33. Kung Kanyang ibig, Kanyang 
mapapanatag ang hangin upang sila ay 
maging walang galaw sa ibabaw nito - O! sa 
loob nito talaga ay mga tanda para sa bawa't 
isang matatag at mapagpasalamat, - 


34. O Kanyang magagawa silang 
mamatay dahil diyan sa kanilang kinita - At 
Siya ay nagpapatawad ng marami - 


35. At sa gayon ang mga yaong 
nakipagtatalo tungkol sa Aming mga isiniwalat 
ay makaalam na sila ay walang kublihan. 


36. Ngayon anumang ibinigay sa inyo ay 
isa lamang padaang kaginhawahan para sa 
buhay sa daigdig, at iyang mayroon si Allah ay 
higit na mabuti at higit na tumatagal para sa 
mga yaong naniniwala at naglalagay ng 
kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon: 


37. At ang mga yaong umiiwas sa 
pinakamasama sa mga kasalanan at mga 
kalaswaan at, kapag sila ay galit, kahi't sa 
gayon sila ay nagpapatawad, 


38. At ang mga yaong sumasagot sa 
tawag ng kanilang Panginoon at nagtataguyod 
ng pagsamba, at ang kanilang mga gawain ay 
isang bagay ng pagpapayo, at gumugugol ng 
anong Aming ipinagkaloob sa kanila, 


39. At ang mga yaong, nang ang malaking 
kamalian ay ginawa sa kanila, nagtatanggol sa 
kanilang mga sarili. 


40. Ang kabayaran ng isang masamang 
gawa ay isang masamang katulad roon. 


Nguni't sinumang magpatawad at magbago, 
ang kanyang kita ay ang gawain ni Allah. O! 
Siya ay walang pagmamahal sa mga 
gumagawa ng mali. 


41. At sinumang magtanggol sa kanyang 
sarili matapos na siya ay makaranas ng 
kamalian - para sa ganyan, walang landas ng 
paninisi laban sa kanila. 


42. Ang landas ng paninisi ay laban 
lamang sa mga yaong mapang-api sa 
sangkatauhan, at maling naghihimagsik sa 
lupa. Para sa ganyan ay may isang masakit na 
wakas. 


43. At talagang sinumang matiyaga at 
mapagpatawad, O! iyan, talaga, ay isang 
kaparaanang may dakilang pupuntahan. 


44. Siyang ipinadala ni Allah sa 
pagkaligaw, para sa kanya ay walang 
kaibigang tagapagtanggol matapos sa Kanya. 
At ikaw (Muhamad) ay makakakita sa mga 
gumagawa ng masama nang kanilang makita 
ang wakas, (paanong) sila ay nagsasabi: 
Mayroon bang alinmang landas ng 
pagbabalik? 


45. At ikaw ay makakakita sa kanilang 
lantad (sa Apoy), ginawang mapagpakumbaba 
sa pamamagitan ng kahihiyan, at nakatinging 
may talukbong na mga mata. At ang mga 
yaong naniniwala ay magsasabi: O! ang mga 
talunan ay silang nawalan ng kanilang mga 
sarili at kanilang kasambahay sa Araw ng 
Pagkabuhay. O! hindi ba ang mga gumagawa 
ng mali ay nasa walang hanggang pahirap? 


357 


46. At sila ay magkakaroon ng walang 
kaibigang tagpagtanggol na tutulong sa kanila 
sa halip na si Allah. Siyang ipinadala ni Allah 
sa pagkaligaw, para sa kanya ay walang daan. 


47. Sagutin ang tawag ng inyong 
Panginoon bago may dumating sa inyo galing 
kay Allah na isang Araw na walang 
pagsalungat. Kayo ay walang kublihan sa 
Araw na iyan, o kayo ay may alinmang 
(kapangyarihang) tumanggi. 


48. Nguni't kung sila ay salungat, Kami ay 
hindi nagpadala sa iyo bilang isang tagabantay 
sa ibabaw nila. Ang iyo ay magpahatid lamang 
(ng pahatid). At O! nang Kami ay gumawang 
ang tao ay tumikim ng awa galing sa Amin, 
siya ay nagsasaya para doon. At kung ang 
ilang masama ay tumama sa kanila dahil diyan 
sa ipinadala sa pasimula ng kanyang sariling 
mga kamay, sa gayon O! ang tao ay isang 
walang utang na loob. 


49. Kay Allah ay ang pagmamay-ari ng 
nasasakupan ng mga langit at ng lupa. Siya ay 
lumilikha ng anong Kanyang ibig. Siya ay 
nagkakaloob ng anak na babae sa Kanyang 
ibig, at nagkakaloob ng anak na lalaki sa 
Kanyang ibig, 


50. O Kanyang pinaghalo sila, mga lalaki 
at mga babae, at Kanyang ginawang baog ang 
Kanyang ibig. O! Siya ay Tagaalam, 
Makapangyarihan. 


51. At hindi (ipinagkaloob) sa alinmang 
makataong si Allah ay kakausap sa kanya 
maliban (kung ito ay) sa pamamagitan ng 
pagsisiwalat o galing sa likuran ng isang 
talukbong, o Siya ay magpadala ng isang 
mensahero upang magsiwalat ng anong 


358 


Kanyang ibig sa pamamagitan ng Kanyang 
pahintulot. O! Siya ay Pinuri, Paham. 


52. At sa gayon Kami ay nagbigay ng sigla 
sa iyo (Muhamad) ng isang Diwa ng Aming 
utos. Hindi mo alam kung ano ang Kasulatan, 
o kung ano ang Pananalig. Nguni't Aming 
ginawa itong isang liwanag, na sa 
pamamagitan noon, Aming pinatnubayan ang 
Aming ibig sa Aming mga tagapaglingkod. At 
O! ikaw talaga ay pumapatnubay (sa mga tao) 
patungo sa isang wastong landas, - 


53. Ang Landas ni Allah, sa Kanya ay ang 
pagmamay-ari ng anumang nasa mga langit at 
anumang nasa lupa. Hindi ba ang lahat ng 
mga bagay ay darating kay Allah sa wakas? 


SURA XLIII 
MGA GINTONG PALAMUTI 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ha. Mim. 


2. Sa pamamagitan ng Kasulatang 
gumawang pantay, 


3. O! Kami ay nagtakda dito ng isang 
Aralin sa Arabika upang sana kayo ay 
makaunawa, 


4. At O! sa Pinagmulan ng mga Kautusan, 
na Aming pagmamay-ari, ito sa katunayan ay 
dakila, mapagpasiya. 


5. Kami ba ay hayagang magpapabaya sa 
inyo sapagka't kayo ay isang mahalay na 
katao? 


6. Gaano karaming isang Propeta ang 
Aming ipinadala sa mga tao sa katandaan! 


7. At kailanman ay walang dumating doon 
sa kanilang isang Propetang hindi nila dating 
kinutya siya. 


8. Pagkatapos Aming winasak ang mga 
taong higit na makapangyarihan kaysa mga ito 
sa kapangyarihan; at ang halimbawa ng mga 
tao ng katandaan ay dumaan (bago sa kanila). 


9. At kung ikaw (Muhamad) ay magtanong 
sa kanila: Sinong lumikha ng mga langit at ng 
lupa? - sila talaga ay sasagot: Ang 
Makapangyarihan, ang Tagaalam ay lumikha 
sa kanila, - 


10. Na gumawa sa lupang isang 
pahingahang lugar para sa inyo, at naglagay 
ng mga daan para sa inyo sa loob noon, 
upang sana ay inyong matagpuan ang inyong 
landas: 


11. At nagpadalang pababa ng tubig galing 
sa langit sa (nararapat na) sukat, - at Aming 
binuhay ang isang patay na lupain sa 
pamamagitan noon. Tulad sa gayon kayo ay 
dadalhin sa pangmasid, - 


12. Siyang lumikha ng lahat ng 
magkakatambal, at nagtakda para sa inyo ng 
mga sasakyangdagat at bakahang doon kayo 
ay sumasakay, 


13. Upang kayo ay makasakay sa kanilang 
mga likuran, at makaalaala ng tulong ng 
inyong Panginoon nang kayo ay sumakay 
doon, at makapagsabi: Papuri ay maging sa 
Kanyang sumupil sa mga itong patungo sa 
amin, at hindi namin kaya (ang sumupil sa 
kanila), 


14. At O! sa aming Panginoon, kami ay 
bumabalik. 


15. At sila ay naglalaan sa Kanya ng isang 
bahagi ng Kanyang mga tagapaglingkod! O! 
ang tao talaga ay isa lamang walang utang na 
loob. 


16. O pumili ba Siya ng mga anak na 
babae sa lahat ng Kanyang nilikha, at 
nagparangal Siya sa inyo sa pamamagitan ng 
mga anak na lalaki? 


17. At kung ang isa sa kanila ay may mga 
pambungad niyang kanyang itinulad sa Isang 
Mapagbigay, ang kanyang pagpayag ay 
naging maitim at siya ay puno ng galit sa 
kalooban. 


18. (Sila ba sa gayon ay nagtulad kay 
Allah) niyang pinalaki sa panlabas na pakita, 
at sa pagtatalo ay hindi makagawa sa sarili 
nitong pantay? 


359 


19. At sila ay gumawa sa mga anghel, na 
mga tagapaglingkod ng Mapagbigay, na mga 
babae. Sila ba ay sumaksi sa kanilang 
paglikha? Ang kanilang patunay ay itatala at 
sila ay tatanungin. 


20. At sila ay nagsasabi: Kung inibig ng 
Isang Mapagbigay, kami ay hindi sasamba sa 
kanila. Sila ay walang kaalamang anuman 
diyan. Sila lamang ay humula. 


21. O Kami ba ay nagbigay sa kanila ng 
alinmang Kasulatan bago (sa Kurang ito), sa 
gayon sila ay humawak na mahigpit doon? 


22. Hindi, sapagka't sila ay nagsasabi 
lamang: O! aming natagpuan ang aming mga 
amang sumusunod sa isang pagsamba, at 
kami ay pinatnubayan sa pamamagitan ng 
kanilang mga tatak ng paa. 


23. At tulad sa gayon Kami ay nagpadala 
ng isang tagapagbabala bago sa iyo 
(Muhamad) patungo sa alinmang kabayanan, 
nguni't ang mga marangya ay nagsabi: O! 
aming natagpuan ang aming mga amang 
sumusunod sa isang pagsamba, at kami ay 
sumusunod sa tatak ng kanilang mga paa. 


24. (At ang tagapagbabala ay) nagsabi: 
Ano! Kahi't na ako ay nagdala sa inyo ng higit 
na mabuting batayan kaysa diyan sa inyong 
natagpuang sinusunod ng inyong mga ama? 
Sila ay sumagot: O! sa anong inyong dinala 
kami ay mga hindi naniniwala. 


25. Kaya Aming pinagbayad sila. 
Pagkatapos tingnan ang kalikasan ng 
kinalabasan para sa mga umayaw! 


360 


26. At nang si Abraham ay nagsabi sa 
kanyang ama at sa kanyang katao: O! ako ay 
walang kaalaman sa anong inyong sinasamba, 


27. Maliban sa Kanyang lumikha sa akin, 
sapagka't Siya talaga ay papatnubay sa akin. 


28. At kanyang ginawa itong isang salitang 
tumatagal sa kanyang binhi, upang sana sila 
ay makabalik. 


29. Hindi, nguni't Aking pinabayaan ang 
mga ito at ang kanilang mga amang 
magtamasa sa buhay (lamang) hanggang sa 
may darating sa kanilang Katotohanan at 
isang mensaherong gumagawang pantay. 


30. At ngayong ang Katotohanan ay 
dumating sa kanila, sila ay nagsabi: Ito ay 
salamangka lamang, at O! kami ay mga hindi 
naniniwala sa loob noon. 


31. At sila ay nagsabi: Bakit hindi isiniwalat 
ang Kurang ito sa isang nangungunang tao ng 
dalawang kabayanan? 


32. Sila ba itong nagbahagi ng awa ng 
iyong Panginoon? Kami ay nagbahagi sa 
kanila ng kanilang kabuhayan ng buhay sa 
daigdig, at nagtaguyod ng ilan sa kanila sa 
ibabaw ng mga iba sa tungkulin upang ang 
ilan sa kanila ay makakuha ng paggawa galing 
sa mga iba; at ang awa ng iyong Panginoon ay 
higit na mabuti kaysa (kayamanang) kanilang 
nakuha. 


33. At kung hindi sa ang sangkatauhan ay 
magiging isang pamayanan, mabuti pang 


Kami ay humirang, para sa mga yaong hindi 
naniniwala sa Mapagbigay, ng mga bubong na 
pilak para sa kanilang mga tahanan at mga 
hagdan (na pilak) na doon ay makatatayo, 


34. At para sa kanilang mga tahanan, mga 
pintuan (na pilak) at pahingahang upuan (na 
pilak) na doon ay makahihiga, 


35. At mga palamuting ginto. Subali't lahat 
ng iyan ay magiging isang laang 
pangkinabukasan lamang ng buhay sa 
daigdig. At ang Kabilangbuhay kasama ang 
inyong Panginoon ay magiging para sa mga 
yaong lumayo sa masama. 


36. At siyang ang paningin ay madilim sa 
alaala ng Mapagbigay, Kami ay humirang sa 
kanya ng isang demonyong naging kanyang 
kasama, 


37. At O! sila talaga ay pumihit sa kanila 
galing sa landas ni Allah, at gayon pa rin sila 
ay nag-iisip na sila ay pinatnubayang matuwid, 


38. Hanggang, nang siya ay dumating sa 
Amin, siya ay nagsabi (sa kanyang kasama): 
A, maaaring sa pagitan ko at sa iyo ay may 
puwang ng dalawang tagpuangguhit - isang 
masamang kasama! 


39. At ito ay hindi magbibigay ng 
pakinabang sa inyo sa araw na ito, sapagka't 
kayo ay gumawa ng mali, upang kayo ay 
maging makibahagi sa wakas. 


40. Iyo bang magagawa (Muhamad) ang 
binging makarinig, o iyo bang magagabayan 


ang bulag o siyang nasa lantad na 
pagkakamali? 


41. At kahi't Kami ay magdala sa iyong 
palayo, Kami talaga ay kukuha ng kabayaran 
sa kanila, 


42. O (kung) Kami ay magpapakita sa iyo 
niyang kasama noon Kami ay nanakot sa 
kanila, sapagka't O! Kami ay may buong 
kapangyarihan sa kanila. 


43. Kaya ikaw ay humawak na mahigpit 
diyan sa binigyan ng sigla sa iyo. O! ikaw ay 
nasa isang wastong landas. 


44. At O! ito sa katunayan ay isang 
Paalaala para sa iyo at para sa iyong katao: at 
kayo ay tatanungin. 


45. At nagtatanong ang mga yaon sa 
Aming mga mensaherong Aming ipinadala 
bago sa iyo: Kami ba ay humirang kailanman 
ng mga maykapal upang sambahin bukod sa 
Mapagbigay? 


46. At talagang Kami ay nagpadala kay 
Moses kasama ang Aming mga isiniwalat sa 
Parao at sa kanyang mga pinuno, at siya ay 
nagsabi: Ako ay isang mensahero ng 
Panginoon ng mga Daigdig. 


47. Nguni't nang kanyang dinala sa kanila 
ang Aming mga palatandaan, masdan! sila ay 
lumibak sa mga ito. 


361 


48. At bawa't palatandaang Aming 
ipinakita sa kanila ay higit na dakila kaysa 
kasama nito (na palatandaan), at Kami ay 
humawak sa kanilang kasama ang parusa, 
upang sana sila ay makapihit muli (papunta sa 
Amin). 


49. At sila ay nagsabi: O matalino! 
Makiusap sa iyong Panginoon para sa amin sa 
pamamagitan ng kasunduang Kanyang 
ginawa sa iyo. O! kami talaga ay lalakad na 
tuwid. 


50. Nguni't nang Kami ay magpaginhawa 
sa kanilang parusa, masdan! sila ay sumira sa 
kanilang salita. 


51. At ang Parao ay gumawang ang isang 
pahayag ay gawin sa kanyang mga taong 
nagsasabi: O aking mga tao! Hindi ba sa akin 
ang nasasakupan ng Ehipto at ang mga ilog 
na itong dumadaloy sa ilalim ko? Kayo ba sa 
gayon ay hindi makaunawa? 


52. Ako talaga ay higit na mabuti kaysa 
taong ito, na hamak, at hirap makagawa (ng 
kanyang ibig sabihin) na pantay! 


53. Bakit, sa gayon, walang mga palamuti 
sa bisig na gintong itinakda sa kanya, o mga 
anghel na ipinadala kasama niya? 


54. Sa gayon kanyang hinimok ang 
kanyang mga taong gumawang pagaanin (si 
Moses), at sila ay sumunod sa kanya. O! sila 
ay isang kataong walang habag. 


362 


55. Kaya, nang sila ay nagpagalit sa Amin, 
Kami ay nagparusa sa kanila at lumunod sa 
kanilang bawa't isa. 


56. At Kami ay gumawa sa kanilang isang 
bagay na nakaraan, at isang halimbawa para 
sa mga yaon pagkatapos (nila). 


57. At nang (si Hesus) ang anak na lalaki 
ni Maria ay binanggit bilang isang halimbawa, 
masdan! ang katao ay humalakhak palabas, 


58. At nagsabi: Ang aming mga maykapal 
ba ay higit na mabuti, o siya? Sila ay hindi 
nagtaguyod ng pagsalungat maliban kung 
para sa pakikipagtalo. Hindi! nguni't sila ay 
isang kataong palaaway. 


59. Siya ay wala kundi isang 
tagapaglingkod na Aming pinagkalooban ng 
tangkilik, at Kami ay gumawa sa kanyang 
isang tularan para sa Mga Anak ni Israel. 


60. At kung Aming inibig, Kami ay 
makahihirang sa inyo ng mga anghel na 
maging mga sugo sa lupa. 


61. At (si Hesus ay) magiging isang 
palatandaan ng pagdating ng Oras (ng 
Paghuhukom). Kaya huwag kayong mag- 
alinlangan tungkol dito, subali't sundin Ako. Ito 
ay ang wastong landas. 


62. At huwag pabayaan si Satanas na 
pumihit sa inyo sa tabi. O! siya ay isang lantad 
na kaaway para sa inyo. 


63. Nang si Hesus ay dumating na may 
maliwanag na mga katibayan (ng 
nasasakupan ni Allah), siya ay nagsabi: Ako 
ay dumating sa inyong may katalinuhan, at 
upang gumawang pantay sa ilan diyan tungkol 
sa inyong pinagkaibahan. Kaya tuparin ang 
inyong tungkulin kay Allah, at sundin ako. 


64. Ol si Allah, Siya ay ang aking 
Panginoon at inyong Panginoon! Kaya 
sambahin Siya. Ito ay isang wastong landas. 


65. Nguni't ang mga pangkat sa kanila ay 
umiba. Pagkatapos kapighatian sa mga yaong 
gumawa ng mali galing sa wakas ng isang 
masakit na araw! 


66. Sila ba ay naghintay sa wala maliban 
sa Oras, na ito ay darating sa kanilang 
biglaan, kapag hindi nila alam? 


67. Ang mga magkakaibigan sa araw na 
iyan ay magiging mga magkaaway isa sa isa 
pa, maliban sa mga yaong tumupad ng 
kanilang tungkulin (kay Allah). 


68. O Aking mga tagapaglingkod! Para sa 
inyo ay walang pangamba sa araw na ito, o 
kayo ay ang maghapis, - 


69. Kayong naniwala sa Aming mga 
isiniwalat at sumuko sa Islam. 


70. Kayo ay pumasok sa Hardin, kayo at 
ang inyong mga asawang babae, upang 
maging masaya. 


71. Sa loob noon ay dinala sa palibot para 
sa kanila ang mga bandeha ng ginto at mga 
inuman, at sa loob noon ay lahat na mithi ng 
mga kaluluwa at natagpuang matamis ng mga 
mata. At kayo ay walang pagkamakatao sa 
loob noon. 


72. Ito ay ang Harding kayo ay ginawang 
magmana dahil sa anong dati ninyong 
ginagawa. 


73. Sa loob noon para sa inyo ay bungang 
masaganang makakain, para sa inyong 
kasiyahan. 


74. O! ang may kasalanan ay walang 
pagkamakatao sa parusa ng Impiyerno. 


75. Ito ay hindi maluwag, para sa kanila, at 
sila ay naghinagpis sa loob noon. 


76. Kami ay hindi gumawa ng mali sa 
kanila, nguni't sila itong gumawa ng mali. 


77. At sila ay tumawag: O pinuno! 
Pabayaan ang iyong Panginoong gumawa ng 
isang wakas sa amin. Siya ay nagsabi: O! dito 
kayo ay dapat mamalagi. 


78. Kami talaga ay nagdala ng 
Katotohanan sa inyo, nguni't kayo, karamihan 
sa inyo, ay salungat sa Katotohanan. 


79. O sila ba ay nakabatid ng alinmang 
bagay (laban sa Propeta)? O! Kami ay ang 
bumabatid ng mga bagay. 


363 


80. O sila ba ay nag-akalang Kami ay hindi 
makaririnig ng kanilang lihim na mga iniisip at 
pansariling mga pagtitiwala? Hindi, nguni't ang 
Aming mga sugo, sa harapan nila, ay 
magtatala. 


81. Sabihin (O Muhamad}: Ang Isang 
Mapagbigay ay walang anak na lalaki. Ako ay 
una sa mga sumasamba. 


82. Papuri ay maging sa Panginoon ng 
mga langit at ng lupa, ang Panginoon ng 
Trono, galing diyan sa kanilang inihahambing 
(sa Kanya)! 


83. Kaya pabayaan silang magmalimali (sa 
kanilang salita) at maglaro hanggang kanilang 
makatagpo ang Araw na ipinangako sa kanila. 


84. At Siya itong sa langit ay Maykapal, at 
sa lupa, Maykapal. Siya ay ang Paham, ang 
Tagaalam. 


85. At pinagpala Siyang nagmamay-ari ng 
Nasasakupan ng mga langit at ng lupa at lahat 
na nasa pagitan nila, at sa Kanya ay kaalaman 
sa Oras, at sa Kanya kayo ay ibabalik. 


86. At ang mga yaong kanilang tinawag sa 
halip na Siya ay nagmamay-ari ng walang 
kapangyarihang mamagitan, maliban sa 
kanyang sumaksi sa Katotohanang may 
kaalaman. 


87. At kung ikaw ay magtanong sa kanila 
kung sinong lumikha sa kanila, sila talaga ay 
magsasabi: Si Allah. Paano sa gayon sila 
pinihit palayo? 


364 


88. At siya ay nagsabi: O aking 
Panginoon! O! ang mga yaon ay isang 
kataong hindi naniniwala. 


89. Pagkatapos makipagbata sa kanila (O 
Muhamad) at sabihin: Kapayapaan! Nguni't 
sila ay darating sa pagkaalam. 


SURA XLIV 
USOK 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ha. Mim. 


2. Sa pamamagitan ng Kasulatang 
gumawang pantay, 


3. O! Kami ay nagsiwalat nito sa isang 
banal na gabi - O! Kami ay palaging 
nagbababala - 


4. Doon bawa't matalinong utos ay 
ginawang maliwanag, 


5. Bilang isang utos galing sa Aming 
Harapan - O! Kami ay palaging nagpapadala 


6. Isang awa galing sa iyong Panginoon. 
O! Siya ay ang Tagarinig, ang Tagaalam, 


7. Panginoon ng mga langit at ng lupa at 
lahat na nasa pagitan nila, kung kayo ay 
makatitiyak. 


8. Walang Maykapal maliban sa Kanya. 
Siya ay nagpadali at nagbigay ng kamatayan: 
inyong Panginoon at Panginoon ng inyong 
mga ninuno. 


9. Hindi, nguni't sila ay naglaro sa pag- 
aalinlangan. 


10. Nguni't magbantay ka (O Muhamad) 
para sa araw nang ang langit ay gagawa ng 
nakikitang usok, 


11. Na papalibot sa mga tao. Ito ay 
magiging isang masakit na parusa. 


12. (Pagkatapos sila ay magsasabi): 
Aming Panginoon! Alisan kami ng parusa, O! 
kami ay mga naniniwala. 


13. Paanong magkakaroon ng alaala para 
sa kanila, nang ang isang mensaherong 
gumagawang pantay (ang katotohanan) ay 
dumating na sa kanila, 


14. At sila ay pumihit palayo sa kanya at 
nagsabi: Isang tinuruan (ng iba), isang baliw 
na lalaki? 


15. O! Kami ay nag-alis ng pahirap ng 
isang kaunti. O! kayo ay bumalik (sa hindi 
paniniwala). 


16. Sa araw nang Kami ay kumuha sa 
kanilang may higit na malaking pagkuha (sa 
gayon), sa katunayan Kami ay magpaparusa. 


17. At talagang Kami ay sumubok bago sa 
kanila sa katao ng Parao, nang may dumating 
sa kanilang isang marangal na mensahero, 


18. Nagsasabi: Isuko sa akin ang mga 
tagapaglingkod ni Allah. O! ako ay isang 
nananalig na mensahero sa inyo. 


19. At nagsasabi: Huwag maging 
mapagmataas laban kay Allah. O! ako ay 
nagdala sa inyo ng isang maliwanag na 
panagutan. 


20. At O! ako ay humanap ng kublihan sa 
aking Panginoon at sa inyong Panginoon kung 
sakaling inyong batuhin ako sa kamatayan. 


21. At kung kayo ay hindi maglagay ng 
pananalig sa akin, sa gayon pabayaan akong 
umalis. 


22. At siya ay tumawag sa kanyang 
Panginoon (nagsasabi): Ang mga ito ay 
kataong may kasalanan. 


23. Pagkatapos (ang kanyang Panginoon 
ay nag-utos): Kuning palayo ang Aking mga 
tagapaglingkod sa gabi. O! kayo ay susundan, 


24. At iwanan ang dagat sa likurang 
namamahinga, sapagka't O! sila ay isang 
hukbong nilunod. 


365 


25. Gaano karaming mga hardin at mga 
batis ng tubig ang kanilang iniwanan, 


26. At mga lupain ng mais at mga 
mabuting mga kinalalagyan, 


27. At mabuting mga bagay na sa loob 
noon sila ay kumuha ng kasiyahan! 


28. Tulad sa gayon (ganyan), at Aming 
ginawa itong isang pamana para sa ibang 
katao, 


29. At ang langit at ang lupa ay hindi 
nanangis para sa kanila, o sila ay pinaglibanan 
ng parusa. 


30. At Kami ay nagligtas sa Mga Anak ni 
Israel sa nakahihiyang wakas: 


31. (Kami ay nagligtas sa kanila) sa Parao. 
O! siya ay isang malupit sa mga walang 
habag. 


32. At Kami ay pumili sa kanila, sinadya, 
sa ibabaw ng (lahat ng) mga nilikha. 


33. At Kami ay nagbigay sa kanila ng mga 
kababalaghang sa loob noon ay isang 
maliwanag na pagsubok. 


34. O! ang mga ito, sa katunayan, ay 
nagsasabi: 


366 


35. Wala maliban sa aming unang 
kamatayan, at kami ay hindi gagawing itayong 
muli. 


36. Dalhing pabalik ang aming mga ama, 
kung kayo ay puno ng katotohanan! 


37. Sila ba ay higit na mabuti, o ang katao 
ng Tuba at ang mga yaong bago sa kanila? 
Kami ay nagwasak sa kanila, sapagka't sila 
talaga ay may kasalanan. 


38. At Kami ay hindi lumikha sa mga langit 
at sa lupa, at lahat na nasa pagitan nila, sa 
paglalaro. 


39. Kami ay hindi lumikha sa kanila 
maliban sa katotohanan: nguni't karamihan sa 
kanila ay hindi nakaaalam. 


40. Talagang ang Araw ng Pagpapasiya 
ay ang dulo ng lahat sa kanila, 


41. Isang araw nang ang kaibigan ay hindi 
makatutulong sa kaibigan, o sila ay 
matutulungan, 


42. Maliban sa kanyang si Allah ay may 
awa. O! Siya ay ang Makapangyarihan, ang 
Maawain. 


43. O! ang punongkahoy ng Sakum, 


44. Ang pagkain ng makasalanan! 


45. Tulad sa tunaw na tanso, ito ay bumula 
sa kanilang mga tiyan, 


46. Tulad sa pagbula ng kumukulong 
tubig. 


47. (At sasabihin): Kunin siya at kaladkarin 
siya sa gitna ng Impiyerno. 


48. Pagkatapos ibuhos sa kanyang ulo 
ang pahirap ng kumukulong tubig. 


49. (Nagsasabi): Tikman! Sa katunayan 
ikaw ay ang makapangyarihan, ang marangal. 


50. O! ito ay iyang doon kayo ay dating 
nag-aalinlangan. 


51. O! ang mga yaong tumupad ng 
kanilang tungkulin ay magiging sa isang lugar 
na ligtas, 


52. Sa gitna ng mga hardin at mga batis 
ng tubig, 


53. Nakadamit ng sutla at sutlang burda, 
nakaharap isa sa isa pa. 


54. Tulad sa gayon (magiging ganito). At 
Kami ay magkakasal sa kanila sa mga 
magandang may maluwang, kaakit-akit na 
mga mata. 


55. Sila ay tumawag sa loob noon para sa 
bawa't bunga sa kaligtasan. 


56. Sila ay hindi tumikim ng kamatayan sa 
loob noon, maliban sa unang kamatayan. At 
Siya ay nagligtas sa kanila sa wakas ng 
Impiyerno, 


57. Isang biyaya galing sa iyong 
Panginoon. Iyan ay ang kataastaasang 
tagumpay. 


58. At Aming ginawa (ang Kasulatang ito) 
na madali sa iyong wika lamang upang sila ay 
makapansin. 


59, Maghintay sa gayon (O Muhamad). O! 
sila (rin) ay naghihintay. 


SURA XLV 


TUMUTUNGO 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ha. Mim. 


2. Ang pagsisiwalat ng Kasulatan ay galing 
kay Allah, ang Makapangyarihan, ang Paham. 


3. O! sa mga langit at sa lupa ay may 
kababalaghan para sa mga naniniwala. 


367 


4. At sa inyong pagkalikha, at sa lahat ng 
mga hayop na Kanyang ikinalat sa lupa, ay 
mga kababalaghan para sa isang kataong ang 
paniniwala ay tiyak, 


5. At ang kaibahan ng gabi at araw at 
laang pangkinabukasang ipinadalang pababa 
ni Allah galing sa langit at sa pamamagitan 
noon ay nagpadali sa lupa matapos ang 
kanyang kamatayan, at ang pag-uutos sa mga 
hangin, ay mga kababalaghan para sa isang 
mga taong may pag-iisip. 


6. Ang mga ito ay ang mga kababalaghan 
ni Allah na Aming binigkas sa iyo (Muhamad) 
na may katotohanan. Sa gayon sa anong 
katunayan, matapos si Allah at ang Kanyang 
mga kababalaghan, sila maniniwala? 


7. Hinagpis sa bawa't makasalanang 
sinungaling! 


8. Na nakarinig ng mga isiniwalat ni Allah 
na binigkas sa kanya, at pagkatapos ay 
nagtuloy sa pagkamapagmataas na para 
bagang siya ay hindi nakarinig sa mga ito. 
Kaya bigyan siya ng mga pambungad ng isang 
masakit na wakas. 


9. At nang kanyang malaman ang anuman 
sa Aming mga isiniwalat, kanyang ginawa 
itong isang biro. Para sa ganyan ay may isang 
nakahihiyang wakas. 


10. Sa kabila nila ay may Impiyerno, at 
iyang kanilang kinita ay hindi makatutulong sa 
kanila, o ang mga yaong kanilang pinili bilang 
mga kaibigang tagapagtanggol bukod kay 
Allah. Ang kanila ay magiging isang 
nakahihindik na wakas. 


368 


11. Ito ay batayan. At ang mga yaong hindi 
naniniwala sa mga isiniwalat ng kanilang 
Panginoon, para sa kanila ay may masakit na 
wakas ng galit. 


12. Si Allah ay itong gumawa sa dagat na 
makatulong sa inyo upang ang mga 
sasakyangdagat ay makatakbo doon sa 
pamamagitan ng Kanyang utos, at kayo ay 
makapaghanap ng Kanyang biyaya, at sana 
kayo ay maging mapagpasalamat: 


13. At gumawang makatulong sa inyo ang 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa, itong lahat ay galing sa Kanya. O! sa 
loob nito talaga ay mga kababalaghan para sa 
mga taong nag-iisip, 


14. Sabihin sa mga yaong naniniwalang 
magpatawad sa mga yaong hindi umaasa para 
sa mga araw ni Allah; upang Siya ay 
makapagbigay ng kabayaran sa katao ng 
anong kanilang dating kinikita. 


15. Sinumang gumawa ng matuwid, ito ay 
para sa kanyang kaluluwa, at sinumang 
gumawa ng mali, ito ay laban dito. At 
pagkatapos sa inyong Panginoon, kayo ay 
dadalhing pabalik. 


16. At talagang Kami ay nagbigay sa Mga 
Anak ni Israel ng Kasulatan at ng Kautusan at 
ng Pagpropropeta, at naglaan ng 
pangkinabukasan sa kanilang may mabuting 
mga bagay at tumangkilik sa kanila sa ibabaw 
(ng lahat) ng mga tao, 


17. At nagbigay sa kanila ng pantay na 
mga kautusan. At sila ay hindi umiba 
hanggang sa matapos na ang kaalaman ay 


dumating sa kanila, sa pamamagitan ng 
pakikipag-agawan sa kanilang mga sarili. O! 
ang iyong Panginoon ay maghuhukom sa 
pagitan nila sa Araw ng Pagkabuhay tungkol 
diyang sa loob noon sila ay dating magkaiba. 


18. At ngayon Kami ay nagtakda sa iyo (O 
Muhamad) sa isang maliwanag na daan ng 
(Aming) kautusan, kaya sundin ito, at huwag 
sundin ang mga ibig ng mga yaong hindi 
nakaaalam. 


19. O! sila ay makagagamit sa iyo ng wala 
laban kay Allah. At O! para sa mga gumagawa 
ng mali, ang ilan sa kanila ay mga kaibigan ng 
mga iba, at si Allah ay ang Kaibigan ng mga 
yaong nagtakwil (sa masama). 


20. Ito ay maliwanag na palatandaan para 
sa sangkatauhan, at batayan at isang awa 
para sa isang kataong ang pananalig ay tiyak. 


21. O ang mga yaon bang gumawa ng 
masamang mga gawa ay nagpalagay na Kami 
ay gagawa sa kanilang tulad sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawa, magkatulad sa buhay at kamatayan? 
Masama ay ang kanilang paghuhukom! 


22. At si Allah ay lumikha ng mga langit at 
ng lupang may katotohanan, at ang bawa't 
kaluluwa ay mabibigyan ng kabayaran ng 
anong kanilang kinita. At sila ay hindi gagawan 
ng mali. 


23. Iyo bang nakita siyang gumawang ang 
kanyang mithiin ay kanyang panginoong 
kanyang ibig? At si Allah ay nagpadala sa 
kanya sa pagkaligaw na sadya, at nagtakip ng 
kanyang pandinig at ng kanyang puso, at 


naglagay sa kanyang paningin ng isang takip. 
Pagkatapos sinong gagabay sa kanya 
matapos na si Allah (ay nagsumpa sa kanya)? 
Kayo ba sa gayon ay hindi magbibigay ng 
pansin? 


24. At sila ay nagsabi: Wala kundi ang 
aming buhay sa daigdig, kami ay namamatay 
at kami ay nabubuhay, at walang 
makawawasak sa amin maliban sa panahon, 
at sila ay walang kaalamang anuman sa (lahat 
ng) iyan, sila lamang ay nanghuhula. 


25. At nang ang Aming maliwanag na mga 
isiniwalat ay binibigkas sa kanila, ang kanila 
lamang katuwiran ay sila ay nagsasabi: Dalhin 
(pabalik) ang aming mga ama sa gayon, kung 
kayo ay matapat. 


26. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Si 
Allah ay nagbibigay ng buhay sa inyo, 
pagkatapos gumagawa sa inyong mamatay, 
pagkatapos titipon sa inyong patungo sa Araw 
ng Pagkabuhay na doon ay walang pag- 
aalinlangan. Nguni't karamihan sa 
sangkatauhan ay hindi nakaaalam. 


27. At kay Allah ay pagmamay-ari ng 
Nasasakupan ng mga langit at ng lupa, at sa 
araw nang ang Oras ay tumaas, sa araw na 
iyan, ang mga yaong sumunod sa 
kasinungalingan ay maliligaw. 


28. At iyong makikita ang bawa't bansang 
tumutungo, bawa't bansa ay ipatatawag sa 
talaan nito. (At sasabihin sa kanila): Sa araw 
na ito, kayo ay bibigyan ng kabayaran ng 
anong dati ninyong ginagawa. 


369 


29. Itong Aming Aklat ay naghahayag 
laban sa inyong may katotohanan. O! Aming 
ginawang ang inyong ginawa ay maitala. 


30. Pagkatapos, para sa mga yaong 
naniwala at gumawa ng mabuting mga gawa, 
ang kanilang Panginoon ay magdadala sa 
kanilang paloob patungo sa Kanyang awa. 
lyan ay ang pinatunayang pagwawagi. 


31. At para sa mga yaong hindi naniwala, 
(sasabihin sa kanila): Hindi ba ang Aming mga 
isiniwalat ay binigkas sa inyo? Nguni't kayo ay 
mapanghamak at naging isang may 
kasalanang katao. 


32. At nang sinabi: O! ang pangako ni 
Allah ay ang katotohanan, at walang pag- 
aalinlangan sa pagdating ng Oras, kayo ay 
nagsabi: Hindi namin alam kung ano ang 
Oras. Kami ay nag-akala ditong wala kundi 
isang hula, at kami ay hindi mapaniwala. 


33. At ang mga kasamaan ng anong 
kanilang ginawa ay magpapakita sa kanila at 
iyang kanilang dating kinutya ay babagsak sa 
kanila. 


34. At sasabihin: Sa araw na ito, Kami ay 
lumimot sa inyo, tulad sa kayo ay lumimot sa 
pakikipagtagpo sa inyong araw na ito, at ang 
inyong pamalagian ay ang Apoy, at walang 
tutulong sa inyo. 


35. Iyan ay dahil sa inyong ginawang ang 
mga isiniwalat ni Allah ay isang pagkutya, at 
ang buhay sa daigdig ay gumanyak sa inyo. 
Sa gayon sa araw na iyan, sila ay hindi 
makararating sa pangmasid galing doon, o sila 
ay makagagawa ng mga pagbabago. 


370 


36. Pagkatapos papuri ay maging kay 
Allah, Panginoon ng mga langit at Panginoon 
ng lupa, ang Panginoon ng mga Daigdig! 


37. At sa Kanya (lamang) ay ang 
pagmamay-ari ng kamahalan sa mga langit at 
sa lupa, at Slya ay ang Makapangyarihan, ang 
Paham. 


SURA XLVI 
ANG NILILOK NG HANGING 
MGA BULUBUNDUKING BUHANGIN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ha. Mim. 


2. Ang pagsisiwalat ng Kasulatan ay galing 
kay Allah, ang Makapangyarihan, ang Paham. 


3. Kami ay hindi lumikha ng mga langit at 
ng lupa at lahat na nasa pagitan nila maliban 
sa may katotohanan, at para sa isang takdang 
dulo. Nguni't ang mga yaong hindi naniniwala 
ay pumihit papalayo diyang doon sila ay 
pinagbalaan. 


4. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Kayo 
ba ay nakapag-isip sa lahat na inyong tinawag 
bukod kay Allah? Ipakita sa akin kung ano ang 
kanilang nilikha sa lupa. O sila ba ay may 
alinmang bahagi sa mga langit? Magdala sa 
akin ng isang Kasulatan bago (sa Kasulatang) 
ito, o ilang bakas ng kaalamang (nagpapatibay 


ng anong inyong sinabi), kung kayo ay 
matapat. 


5. At sinong higit na naligaw kaysa mga 
yaong dumalangin, sa halip na kay Allah, sa 
ganyang hindi nakaririnig ng kanilang dalangin 
hanggang sa Araw ng Pagkabuhay, at walang 
kaalaman sa kanilang dalangin: 


6. At nang ang sangkatauhan ay tinipon 
(patungo sa Paghuhukom), sila ay magiging 
mga kalaban para sa kanila, at magiging mga 
bulaan sa pagiging sinamba: 


7. At nang ang Aming maliwanag na mga 
isiniwalat ay binigkas sa kanila, ang mga 
yaong hindi naniniwala ay nagsabi sa 
Katotohanan nang ito ay umabot sa kanila: Ito 
ay salamangka lamang, 


8. O sila ay nagsabi: Siya ba ay tumuklas 
nito? Sabihin (O Muhamad): Kung aking 
tinuklas ito, gayunman kayo ay walang 
kapangyarihang tumulong sa akin laban kay 
Allah. Siya ay ang pinakanakababatid ng 
anong inyong sinabi sa inyong mga sarili 
tungkol dito. Siya ay sapat bilang isang saksi 
sa pagitan ko at sa inyo. At Siya ay ang 
Mapagpatawad, ang Maawain. 


9. Sabihin: Ako ay hindi bagong bagay sa 
mga mensahero (ni Allah), o ako ay 
nakaaalam kung anong gagawin sa akin o sa 
inyo. Ako ay sumusunod lamang diyan sa 
binigyang sigla sa akin, at ako ay isa lamang 
pantay na tagapagbabala. 


10. Mag-isip kayo: Kung ito ay galing kay 
Allah at kayo ay hindi naniniwala sa loob noon, 
at isang saksi ng Mga Anak ni Israel ay 


nagpatunay na sa tulad noon at naniwala, at 
kayo ay napakamapagmataas, (anong 
kalagayan ang sa inyo)? O! si Allah ay hindi 
pumapatnubay sa kataong gumagawa ng mali. 


11. At ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagsabi sa mga yaong naniniwala: Kung Ito ay 
naging (alinmang) mabuti, sila ay hindi 
magiging una sa atin sa pagkamit nito. At dahil 
sa sila ay hindi papatnubayan nito, sila ay 
nagsabi: Ito ay isang matandang 
kasinungalingan, 


12. Samantalang bago ito ay naroon ang 
Kasulatan ni Moses, isang halimbawa at isang 
awa, at ito ay isang nagpapatunay na 
Kasulatan sa wikang Arabika, upang ito ay 
makapagbabala sa mga yaong gumagawa ng 
mali at makapagdala ng mabuting mga 
pambungad para sa matuwid. 


13. O! ang mga yaong nagsabi: Ang aming 
Panginoon ay si Allah, at pagkatapos noon ay 
lumakad na tuwid, walang takot na darating sa 
kanila o sila ay maghihinagpis. 


14. Ang ganyan ay ang makatarungang 
mga nagmamay-ari ng Hardin, walang 
pagkamakatao sa loob noon, bilang isang 
gantimpala para sa anong kanilang dating 
ginagawa. 


15. At Kami ay nag-utos sa tao ng 
kabaitan sa mga magulang. Ang kanyang ina 
ay nagbata sa kanyang may pag-aatubili, at 
nagdala sa kanya sa pangmasid na may pag- 
aatubili, at ang pagbabata sa kanya at ang 
untiunting pagpapakain sa kanya ay 
tatlumpung buwan, hanggang, nang kanyang 
maabot ang buong kalakasan at maabot ang 
apatnapung taon, siya ay nagsabi: Aking 


371 


Panginoon! Gisingin ako upang ako ay 
makapagbigay ng pasasalamat para sa tulong 
na kasama doon Ikaw ay tumangkilik sa akin 
at sa aking mga magulang, at ako ay 
makagawa ng matuwid na matatanggap Mo: at 
maging mapagpala sa akin sa bagay ng aking 
binhi. O! ako ay pumihit sa lyong nagsisisi, at 
O! ako ay sa mga yaong sumuko (sa lyo). 


16. Ang mga yaon ay silang galing sa 
kanila, Kami ay tatanggap ng pinakamagaling 
ng anong kanilang ginagawa, at lilimot ng 
kanilang masamang mga gawa. (Sila ay) sa 
mga may-ari ng Hardin. Ito ay ang tunay na 
pangakong ipinangako sa kanila (sa daigdig). 


17. Nguni't (may isang) nagsasabi sa 
kanyang mga magulang: Kahihiyan sa inyong 
dalawa! Kayo ba ay nananakot sa aking ako 
ay dadalhin sa pangmasid (muli) nang ang 
mga salinlahing bago sa akin ay napadaang 
palayo? At silang dalawa ay tumatawag kay 
Allah upang tulungan (at nagsasabi): 
Kapighatian sa iyo! Maniwala! O! ang pangako 
ni Allah ay totoo. Nguni't siya ay nagsasabi: Ito 
ay wala kundi mga pabula ng mga tao sa 
katandaan. 


18. Ang ganyan ay ang mga yaong sa 
kanila ang Salita tungkol sa mga bansa ng 
diwang makalupa at sangkatauhang 
naparaang palayo bago sa kanila ay may 
bunga. O! sila ay ang mga talunan. 


19. At para sa lahat, magkakaroon ng mga 
antas ayon sa anong kanilang ginawa, upang 
Siya ay makapagbayad sa kanila para sa 
kanilang mga gawa! At sila ay hindi gagawan 
ng mali. 


372 


20. At sa araw nang ang mga yaong hindi 
naniniwala ay nalantad sa Apoy (sasabihin): 
Inyong nilustay ang inyong mabuting mga 
bagay sa buhay sa daigdig at hinanap ang 
ginhawa sa loob noon. Ngayon sa araw na ito, 
kayo ay ginantimpalaan ng wakas ng 
pagkahamak sapagka't kayo ay 
mapanghamak sa lupaing walang isang 
katuwiran, at sapagka't kayo ay dating 
sumusuway. 


21. At gumawang bumanggit (O 
Muhamad) ng kapatid na lalaki (si Hud) ng 
Aad nang siya ay magbabala sa kanyang 
katao sa nililok ng hanging mga bulubunduking 
buhangin - at talagang ang mga 
tagapagbabala ay dumating at nagpunta sa 
una at matapos sa kanya - nagsasabi: 
Paglingkuran ang wala kundi si Allah. O! ako 
ay takot para sa inyo sa wakas ng isang 
napakalaking Araw. 


22. Sila ay nagsabi: Ikaw ba ay dumating 
upang pumihit sa aming palayo galing sa 
aming mga maykapal? Sa gayon dalhin sa 
amin iyang kasama noon ikaw ay nanakot sa 
amin, kung ikaw ay sa matapat. 


23. Siya ay nagsabi: Ang kaalaman ay kay 
Allah lamang. Ako ay nagpahatid sa inyo 
niyang kasama noon ako ay ipinadala, nguni't 
aking nakita kayong isang kataong hindi 
nakaaalam. 


24. Pagkatapos, nang kanilang 
mapagmasdan itong isang makapal na ulap na 
dumarating patungo sa kanilang mga libis, sila 
ay nagsabi: Narito ang isang ulap na 
nagdadala sa amin ng ulan. Hindi, nguni't ito 
ay iyang inyong hinanap upang 
makapagmadali, isang hanging sa loob noon 
ay masakit na pahirap, 


25. Winawasak ang lahat na mga bagay 
sa pamamagitan ng kautusan ng Panginoon 
nito. At ang umaga ay nakatagpo sa kanilang 
sa gayon walang makikita maliban sa kanilang 
mga pinamamalagian. Sa gayon Kami ay 
naggantimpala sa kataong may kasalanan. 


26. At talagang Kami ay nagbigay ng 
kapangyarihan sa kanila niyang kasama doon 
Kami ay hindi nagbigay ng kapangyarihan sa 
inyo, at nagtakda sa kanila ng mga tenga at 
mga mata at mga puso; nguni't ang kanilang 
mga tenga at mga mata at mga puso ay hindi 
tumulong sa kanila dahil sa sila ay nagtatwa 
ng mga isiniwalat ni Allah, at ang anong 
kanilang dating kinukutya ay bumagsak sa 
kanila. 


27. At talagang Kami ay nagwasak ng mga 
kabayanan sa palibot ninyo, at nagpamalas 
(para sa kanila) ng Aming mga isiniwalat, 
upang sana sila ay makabalik. 


28. Pagkatapos bakit ang mga yaong 
kanilang piniling mga maykapal bilang isang 
landas ng paglapit (kay Allah) ay hindi 
tumulong sa kanila? Hindi, nguni't sila ay 
bumigo sa kanila ng lubusan. At (lahat ng) iyan 
ay kanilang kasinungalingan, at ang anong 
kanilang dating tinutuklas. 


29. At nang Kami ay nagpihit patungo sa 
iyo (Muhamad) ng isang samahan ng diwang 
makalupa, nakikinig (na mataimtim) sa Kuran 
at, nang sila ay tumayo sa harapan doon, sila 
ay nagsabi: Magbigay ng pandinig! at, nang ito 
(ang pagbabasa) ay matapos, sila ay bumalik 
patungo sa kanilang mga tao, nagbibigay ng 
babala (sa kanila tungkol sa kanilang mga 
kasalanan). 


30. Sila ay nagsabi: O aming mga tao! O! 
aming napakinggan ang isang kasulatang 
isiniwalat matapos kay Moses, nagpapatunay 
niyang bago nito, pumapatnubay patungo sa 
katotohanan at isang wastong daan. 


31. O aming mga tao! Tumugon sa 
tagatawag ni Allah at maniwala sa Kanya. Siya 
ay magpapatawad sa inyo ng ilan sa inyong 
mga kasalanan at magbabantay sa inyo sa 
isang masakit na wakas. 


32. At sinumang hindi tumugon sa 
tagatawag ni Allah, siya ay hindi matalinong 
makatatakas sa lupa, at kayo ay (makatatagpo 
ng) walang mga kaibigang tagapagtanggol sa 
halip na Siya. Ang ganyan ay nasa lantarang 
pagkakamali. 


33. Hindi ba nila nakitang si Allah, na 
lumikha ng mga langit at ng lupa at hindi 
napagod sa pamamagitan ng kanilang 
paglikha, ay Kayang magbigay ng buhay sa 
patay? Oo, Siya talaga ay Kayang gumawa ng 
lahat ng mga bagay. 


34. At sa araw nang ang mga yaong hindi 
naniniwala ay nalantad sa Apoy, (sila ay 
tatanungin): Hindi ba ito tunay? Sila ay 
magsasabi: Oo, sa pamamagitan ng aming 
Panginoon. Siya ay magsasabi: Sa gayon 
tikman ang wakas para diyan sa inyong hindi 
paniniwala. 


35. Pagkatapos magkaroon ng tiyaga (O 
Muhamad) tulad sa ang mataba ang puso sa 
mga mensahero (sa katandaan) ay may 
tiyaga, at huwag maghanap na magpadali ng 
wakas para sa kanila. Sa araw nang kanilang 
makita iyang ipinangako sa kanila, (ito sa 
kanila ay magiging parang) tulad sa sila ay 


373 


namahinga lamang sa isang oras ng liwanag 
ng araw. Isang maliwanag na pahatid. 
Wawasakin ba ang alinman maliban sa 
kataong nabubuhay sa masama? 


SURA XLVII 
MUHAMAD 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang mga yaong hindi naniniwala at 
pumipihit (sa mga tao) galing sa landas ni 
Allah, Kanyang gagawing ang kanilang mga 
kilos ay walang saysay. 


2. At ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa at 
naniniwala diyan sa isiniwalat kay Muhamad - 
at ito ay ang katotohanan galing sa kanilang 
Panginoon - Kanyang aalisan sila ng kanilang 
masamang mga gawa at pauunlarin ang 
kanilang kalagayan. 


3. Iyan ay sapagka't ang mga yaong hindi 
naniniwala ay sumusunod sa kasinungalingan 
at sapagka't ang mga yaong naniniwala ay 
sumusunod sa katotohanan galing sa kanilang 
Panginoon. Sa gayon si Allah ay nagtatakda 
ng kanilang mga katulad para sa 
sangkatauhan. 


4. Kapag inyong nakatagpo sa labanan 
ang mga yaong hindi naniniwala, sa gayon 
pukulin ang kanilang mga leeg, sa kahabaan, 
nang inyong mapalibutan sila, gawing mahigpit 
ang isang kasunduan sa kanila, at pagkatapos 


374 


ay awa o tubos hanggang ang labanan ay 
magbaba ng mga dala nito. Iyan (ay ang 
kautusan). At kung inibig ni Allah, Kanyang 
mapaparusahan sila (na wala kayo) nguni't (sa 
gayon ito ay ipinag-utos) upang Kanyang 
masubukan ang ilan sa inyo sa pamamagitan 
ng mga iba. At ang mga yaong pinaslang sa 
landas ni Allah, Siya ay hindi magsagawa ng 
kanilang mga kilos na walang saysay. 


5. Siya ay papatnubay sa kanila at 
magpapaunlad ng kanilang kalagayan. 


6. At magdadala sa kanila sa loob patungo 
sa Harding Kanyang ginawang alam sa kanila. 


7. O kayong naniniwala! Kung kayo ay 
tutulong kay Allah, Siya ay tutulong sa inyo at 
gagawa sa inyong niyayapakang matatag. 


8. At ang mga yaong hindi naniniwala, 
pagkawasak ay para sa kanila, at Kanyang 
gagawing walang saysay ang kanilang mga 
kilos. 


9. Iyan ay sapagka't sila ay salungat diyan 
sa isiniwalat ni Allah, sa gayon Kanyang 
ginawang walang bunga ang kanilang mga 
kilos. 


10. Hindi ba sila nakapaglakbay sa lupain 
upang makakita ng kalikasan ng kinalabasan 
para sa mga yaong bago sa kanila? Si Allah 
ay pumawi sa kanila. At para sa mga hindi 
naniniwala, magkakaroon ng katulad roon. 


11. Iyan ay sapagka't si Allah ay 
tagapagtangkilik ng mga yaong naniniwala, at 


sapagka't ang mga hindi naniniwala ay walang 
tagapagtangkilik. 


12. O! si Allah ay gagawa sa mga yaong 
naniniwala at gumagawa ng mabuting mga 
gawang pumasok sa mga Harding sa ilalim ay 
mga ilog na dumadaloy: samantalang ang mga 
yaong hindi naniniwala ay kukuha ng kanilang 
kaginhawahan sa buhay na ito at kakaain tulad 
sa ang bakahan ay kumain, at ang Apoy ay 
magiging kanilang pamamalagian. 


13. At gaano karaming isang kabayanang 
higit na malakas kaysa iyong kabayanan (O 
Muhamad) na nagtaboy sa iyo ang Aming 
winasak? At sila ay walang katulong. 


14. Siya bang umasa sa isang maliwanag 
na katibayan galing sa kanyang Panginoon ay 
tulad sa mga yaong para sa kanila, ang 
samang kanilang ginagawa ay pinaganda 
habang sila ay sumusunod sa kanilang sariling 
mga kalaswaan? 


15. Isang katularan ng Harding ang mga 
yaong tumupad ng kanilang tungkulin (kay 
Allah) ay pinangakuan: Sa loob noon ay mga 
ilog na ang tubig ay walang dumi, at mga ilog 
ng gatas na doon ang lasa ay hindi nagpapalit, 
at mga ilog ng alak na masarap sa mga 
umiinom, at mga ilog ng maliwanag na 
tumatakbong pulotpukyutan, sa loob noon 
para sa kanila ay bawa't uri ng bunga, may 
pagpapatawad galing sa kanilang Panginoon. 
(Ang mga yaon bang nagtamasa ng lahat ng 
ito ay) tulad sa mga yaong walang 
pagkamakataong nasa Apoy at binigyan ng 
kumukulong tubig na iinumin upang ito ay 
pumunit sa kanilang mga bituka? 


16. Sa kanila ay ilang nagbigay ng 
pandinig sa iyo (Muhamad) hanggang, nang 
sila ay pumunta sa pangmasid galing sa iyong 
harapan, sila ay nagsabi sa mga yaong 
binigyan ng kaalaman: Ano iyang kanyang 
sinabi ngayon lamang? Ang mga yaon ay 
silang ang mga puso ay tinakpan ni Allah, at 
sila ay sumusunod sa kanilang sariling mga 
kalaswaan. 


17. Samantalang para sa mga yaong 
lumalakad ng tuwid, Siya ay nagdaragdag (ng 
liwanag) sa kanilang Batayan, at nagbibigay 
sa kanila ng kanilang Pagkabanal at 
Pananggalang (laban sa masama). 


18. Sila ba ay naghihintay sa wala maliban 
sa Oras, na ito ay darating sa kanilang mga 
walang pagkabatid? At ang mga pasimula 
doon ay dumating na. Nguni't paano, nang ito 
ay dumating sa kanila, sila makakakuha ng 
kanilang babala? 


19. Kaya alamin (O Muhamad) na walang 
Maykapal maliban kay Allah, at humingi ng 
kapatawaran para sa iyong kasalanan at para 
sa naniniwalang mga kalalakihan at 
naniniwalang mga kababaihan. Si Allah ay 
alam (kapwa) ang inyong lugar ng kaguluhan 
at ang inyong lugar ng pamamahinga. 


20. At ang mga yaong naniniwala ay 
nagsabi: Kung may isang Sura lamang na 
isiniwalat! Nguni't nang ang isang 
mapagpasiyang Sura ay isiniwalat at ang 
labanan ay binanggit sa loob noon, iyong 
nakita ang mga yaong sa loob ng kanilang 
mga puso ay isang sakit na tumitingin sa iyong 
may pagtingin ng mga taong hilo patungo sa 
kamatayan. Sa gayon higit na nararapat para 
sa kanila! - 


375 


21. Pagsunod at isang magalang na salita. 
Pagkatapos, nang ang bagay ay mabatid, 
kung sila ay matapat kay Allah, ito ay magiging 
pinakamabuti para sa kanila. 


22. Kayo ba sa gayon, kung kayo ay 
binigyan ng kautusan, ay gagawa ng 
kasamaan sa lupain at sisira ng inyong 
kaugnayan sa kaibigan at kaanak? 


23. Ang ganyan ay silang kinasuklaman ni 
Allah, kaya Kanyang ginawa silang bingi at 
ginawang bulag ang kanilang mga mata. 


24. Sila ba sa gayon ay hindi mag-iisip sa 
Kuran, o may mga kandado ba sa kanilang 
mga puso? 


25. O! ang mga yaong pumipihit pabalik 
matapos na ang batayan ay mahayag sa 
kanila, si Satanas ay humimok sa kanila sa 
kasamaan, at Siya ay nagbigay sa kanila ng 
maling mga pag-asa. 


26. Iyan ay sapagka't sila ay nagsabi sa 
mga yaong galit sa isiniwalat ni Allah: Kami ay 
susunod sa inyo sa ilang mga bagay, at si 
Allah ay alam ang kanilang lihim na salita. 


27. Nguni't paano (ito magiging gayon) 
kapag ang mga anghel ay kumukuha sa 
kanilang mga kaluluwa sa kamatayan, 
humahampas sa kanilang mga mukha at 
kanilang mga likod! 


28. Iyan ay sapagka't sila ay sumunod 
diyan sa nagpapagalit kay Allah, at nagalit 
diyan sa nakasisiya sa Kanya. Sa gayon 


376 


Kanyang ginawang walang saysay ang 
kanilang mga kilos. 


29. O ang mga yaon bang sa loob ng 
kanilang mga puso ay isang sakit ay nag-iisip 
na si Allah ay hindi magdadala sa liwanag ng 
kanilang lihim (na mga galit)? 


30. At kung Aming inibig, Aming 
maipakikita sila sa iyo (Muhamad) upang ikaw 
ay dapat makaalam sa kanila sa pamamagitan 
ng kanilang mga tanda. At ikaw ay makaaalam 
sa kanila sa pamamagitan ng dala ng kanilang 
salita. At si Allah ay alam ang inyong mga 
gawa. 


31. At talagang Kami ay susubok sa inyo 
hanggang sa Kami ay makaalam sa mga yaon 
sa inyong sukdulan ang pagsusumikap (para 
sa kadahilanan ni Allah) at ang matatag na 
matiyaga, at hanggang sa Kami ay makasubok 
ng inyong katapangan (na nakatala). 


32. O! ang mga yaong hindi naniniwala at 
pumipihit galing sa landas ni Allah at 
kumakalaban sa mensahero matapos na ang 
batayan ay inihayag sa kanila, sila ay hindi 
makasasakit kay Allah kahi't kaunti, at Siya ay 
gagawa sa kanilang mga kilos na walang 
bunga. 


33. O kayong naniniwala! Sundin si Allah 
at sundin ang mensahero, at huwag gawin ang 
inyong mga kilos na walang saysay. 


34. O! ang mga yaong hindi naniniwala at 
pumipihit galing sa landas ni Allah at 
pagkatapos ay namamatay na mga hindi 
naniniwala, talagang si Allah ay hindi 
magpapatawad sa kanila. 


35. Kaya huwag magpabagubago at 
tumawag para sa kapayapaan kapag kayo ay 
(magiging) sa pinakamataas, at si Allah ay 
kasama ninyo, at Siya ay hindi maiinggit sa 
(gantimpala ng) inyong mga kilos. 


36. Ang buhay sa daigdig ay isa lamang 
laro at isang pampalipas ng panahon. At kung 
kayo ay naniniwala at nagtatakwil (sa 
masama), Siya ay magbibigay sa inyo ng 
inyong mga kita, at hindi hihingi sa inyo ng 
inyong kayamanang pandaigdig. 


37. Kung Siya ay hihingi nito sa inyo at 
maulit na humiling sa inyo, kayo ay mag- 
iimbak nito, at Siya ay magdadala sa liwanag 
ng inyong (lihim na) mga galit. 


38. O! kayo ay ang mga yaong tinawag 
upang gumugol sa landas ni Allah, subali't sa 
inyo ay may ilang nag-imbak, At para sa 
kanyang nag-imbak, siya ay nag-imbak 
lamang galing sa kanyang kaluluwa. At si Allah 
ay ang Mayaman, at kayo ay ang mahirap. At 
kung kayo ay pumipihit palayo, Siya ay 
makikipagpalit sa inyo para sa ilang ibang 
katao, at sila ay hindi magiging mga katulad 
ninyo. 


SURA XLVIII 
PAGWAWAGI 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O! Kami ay nagbigay sa iyo (O 
Muhamad) ng isang tandang pagwawagi, 


2. Upang si Allah ay makapagpatawad sa 
iyo ng iyong kasalanang nakaraan at darating, 
at makagawang magtamang lahat ng Kanyang 
pagtangkilik sa iyo, at makapagpatnubay sa 
iyo sa wastong landas, 


3. At upang si Allah ay makatulong sa 
iyong may malakas na tulong - 


4. Siya ay itong nagpadalang pababa ng 
kapayapaan ng muling katiyakan sa loob ng 
mga puso ng mga naniniwala, upang sila ay 
makapagdagdag ng pananalig sa kanilang 
pananalig, Kay Allah ay ang mga hukbo ng 
mga langit at ng lupa, at si Allah ay palaging 
Tagaalam, Paham - 


5. Na Siya ay makapagdadala sa 
naniniwalang mga kalalakihan at naniniwalang 
mga kababaihan sa loob ng mga Harding sa 
ilalim ay mga ilog na dumadaloy, sa loob noon 
sila ay mamamalagi, at makapagpapatawad 
sa kanila ng kanilang masamang mga gawa - 
lyan, sa paningin ni Allah, ay ang 
pinakamataas na tagumpay - 


6. At makapagpaparusa sa 
mapagpanggap na mga kalalakihan at 
mapagpanggap na mga kababaihan, at mga 
kalalakihang sumasamba sa huwad at mga 
kababaihang sumasamba sa huwad, na nag- 
isip ng isang masamang isip tungkol kay Allah. 
Para sa kanila ay ang masamang pihit ng 
kapalaran, at si Allah ay galit laban sa kanila at 
nasuklam sa kanila, at gumawang handa para 
sa kanila ang Impiyerno, isang masaklap na 
dulo ng paglalakbay. 


7. Kay Allah ay ang mga hukbo ng mga 
langit at ng lupa, at si Allah ay palaging 
Makapangyarihan, Paham. 


377 


8. O! Kami ay nagpadala sa iyo (O 
Muhamad) bilang isang saksi at isang 
tagadala ng mabuting mga pambungad at 
isang tagapagbabala, 


9. Upang kayo (O mga tao) ay 
makapaniwala kay Allah at sa Kanyang 
mensahero, at makapagparangal sa Kanya, at 
gumalang sa Kanya, at sumamba sa Kanya sa 
maagang bukangliwayway at sa katapusan ng 
araw. 


10. O! ang mga yaong sumumpa sa 
pagkamatapat sa iyo (Muhamad), ay 
sumumpa sa pagkamatapat lamang kay Allah. 
Ang Kamay ni Allah ay nasa ibabaw ng 
kanilang mga kamay. Kaya sinumang sumira 
ng kanyang panunumpa ay sumira nito lamang 
sa sakit ng kanyang kaluluwa, samantalang 
sinumang sumunod sa kanyang kasunduan 
kay Allah, sa kanya ay ipagkakaloob Niya ang 
napakalaking gantimpala. 


11. Ang mga yaon sa mapaglagalag na 
mga Arab na iniwan sa likuran ay magsasabi 
sa iyo: Ang aming pag-aari at ang aming mga 
kasambahay ay pumuno sa amin, kaya 
humingi ng kapatawaran para sa amin! Sila ay 
nangusap sa kanilang mga dila niyang wala sa 
kanilang mga puso. Sabihin: Sinong 
makatutulong sa inyo kahi't kaunti laban kay 
Allah, kung Kanyang binalak sa inyo ang sakit 
o binalak sa inyo ang mabuti? Hindi, nguni't si 
Allah ay palaging Nakababatid ng anong 
inyong ginagawa. 


12. Hindi, nguni't kayo ay nag-akalang ang 
mensahero at ang mga naniniwala ay hindi 
kailanman babalik sa kanilang sariling katao, 
at iyan ay ginawang parang makatarungan sa 
inyong mga puso, at kayo ay nag-isip ng isang 
masamang isip, at kayo ay walang halagang 
katao. 


378 


13. At para sa kanyang hindi naniniwala 
kay Allah at sa Kanyang mensahero - O! Kami 
ay naghanda ng isang ningas para sa mga 
hindi naniniwala. 


14. At kay Allah ay ang Nasasakupan ng 
mga langit at ng lupa. Siya ay nagpapatawad 
sa Kanyang ibig, at nagpaparusa sa Kanyang 
ibig. At si Allah ay palaging Mapagpatawad, 
Maawain. 


15. Ang mga yaong iniwan sa likuran ay 
magsasabi, nang kayo ay magtakda sa 
pangmasid na kumuha ng pinag-iwanan sa 
labanan: Pabayaan kaming pumuntang 
kasama ninyo. Sila ay handang magbago ng 
pasiya ni Allah. Sabihin (sa kanila, O 
Muhamad): Kayo ay hindi pupuntang kasama 
namin. Sa gayon sinabi ni Allah sa pasimula. 
Pagkatapos sila ay magsasabi: Kayo ay 
naiinggit sa amin. Hindi, nguni't sila ay hindi 
nakauunawa, maliban sa isang kaunti. 


16. Sabihin sa mga yaon sa mapaglagalag 
na mga Arab na iniwan sa likuran: Kayo ay 
tatawagin laban sa isang kataong may 
makapangyarihang lakas, lumaban sa kanila 
hanggang sa sila ay sumuko, at kung kayo ay 
sumunod, si Allah ay magbibigay sa inyo ng 
isang makatarungang gantimpala, nguni't kung 
kayo ay pumihit palayo tulad sa kayo ay 
pumihit palayo noon, Siya ay magpaparusa sa 
inyo ng isang masakit na wakas. 


17. Walang paninisi para sa bulag, o 
paninisi para sa lumpo, o paninisi para sa 
maysakit (na sila ay hindi pumunta sa 
pangmasid sa labanan). At sinumang 
sumunod kay Allah at sa Kanyang mensahero, 
Kanyang gagawin siyang pumasok sa mga 
Harding sa ilalim ay mga ilog na dumadaloy, at 
sinumang pumihit patalikod, siya ay Kanyang 
parurusahan ng isang masakit na wakas. 


18. Si Allah ay nasiyahang mabuti sa mga 
naniniwala nang sila ay sumumpa ng 
pagkamatapat sa iyo sa ilalim ng puno, at 
Kanyang alam ang anong nasa loob ng 
kanilang mga puso, at Kanyang ipinadalang 
pababa ang kapayapaan ng katiyakang muli 
sa kanila, at ginantimpalaan sila ng isang 
malapit na pagwawagi, 


19. At maraming napag-iwanan sa labanan 
ang kanilang makukuha. Si Allah ay palaging 
Makapangyarihan, Paham. 


20. Si Allah ay nangako sa inyo ng 
maraming napag-iwanan sa labanang inyong 
makukuha, at nagbigay sa inyo nito sa 
pasimula, at pumigil sa mga kamay ng mga 
tao galing sa inyo, upang ito ay maging isang 
palatandaan para sa mga naniniwala, at upang 
Siya ay makapagpatnubay sa inyo sa isang 
wastong landas. 


21. At ang iba (na pakinabang), na hindi 
ninyo makayang makamit, si Allah ay 
pumalibot dito. Si Allah ay Kayang gumawa ng 
lahat ng mga bagay. 


22. At kung ang mga yaong hindi 
naniniwala ay sumama sa inyo sa larangan, 
sila ay talagang magpipihit ng kanilang mga 
likod, at pagkatapos sila ay hindi makatatagpo 
ng kaibigang tagapagtanggol o katulong. 


23. Ito ay ang kautusan ni Allah na 
kumuha ng patutunguhan sa unang panahon. 
Hindi mo matatagpuan bilang kautusan ni 
Allah ang kahi't kaunti ng kapangyarihang 
magbago. 


24. At Siya ay itong pumigil sa mga kamay 
nila sa inyo, at pumigil sa inyong mga kamay 
sa kanila, sa libis ng Meka, matapos Niyang 
magawa kayong mga mapagwagi sa ibabaw 
nila. Si Allah ay Tagamasid ng anong inyong 
ginagawa. 


25. Ang mga ito ay silang hindi naniwala at 
humadlang sa inyo galing sa Banal na Lugar 
ng Pagsamba, at humadlang sa alay na 
umabot sa layunin nito. At kung hindi dahil sa 
naniniwalang mga kalalakihan at naniniwalang 
mga kababaihan, na hindi ninyo kilala - 
maliban kung kayo ay yayapak sa kanila sa 
ilalim ng paa at sa gayon ay kukuha ng 
pagkakasala para sa kanilang walang 
pagkaalam, na si Allah ay makapagdadala sa 
Kanyang awa ng Kanyang ibig - Kung (ang 
mga naniniwala at mga hindi naniniwala ay) 
maliwanag na pinaghiwalay, Kami talaga ay 
magpaparusa sa mga yaon sa kanilang hindi 
naniniwala ng masakit na parusa. 


26. Nang ang mga yaong hindi naniniwala 
ay nagtaguyod sa kanilang mga puso ng 
maalab na paniniwala - ang maalab na 
paniniwala sa Panahon ng Kamangmangan, - 
sa gayon si Allah ay nagpadalang pababa ng 
Kanyang kapayapaan ng katiyakang muli sa 
Kanyang mensahero at sa mga naniniwala at 
nagpataw sa kanila ng salita ng pagpigil sa 
sarili, sapagka't sila ay nararapat dito at 
angkop para dito. At si Allah ay Nakababatid 
ng lahat ng mga bagay. 


27. Si Allah ay tumupad sa pangitain para 
sa Kanyang mensahero sa tunay na 
katotohanan. Kayo talaga ay papasok sa 
Banal na Lugar ng Pagsamba, kung inibig ni 
Allah, ligtas, (mayroon kayong buhok na) inahit 
at ginupit, walang takot. Nguni't Kanyang alam 
iyang inyong hindi alam, at ibinigay sa inyo 
ang isang malapit na pagwawagi sa pasimula. 


379 


28. Siya ay itong nagpadala sa Kanyang 
mensaherong may batayan at pagsambang 
katotohanan, upang Kanyang magawa itong 
manaig sa ibabaw ng lahat ng mga pagsamba. 
At si Allah ay sapat bilang isang saksi. 


29. Si Muhamad ay ang mensahero ni 
Allah. At ang mga yaong kasama niya ay 
matigas laban sa mga hindi naniniwala at 
maawain sa kanilang mga sarili. Ikaw (O 
Muhamad) ay makakakita sa kanilang 
yumuyukod at bumabagsak na nakadapang 
tungo (sa pagsamba), naghahanap ng biyaya 
galing kay Allah at sa (Kanyang) pagtanggap. 
Ang tatak nila ay nasa kanilang mga noo 
galing sa mga tanda ng pagdapang tungo. Ang 
ganyan ay ang kanilang katulad sa Tora at 
kanilang katulad sa Gospel - tulad sa itinanim 
na mais na nagpadala sa pangmasid ng sibol 
nito at nagpatibay nito at tumaas na matatag 
sa tangkay nito, nagpapasaya sa mga 
nagtatanim - upang Kanyang mapagalit ang 
mga hindi naniniwala sa (pagkakita sa) mga 
ito. Si Allah ay nangako, sa ganyan sa 
kanilang naniniwala at gumagawa ng mabuting 
mga gawa, ng kapatawaran at napakalaking 
gantimpala. 


SURA XLIX 
ANG MGA PANSARILING SILID 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O kayong mga naniniwala! Huwag 
maging mapanguna sa harapan ni Allah at ng 
Kanyang mensahero, at tumupad ng inyong 
tungkulin kay Allah. O! si Allah ay Tagarinig, 
Tagaalam. 


380 


2. O kayong mga naniniwala! Huwag itaas 
ang inyong mga tinig sa ibabaw ng tinig ng 
Propeta, o magsalitang malakas kapag 
nakikipag-usap sa kanya tulad sa kayo ay 
nagsasalitang malakas isa sa isa pa, kung 
hindi ang inyong mga gawa ay magiging 
walang saysay samantalang kayo ay hindi 
makapagmasid. 


3. O! silang nagpahina ng kanilang mga 
tinig sa harapan ng mensahero ni Allah, ang 
mga yaon ay silang ang mga puso ay 
pinatunayan ni Allah na patungo sa 
pagkamatuwid. Ang kanila ay magiging 
kapatawaran at napakalaking gantimpala. 


4. O! ang mga yaong tumawag sa iyo 
galing sa likuran ng pansariling mga silid, 
karamihan sa kanila ay walang isip. 


5. At kung sila ay nagkaroon ng tiyaga 
hanggang sa ikaw ay dumating sa pangmasid 
sa kanila, ito ay naging higit na mabuti para sa 
kanila. At si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


6. O kayong naniniwala! Kung may isang 
nabubuhay sa masamang magdala sa inyo ng 
mga pambungad, patunayan ito, kung hindi 
kayo ay tatama sa ilang katao sa 
kamangmangan at pagkatapos ay magsisisi sa 
anong inyong ginawa. 


7. At alaming ang mensahero ni Allah ay 
sa inyo. Kung siya ay sumunod sa inyo sa 
karamihan sa pamahalaan, kayo talaga ay 
magiging nasa kaguluhan, nguni't ginawa ni 
Allah na mahal ang pananalig sa inyo at 
pinaganda ito sa inyong mga puso, at ginawa 
ang hindi paniniwala at kalaswaan at 


paghihimagsik na nakagagalit sa inyo. Ang 
ganyan ay silang pinatnubayan ng matuwid. 


8. (Ito ay) isang biyaya at isang pabuya 
galing kay Allah, at si Allah ay Tagaalam, 
Paham. 


9. At kung ang dalawang bahagi ng mga 
naniniwala ay mahulog sa pag-aaway, sa 
gayon gumawa ng kapayapaan sa pagitan 
nila. At kung ang isang bahagi sa kanila ay 
gumawa ng mali sa kabila, (lahat) kayo ay 
lumaban diyan sa gumawa ng mali hanggang 
sa ito ay bumalik sa kautusan ni Allah, 
pagkatapos, kung ito ay bumalik, gumawa ng 
kapayapaan sa pagitan nilang makatarungan, 
at kumilos ng pantay. O! si Allah ay mahal ang 
mapagpantay. 


10. Ang mga naniniwala ay walang iba 
kundi mga kalalakihang kapatiran. Sa gayon 
gumawa ng kapayapaan sa pagitan ng inyong 
dalawang (magkalabang) kapatid na lalaki at 
magbantay ng inyong tungkulin kay Allah, 
upang sana ay inyong makamit ang awa. 


11. O kayong naniniwala! Huwag 
pabayaan ang ilang kalalakihang manghamak 
ng ilang kalalakihang maaaring higit na mabuti 
kaysa kanila, o pabayaan ang mga 
kababaihang manghamak ng mga 
kababaihang maaaring higit na mabuti kaysa 
kanila, o manira ng puri sa isa at isa, o 
manghamak sa isa at isa sa pamamagitan ng 
mga palayaw. Masama ay ang pangalan ng 
kalaswaan matapos ang pananalig. At 
sinumang hindi pumihit sa pagsisisi, ang 
ganyan ay mga gumagawa ng masama. 


12. O kayong naniniwala! Itaboy ang 
napakaraming paghihinala, sapagka't O! ang 


ilan sa paghihinala ay isang kasalanan. At 
huwag maniktik, o kumagat ng likod sa isa at 
isa. Ibig ba ng isa sa inyong kumain ng laman 
ng kanyang patay na kapatid na lalaki? Hindi, 
kayo ay ayaw diyan (tulad sa pag-ayaw ng 
kabila)! At tuparin ang inyong tungkulin kay 
Allah. O! si Allah ay Mahabagin, Maawain. 


13. O sangkatauhan! O! Aming nilikha 
kayong lalaki at babae, at ginawa ang mga 
bansa at mga lipi upang kayo ay makaalam sa 
isa at isa. O! ang pinakamarangal sa inyo, sa 
paningin ni Allah, ay ang pinakamagaling sa 
ugali. O! si Allah ay Tagaalam, Nakababatid. 


14. Ang lagalag na mga Arab ay nagsabi: 
Kami ay naniniwala. Sabihin (sa kanila, O 
Muhamad): Kayo ay hindi naniniwala, nguni't 
sabihin dapat "Kami ay sumuko," sapagka't 
ang pananalig ay hindi pa pumasok sa inyong 
mga puso. Subali't kung kayo ay sumunod kay 
Allah at sa Kanyang mensahero, Siya ay hindi 
magtatago sa inyo kahi't kaunti ng (gantimpala 
ng) inyong mga gawa. O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


15. Ang (tunay na) mga naniniwala ay ang 
mga yaon lamang naniniwala kay Allah at sa 
Kanyang mensahero at pagkatapos ay hindi 
nag-aalinlangan, nguni't nagsusumikap sa 
kanilang kayamanan at kanilang mga buhay 
para sa kadahilanan ni Allah. Ang ganyan ay 
ang matapat. 


16. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): 
Magtuturo ba kayo kay Allah ng inyong 
pagsamba, samantalang alam ni Allah ang 
lahat na nasa mga langit at lahat na nasa lupa, 
at si Allah ay Nakababatid ng lahat ng mga 
bagay? 


381 


17. Kanilang ginawa itong isang 
pagtangkilik sa iyo (Muhamad) na sila ay 
sumuko (sa Kanya). Sabihin: Huwag isiping 
ang inyong Pagsuko ay isang pagtangkilik sa 
akin; hindi, nguni't si Allah ay nagkaloob ng 
isang pagtangkilik sa inyo, dahil sa Siya ay 
nagdala sa inyo sa Pananalig, kung kayo ay 
masigasig. 


18. O! si Allah ay alam ang Hindi Nakikita 
sa mga langit at sa lupa. At si Allah ay 
Tagamasid ng anong inyong ginagawa. 


SURAL 
KAP 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Kap. Sa pamamagitan ng marangal na 
Kuran, 


2. Hindi, nguni't sila ay namanghang isang 
tagapagbabala sa kanilang sarili ay dumating 
sa kanila, at ang mga hindi naniniwala ay 
nagsasabi: Ito ay isang kakaibang bagay. 


3. Nang kami ay patay at naging alabok, 
(kami ba ay dadalhing pabalik muli)? Iyan ay 
magiging isang malayong pagbabalik! 


4. Aming alam iyang kinuha ng lupa sa 
kanila, at sa Amin ay isang talaang Aklat. 


382 


5. Hindi, nguni't sila ay nagtatatwa ng 
katotohanan nang ito ay dumating sa kanila, 
sa gayon sila ngayon ay nasa magulong 
kalagayan. 


6. Hindi ba nila napapagmasdan sa gayon 
ang langit sa ibabaw nila, paano Namin 
ginawa ito at pinaganda ito, at paanong 
walang mga hati sa loob noon? 


7. At ang lupa ay Aming inilatag palabas, 
at inihagis ang matatag na mga bulubundukin 
sa loob noon, at ginawang ang bawa't 
magandang uri ay tumubo doon, 


8. Isang pangitain at isang paalaala para 
sa bawa't nagsisising tagapaglingkod. 


9. At Kami ay nagpadalang pababa galing 
sa langit ng pinagpalang ulan, na sa 
pamamagitan noon, Kami ay nagbigay ng 
pagtubo sa mga hardin at sa butil ng pananim, 


10. At matayog na mga deitpalmang may 
nakahanay na mga kumpol, 


11. Laang pangkinabukasan (na ginawa) 
para sa mga tagapaglingkod, at kasama doon 
ay Aming minadali ang isang patay na lupain. 
Tulad sa gayon ay ang pagiging pagkabuhay 
ng patay. 


12. Ang katao ni Noa ay nagtatwa (ng 
katotohanan) bago sa kanila, at (gayundin) 
ang mga namamalagi sa Ar-Ras at (ang lipi 
ng) Tamud, 


13. At (ang lipi ng) Aad, at ang Parao, at 
ang mga kapatid na lalaki ni Lot, 


14. At ang mga namamalagi sa kahuyan, 
at ang katao ng Tuba: bawa't isa ay nagtatwa 
ng kanilang mga mensahero, sa gayon ang 
Aking panakot ay kumuha ng bunga. 


15. Kami ba sa gayon ay napagod sa 
unang paglikha? Subali't sila ay may 
alinlangan tungkol sa isang bagong paglikha. 


16. Kami talaga ay lumikha ng tao, at Kami 
ay alam ang anong ibinulong ng kanyang 
kaluluwa sa kanya, at Kami ay higit na malapit 
sa kanya kaysa kanyang malaking ugat sa 
leeg. 


17. Nang ang dalawang Tagatanggap ay 
tumanggap (sa kanya), nakaupo sa kanang 
kamay at sa kaliwa, 


18. Siya ay umusal ng walang salita nguni't 
kasama niya ay isang tagamatyag na handa. 


19. At ang hirap ng kamatayan ay 
magdadala ng katotohanan. (At sinabi sa 
kanya): Ito ay iyang dati mong iniiwasan. 


20. At ang trumpeta ay hihipan. Ito ay ang 
panakot na Araw. 


21. At bawa't kaluluwa ay darating, 
kasama nito ang isang tagataboy at isang 
saksi. 


22. (At sa gumagawa ng masama ay 
sasabihin): Ikaw ay nasa kawalan ng pansin 
dito. Ngayon Aming inalis sa iyo ang iyong 
takip, at nakatatagos ay ang iyong paningin sa 
araw na ito. 


23. At (sa gumagawa ng masama), ang 
kanyang kasama ay magsasabi: Ito ay isang 
aking inihanda (bilang patunay). 


24. (At sinabi): Kayo bang dalawa ay 
nagtapon sa Impiyerno ng bawa't 
maghihimagsik na walang utang na loob, 


25. Tagapigil ng mabuti, tagasuway, 
mapag-alinlangan, 


26. Na nagtaguyod ng isa pang maykapal 
kasama ni Allah? Kayo bang dalawa ay 
nagtapon sa kanya sa nakahihindik na wakas? 


27. Ang kanyang kasama ay magsasabi: 
Aming Panginoon! Hindi ko ginawa siyang 
maghimagsik, nguni't siya (kanyang sarili) ay 
malayong nawala sa pagkakamali. 


28. Siya ay magsasabi: Huwag 
makipagtalo sa Aking harapan, talagang Ako 
ay nakapag-alok na sa inyo ng babala. 


29. Ang Salitang nanggaling sa Akin ay 
hindi mababago, at Ako ay hindi matalinong 
isang malupit sa mga tagapaglingkod. 


30. Sa araw nang Kami ay magsasabi sa 
Impiyerno: Ikaw ba ay puno? at ito ay 


383 


magsasabi: May karagdagan pa bang 
darating? 


31. At ang Hardin ay dadalhin sa malapit 
para sa mga yaong lumayo sa masama, hindi 
na malayo. 


32. (At sasabihin): Iyan ay anong 
ipinangako sa inyo, (Ito ay) para sa bawa't 
nagsisisi at isang puno ng pansin, 


33. Na takot sa Mapagbigay na palihim at 
dumating na may isang pusong nagsisisi. 


34. Pumasok ditong mapayapa! Ito ay ang 
Araw ng walang pagkamakatao. 


35. Doon sila ay mayroon ng lahat na 
kanilang hinangad, at may karagdagan pa sa 
Amin. 


36. At ilang isang salinlahi ang Aming 
winasak bago sa kanila, na higit na 
makapangyarihan kaysa mga ito sa lakas kaya 
sila pumaibabaw sa mga lupain! Sila ba ay 
may alinmang lugar ng kublihan (nang ang 
paghuhukom ay dumating)? 


37. O! sa loob noon talaga ay isang 
paalaala para sa kanyang may isang puso, o 
nagbigay ng pandinig na puno ng katalinuhan. 


38. At talagang Kami ay lumikha sa mga 
langit at lupa, at lahat na nasa pagitan nila, sa 
anim na Araw, at wala sa pagkapagod ang 
dumampi sa Amin. 


384 


39. Kung gayon (O Muhamad) magbata ng 
anong kanilang sinabi, at umawit ng papuri ng 
iyong Panginoon bago ang pagtaas at bago 
ang pagbaba ng araw, 


40. At sa panahon ng gabi, umawit ng 
Kanyang papuri, at matapos ang (takdang) 
mga pagdapang nakatungo. 


41. At makinig sa araw nang ang 
tagatawag ay tumawag galing sa isang malapit 
na lugar, 


42. Ang araw nang kanilang 
mapapakinggan ang (Nakahihindik na) Tawag 
sa katotohanan. lyan ay ang araw ng 
pagdating sa pangmasid (galing sa mga 
libingan). 


43. O! Kami ay itong nagpapadali at 
nagbibigay ng kamatayan, at sa Amin ay ang 
paglalakbay. 


44. Sa araw nang ang lupa ay mahahating 
hiwalay sa kanila, minamadali sa pangmasid 
(sila ay dumating). Iyan ay isang pagtitipong 
madali para sa Amin (na gawin). 


45. Kami ay pinakanakababatid ng anong 
kanilang sinasabi, at ikaw (O Muhamad) ay 
walang katalinuhang isang tagapilit sa ibabaw 
nila. Nguni't balaan sa pamamagitan ng Kuran 
siyang takot sa Aking panakot. 


SURA LI 
ANG PUMAPAGASPAS 


NA MGA HANGIN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng mga yaong 
pumagagspas na may isang pagaspas, 


2. At mga yaong nagbata ng dala (ng 
ulan), 


3. At mga yaong nagpaimbulog na may 
kadalian (sa dagat), 


4. At mga yaong namahagi (ng mga 
pagpapala) sa pamamagitan ng kautusan, 


5. O! iyang kasama doon kayo ay 
binantaan ay talagang totoo, 


6. At O! ang paghuhukom ay talagang 
babagsak. 


7. Sa pamamagitan ng langit na puno ng 
mga landas, 


8. O! kayo, sa katunayan, ay sa ibaibang 
palagay (tungkol sa katotohanan). 


9. Siya ay ginawang pumihit palayo ditong 
siya (kanyang sarili) ay salungat. 


10. Pagkasuklam ay maging sa mga 
nanghuhula, 


11. Na walang ingat sa isang malalim na 
dagat! 


12. Sila ay nagtanong: Kailan ang Araw ng 
Paghuhukom? 


13. (Ito ay) ang araw nang sila ay 
pahihirapan sa Apoy, 


14. (At sasabihin sa kanila): Tikman ang 
pahirap (na inyong ginawa). Ito ay ang anong 
inyong hinanap na padaliin. 


15. O! ang mga yaong lumayo sa masama 
ay mamamalagi sa gitna ng mga hardin at 
mga batis ng tubig, 


16. Kinukuha iyang ibinigay ng kanilang 
Panginoon sa kanila, sapagka't O! sa pasimula 
sila ay mga gumagawa ng mabuti, 


17. Sila ay dating natutulog lamang ng 
kaunti sa gabi, 


18. At bago ang bukangliwayway ng 
bawa't araw ay hahanap ng kapatawaran, 


19. At sa kanilang kayamanan, ang 
nagpapalimos at ang palaboy ay may 
karapatdapat na bahagi. 


385 


20. At sa lupa ay mga kababalaghan para 
sa mga yaong ang pananalig ay tiyak, 


21. At (gayundin) sa inyong mga sarili. 
Hindi ba sa gayon ninyo makita? 


22. At sa langit ay ang inyong laang 
pangkinabukasan at iyang ipinangako sa inyo: 


23. At sa pamamagitan ng Panginoon ng 
mga langit at ng lupa, ito ay ang katotohanan, 
tulad sa (ito ay totoong) kayo ay magsalita. 


24. Ang kasaysayan ba ng pinarangalang 
mga panauhin ni Abraham ay umabot sa iyo 
(O Muhamad)? 


25. Nang sila ay dumating sa loob sa 
kanya at nagsabi: Kapayapaan! siya ay 
sumagot: Kapayapaan! (at nag-isip): Kataong 
hindi kilala (sa akin). 


26. Pagkatapos siya ay lumayong patungo 
sa kanyang kasambahay upang sila ay 
magdala ng pinatabang batang baka, 


27. At siya ay naghanda nito sa harapan 
nila, nagsasabi: Hindi ba kayo kakain? 


28. Pagkatapos siya ay nag-isip ng isang 
takot sa kanila. Sila ay nagsabi: Huwag 
matakot! at nagbigay sa kanya ng mga 
pambungad ng (pagsilang ng) isang 
matalinong anak na lalaki. 


386 


29. Pagkatapos ang kanyang asawang 
babae ay dumating pasulong, dumadaing, at 
nagpatama sa kanyang (babae) mukha, at 
nagsabi: Isang tigang na matandang babae! 


30. Sila ay nagsabi: Tulad sa gayon sinabi 
ng iyong Panginoon. O! Siya ay ang Paham, 
ang Tagaalam. 


31. (Si Abraham ay) nagsabi: At 
(pagkatapos) ano ang inyong lakad, O kayong 
ipinadala (galing kay Allah)? 


32. Sila ay nagsabi: O! kami ay ipinadala 
sa isang kataong may kasalanan, 


33. Upang kami ay makapagpadala sa 
kanila ng mga batong putik, 


34. Tinatakan ng iyong Panginoon para sa 
(pagkawasak na) walang habag. 


35. Pagkatapos Kami ay nagdala sa 
pangmasid ng ganyang mga naniniwalang 
naroroon. 


36. Nguni't Aming natagpuan doon ang 
isang tahanan lamang ng mga yaong sumuko 
(kay Allah). 


37. At Aming iniwan sa likuran sa loob 
noon ang isang kababalaghan para sa mga 
yaong takot sa isang masakit na wakas. 


38. At kay Moses (din, may isang 
kababalaghan) nang Kami ay nagpadala sa 
kanyang patungo sa Paraong may maliwanag 
na panagutan, 


39. Nguni't siya ay umurong, (nagtitiwala) 
sa kanyang kapangyarihan, at nagsabi: Isang 
matalino o isang baliw na lalaki. 


40. Kaya Aming kinuha siya at ang 
kanyang mga hukbo, at inihagis sila sa dagat, 
sapagka't siya ay itinakwil. 


41. At sa (lipi ng) Aad, (may isang 
kababalaghan) nang Aming ipinadala ang 
nakamamatay na hangin laban sa kanila. 


42. Ito ay nag-iwan ng wala sa inabot nito, 
nguni't gumawa dito (lahat) bilang alabok. 


43. At sa (lipi ng) Tamud, (may isang 
kababalaghan) nang sinabi sa kanila: Kumuha 
ng inyong kaluwagan sa sumandali. 


44. Nguni't sila ay naghimagsik laban sa 
kautusan ng kanilang Panginoon, at sa gayon 
ang kidlat kasama ng lindol ay kumuha sa 
kanila samantalang sila ay nakamasid, 


45. At sila ay hindi kayang tumayo, o sila 
ay makatulong sa kanilang mga sarili. 


46. At ang katao ni Noa noong unang 
panahon, O! sila ay kataong walang 
pagsunod. 


47. Kami ay nagtayo sa langit na may 
kapangyarihan, at Kami ay itong gumawa ng 
malawak na karugtong (doon), 


48. At ang lupa ay Aming iniladlad 
palabas, gaanong mapagpabuya ay ang 
Tagaladlad (roon)! 


49. At lahat ng mga bagay ay Aming 
nilikhang magkakatambal, upang sana kayo ay 
makapag-isip. 


50. Sa gayon tumakas patungo kay Allah, 
O! ako ay isang pantay na tagapagbabala sa 
inyo galing sa Kanya. 


51. At huwag magtaguyod ng alinmang 
ibang maykapal kasama si Allah: O! ako ay 
isang pantay na tagapagbabala sa inyo galing 
sa Kanya. 


52. Tulad sa gayon walang mensaherong 
dumating sa mga yaong bago sa kanila, sila ay 
nagsabi lamang: Isang mang-aakit o isang 
baliw! 


53. Sila ba ay nagpadala sa kamay 
pababa (ng isang kasabihang) tulad sa isang 
habihan isa patungo sa isa pa? Hindi, nguni't 
sila ay kataong salungat. 


54. Kaya umurong galing sa kanila (O 
Muhamad), sapagka't ikaw ay sa walang 
katalinuhang nararapat sisihin. 


55. At magbabala, sapagka't ang babala 
ay kapakipakinabang sa mga naniniwala. 


387 


56. Ako ay lumikha sa diwang makalupa at 
sangkatauhan lamang upang sila ay 
makasamba sa Akin. 


57. Ako ay humanap ng walang 
ikabubuhay galing sa kanila, o Ako ay 
huminging sila ay magpapakain sa Akin. 


58. O! Allah! Siya ay itong nagbibigay ng 
ikabubuhay, ang Panginoon ng walang 
pagkabasag na kapangyarihan. 


59. At O! para sa mga yaong gumawa ng 
mali, may isang masamang araw tulad sa 
masamang araw (na dumating para) sa 
kanilang mga katulad (sa katandaan): kaya 
pabayaan silang huwag humingi sa Aking 
magmadali (sa araw na iyan). 


60. At kamalasan sa mga yaong hindi 
naniniwala, galing (diyan) sa kanilang araw na 
ipinangako sa kanila! 


SURA LII 


ANG BUNDOK 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa Bundok, 


2. Sa isang Kasulatang nakaukit, 


388 


3. Sa manipis na balat ng hayop na hindi 
nakalulon, 


4. At sa Tahanang malimit puntahan, 


5. At sa bubong na iginalang, 


6. At sa dagat na pinanatiling puno, 


7. O! ang wakas ng iyong Panginoon ay 
talagang darating padaan, 


8. Walang makapagtataboy dito. 


9. Sa araw nang ang langit ay tataas na 
may (nakahihindik na) pagtaas, 


10. At ang mga bundok ay gagalaw 
palayong may (nakahihindik na) paggalaw, 


11. Pagkatapos kamalasan sa araw na 
iyan sa mga nagtatwa, 


12. Na naglalaro sa pag-uusap sa mga 
bagay na maselan, 


13. Ang araw nang sila ay uulusin ng isang 
(mapanghamak na) ulos, patungo sa apoy ng 
Impiyerno. 


14. (At sasabihin sa kanila): Ito ay ang 
Apoy na inyo dating itinatatwa. 


15. Ito ba ay salamangka, o kayo ang hindi 
nakakakita? 


16. Batahin ang init doon, at kayo man ay 
matiyaga dito o hindi matiyaga dito ay lahat isa 
para sa inyo. Kayo ay binabayaran lamang 
para sa anong inyo dating ginagawa. 


17. O! ang mga yaong tumupad ng 
kanilang tungkulin ay mamamalagi sa mga 
hardin at kasiyahan, 


18. Masaya dahil sa anong ibinigay ng 
kanilang Panginoon sa kanila, at (dahil sa) ang 
kanilang Panginoon ay magtataboy galing sa 
kanila ng pahirap ng apoy ng Impiyerno. 


19. (At sasabihin sa kanila): Kumain at 
uminom sa kalusugan (bilang gantimpala) para 
sa anong inyong dating ginagawa, 


20. Nakahilig sa nakahanay na mga 
upuang pahingahan. At Aming ipakakasal sila 
sa magagandang may maluwang, kaakit-akit 
na mga mata. 


21. At silang naniniwala at ang kanilang 
binhing sumusunod sa kanila sa 
pananampalataya, Kami ay gagawa sa 
kanilang binhing sumunod sa kanila (doon), 
Kami ay magkakaila sa kanila ng wala ng 
kanilang gawa (sa buhay). Bawa't tao ay may 
isang pangako para diyan sa kanyang kinita. 


22. At Kami ay maglalaan ng 
pangkinabukasan sa kanila ng bunga at laman 
tulad sa kanilang mimithiin. 


23. Doon sila ay magpapadaan galing sa 
kamay patungo sa isang kamay ng isang 
tasang sa loob noon ay walang kapalaluan o 
dahilan ng pagkakasala. 


24. At doon pumuntang palibot, 
maghihintay sa kanila, ang mga katulong na 
mga kabataan sa kanilang sarili, tulad sa sila 
ay nakatagong mga perlas. 


25. At ang ilan sa kanila ay lalapit sa mga 
iba, nagtatanong, 


26. Sila ay magsasabi: O! sa katandaan, 
nang kami ay kasama ng aming mga mag- 
anak, kami ay palaging balisa, 


27. Nguni't si Allah ay naging mapagbiyaya 
sa amin at nangalaga sa amin sa pahirap ng 
hinga ng Apoy. 


28. O! kami ay dating dumadalangin sa 
Kanya sa katandaan. O! Siya ay ang 
Mapagbigay, ang Maawain. 


29. Sa gayon balaan (ang mga tao, O 
Muhamad). Sa pabuya ni Allah, ikaw ay hindi 
manghuhula o baliw na lalaki. 


30. O sila ay nagsasabi: (Siya ba ay) isang 
makata, (isang) para sa kanya, kami ay 
makaaasa sa pangyayaring hindi sinasadya ng 
panahon? 


31. Sabihin (sa kanila): Asahan (ang 
inyong pagkapuno)! O! ako ay kasama ninyo 
sa umaasa. 


389 


32. Ang kanila bang mga isip ay nag-uutos 
sa kanilang gumawa nito, o sila ay isang 
nakagagalit na katao? 


33. O sila ay magsasabi: Siya ba ay 
tumuklas nito? Hindi, nguni't sila ay hindi 
maniniwala! 


34. Pagkatapos pabayaan silang lumikha 
ng talumpating tulad roon, kung sila ay 
matapat. 


35. O sila ba ay nilikha galing sa wala? O 
sila ba ay ang mga lumikha? 


36. O sila ba ay lumikha ng mga langit at 
ng lupa? Hindi, nguni't sila ay tiyak sa wala! 


37. O ang mga kayamanan ng iyong 
Panginoon ay nasa kanila ba? O sila ba ay 
binigyan ng pamamahala (doon)? 


38. O sila ba ay may alinmang hagdan 
(patungo sa langit), na sa pamamagitan noon, 
kanilang mapapakinggan sa ibabaw (ang mga 
kautusan)? Sa gayon pabayaan ang kanilang 
tagarinig na gumawa ng ilang panagutang 
nakahayag! 


39. O Siya ba ay may mga anak na babae 
samantalang kayo ay may mga anak na lalaki? 


40. O ikaw ba ay humingi (O Muhamad) ng 
isang kabayaran galing sa kanilang sa gayon 
sila ay malublob sa utang? 


390 


41.0 sila ba ay mayroon ng Hindi Nakikita 
upang kanilang maisulat (ito)? 


42. O sila ba ay humanap na makabitag 
(sa mensahero)? Nguni't ang mga yaong hindi 
naniniwala, sila ay ang binitag! 


43. O sila ba ay may anumang maykapal 
bukod kay Allah? Papuri ay maging kay Allah 
galing sa lahat na kanilang inihahambing 
bilang mga katambal (sa Kanya)! 


44. At kung sila ay makakita ng isang 
kapiraso ng langit na bumabagsak, sila ay 
magsasabi: Isang kumpol ng mga ulap. 


45. Pagkatapos pabayaan silang maging 
ganyan (O Muhamad), hanggang sa kanilang 
matagpuan ang kanilang araw, sa loob sila ay 
magiging pinatamaan ng kulog, 


46. Isang araw, na sa loob ang kanilang 
pagganyak ay hindi makagagamit sa kanila, o 
sila ay tutulungan. 


47. At talaga, para sa mga yaong 
gumagawa ng mali, may isang parusang 
lampas diyan. Nguni't karamihan sa kanila ay 
hindi nakaaalam. 


48. Kaya maghintay na matiyaga (O 
Muhamad) para sa kautusan ng iyong 
Panginoon, sapagka't talagang Ikaw ay nasa 
Aming paningin, at umawit ng papuri ng iyong 
Panginoon kapag ikaw ay tumatayong pataas, 


49. At sa panahon ng gabi rin, umawit ng 
Kanyang papuri, - at sa pagbaba ng mga 
bituin. 


SURA LIII 


ANG BITUIN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa bituin nang ito ay bumaba, 


2. Ang inyong kasama ay hindi nagkamali, 
o nilinlang; 


3. O siya ay nagsalita sa (kanyang sariling) 
mithiin. 


4. Ito ay wala maliban sa isang 
pampasiglang ibinigay na masigla: 


5. Na isa sa makapangyarihang mga lakas 
ang nagturo sa kanya, 


6. Isang masigasig, at siya ay lumaking 
maliwanag sa pangmasid. 


7. Habang siya ay nasa pinakamataas na 
guhittagpuan: 


8. Pagkatapos siya ay lumapit at dumating 
pababa, 


9. Hanggang sa siya ay (malapit ng) haba 
ng dalawang yukod o higit na malapit pa, 


10. At Siya ay nagsiwalat sa Kanyang 
tagapaglingkod niyang Kanyang isiniwalat. 


11. Ang puso (ng Propeta) ay hindi 
nagsinungaling (sa pagkakita) ng anong nakita 
nito. 


12. Kayo ba sa gayon ay makikipagtalo sa 
kanya tungkol sa anong kanyang nakita? 


13. At talagang kanyang nakita rin siya sa 
isa pang panahon, 


14. Sa punongkahoy ng loteng may 
sukdulang kapaligiran, 


15. Malapit dito ay ang Hardin ng 
Pamalagian. 


16. Nang ang iyang bumabalot ay bumalot 
sa punongkahoy ng lote, 


17. Ang mata ay hindi pumihit sa tabi o 
kaya ay napalabis ng kapangahasan. 


18. Talagang kanyang nakita ang isa sa 
higit na dakilang mga pagsisiwalat ng kanyang 
Panginoon. 


391 


19. Inyo bang napag-isipan ang Al-Lat at 
Al-Usa, 


20. At Manat, ang pangatlo, ang isa pa? 


21. Ang inyo ba ay mga lalaki at Kanya 
ang mga babae? 


22. lyan talaga ay isang hindi 
makatarungang hatian! 


23. Sila ay mga pangalan lamang na 
inyong pinangalanan, kayo at ang inyong mga 
ama, para doon si Allah ay nagsiwalat ng 
walang panagutan. Sila ay sumusunod lamang 
sa isang palagay at diyan sa (silang) kanilang 
mga sarili ay nagmithi. At ngayon ang batayan 
galing sa kanilang Panginoon ay dumating sa 
kanila. 


24. O ang tao ba ay kailangang 
magkaroon ng anong kanyang hinangad? 


25. Nguni't kay Allah ay pagmamay-ari ng 
pagkatapos (ng buhay), at ang nauna. 


26. At ilang mga anghel ang nasa mga 
langit na ang pamamagitan ay hindi magamit 
kahi't kaunti maliban sa pagkatapos na si Allah 
ay magbigay ng pahintulot sa Kanyang pinili at 
tinanggap! 


27. O! ang mga yaong hindi naniniwala sa 
Kabilangbuhay ay ang nagpangalan sa mga 
anghel ng mga pangalan ng mga babae. 


392 


28. At sila ay walang kaalaman doon. Sila 
ay sumusunod lamang sa isang palagay, at O! 
ang isang palagay kailanman ay hindi 
makakakuha ng lugar ng katotohanan. 


29. Pagkatapos umiwas (O Muhamad) sa 
kanyang tumatakas sa Aming alaala at 
nagnanais lamang ng buhay sa daigdig. 


30. Ang ganyan ay ang kanilang 
pinagsamang kaalaman. O! ang iyong 
Panginoon ay pinakanakababatid sa kanyang 
naligaw, at Siya ay pinakanakababatid sa 
kanyang pumuntang tuwid. 


31. At kay Allah ay ang pagmamay-ari ng 
anumang nasa mga langit at anumang nasa 
lupa, upang Siya ay makapaggantimpala sa 
mga yaong gumagawa ng masama niyang 
kanilang ginawa, at makapaggantimpala sa 
mga yaong gumagawa ng mabuti ng 
kabutihan. 


32. Ang mga yaong umiiwas sa mga 
kalabisan ng kasalanan at mga nakasusuklam, 
maliban sa hindi inibig na mga kasalanan - 
(para sa kanila) O! ang iyong Panginoon ay sa 
malawak na awa. Siya ay pinakanakababatid 
sa inyo (simula sa panahon) nang Kanyang 
nilikha kayo galing sa lupa, at nang kayo ay 
nakatago sa mga tiyan ng inyong mga ina. Sa 
gayon huwag maghambing ng kadalisayan sa 
inyong mga sarili. Siya ay pinakanakababatid 
sa kanyang nagtakwil (sa masama). 


33. Ikaw ba (O Muhamad) ay 
nagmamatyag sa isang pumipihit palayo, 


34. At nagbibigay ng isang kaunti, 
pagkatapos ay nagpapatigas (ng puso)? 


35. Siya ba ay may kaalaman ng Hindi 
Nakikita, sa gayon siya ay nakakakita? 


36. O siya ay walang masamang balita sa 
anong nasa mga aklat ni Moses, 


37. At Abraham na nagbayad ng kanyang 
utang: 


38. Na walang isang may dalang 
magbabata ng dala ng isa pa, 


39. At ang tao ay mayroon lamang niyang 
para diyan siya ay gumagawa ng pagsisikap, 


40. At ang kanyang pagsisikap ay 
makikita, 


41. At pagkatapos siya ay babayaran para 
ditong may buong kabayaran: 


42. At ang inyong Panginoon, Siya ay ang 
Katapusang Layunin, 


43. At Siya ay itong gumagawang 
magpatawa, at gumagawang magpaluha, 


44. At Siya ay itong nagbibigay ng 
kamatayan at nagbibigay ng buhay, 


45. At Siya ay lumikha ng dalawang mag- 
asawa, ang lalaki at ang babae, 


46. Galing sa isang patak (ng binhi) nang 
ito ay ibuhos sa pangmasid: 


47. At Siya ay nag-utos sa pangalawang 
nagdadala sa pangmasid, 


48. At Siya ay itong nagpapayaman at 
nagbibigay ng kasiyahan, 


49. At Siya ay itong Panginoon ng Sirius; 


50. At Siya ay nagwasak ng dating (lipi ng) 


Aad, 


51. At (ang lipi ng) Tamud ay Kanyang 
hindi pinatawad: 


52. At ang katao ni Noa noong unang 
panahon, O! sila ay higit na hindi 
makatarungan at higit na mapaghimagsik, 


53. At ang Al-Mutapika ay Kanyang 
winasak, 


54. Kaya doon tinakpan sila (ng mga 
gumuho). 


55. Tungkol saan sa gayon, sa mga biyaya 


ng iyong Panginoon, ikaw maaaring 
makipagtalo? 


56. Ito ay isang babala ng mga 
tagapagbabala sa katandaan. 


393 


57. Ang panakot na Oras ay papalapit. 


58. Wala maliban kay Allah na 
makapagbubunyag nito. 


59. Humahanga ba kayo sa gayon sa 
pahayag na ito, 


60. At tumatawa at hindi lumuluha, 


61. Habang kayo ay nagpapasaya sa 
inyong mga sarili? 


62. Sa kabaligtaran dumapang tungo ang 
inyong mga sarili sa harapan ni Allah at 
maglingkod sa Kanya. 


SURA LIV 
ANG BUWAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang oras ay lumapit at ang buwan ay 
hinati sa dalawa. 


2. At kung kanilang napagmasdan ang 
isang kababalaghan, sila ay pumipihit palayo 
at nagsasabi: Pinahabang malikmata. 


394 


3. Sila ay nagtatatwa (ng (Katotohanan) at 
sumusunod sa kanilang sariling mga 
kalaswaan. Subali't bawa't bagay ay darating 
sa isang kapasiyahan. 


4. At talagang may dumating sa kanilang 
balitang doon ang balak ay pumigil, 


5. Mabisang katalinuhan, nguni't ang mga 
babala ay hindi magamit. 


6. Kaya pumihit palayo sa kanila (O 
Muhamad) sa araw nang ang Tagatawag ay 
tumawag patungo sa isang masakit na bagay. 


7. May malungkot na mga mata, sila ay 
dumating sa pangmasid galing sa mga 
libingan tulad sa sila ay mga balang na 
nakakalat sa labas ng bayan, 


8. Nagmamadali patungo sa Tagatawag, 
ang mga hindi naniniwala ay magsasabi: Ito ay 
isang mahirap na araw. 


9. Ang katao ni Noa ay nagtatwa bago sa 
kanila, Oo, sila ay nagtatwa sa Aming 
tagapaglingkod at nagsabi: Isang baliw na 
lalaki, at siya ay pinandirihan. 


10. Kaya siya ay tumawag sa kanyang 
Panginoon, nagsasabi: Ako ay tinalo, kaya 
magbigay ng tulong. 


11. Pagkatapos Kami ay nagbukas ng mga 
pintuan ng langit na may bumubuhos na tubig, 


12. At gumawang ang lupa ay 
magpabulwak sa pangmasid ng mga batis, 
upang ang mga tubig ay magtagpo para sa 
isang kadahilanang inihanda. 


13. At Aming dinala siya sa isang bagay 
na gawa sa mga tablang malapad at mga 
pako, 


14. Na tumatakbo (sa tubig) sa Aming 
paningin, bilang isang gantimpala para sa 
kanyang tinanggihan. 


15. At talagang Aming iniwan ito bilang 
isang palatandaan, nguni't mayroon bang 
alinmang nakaalaala? 


16. Pagkatapos tingnan kung gaano 
(kahindikhindik) ang Aking parusa matapos 
ang Aking mga babala! 


17. At sa katunayan Aming ginawang ang 
Kuran ay madaling maalaala, nguni't mayroon 
bang alinmang nakaalaala? 


18. (Ang lipi ng) Aad ay tumanggi sa mga 
babala. Pagkatapos gaano (kahindikhindik) 
ang Aking parusa matapos ang Aking mga 
babala! 


19. O! Aming pinabayaang makawala sa 
kanila ang isang nagngangalit na hangin sa 
isang araw ng walang pagbabagong 
kamalasan, 


20. Winawalis ang mga taong palayong 
tulad sa sila ay binunot na ugat ng mga 
katawan ng mga punongkahoy ng palma. 


21. Pagkatapos tingnan kung gaano 
(kahindikhindik) ang Aking parusa matapos 
ang Aking mga babala! 


22. At sa katunayan Aming ginawang ang 
Kuran ay madaling maalaala, nguni't mayroon 
bang alinmang nakaalaala? 


23. Ang (lipi ng) Tamud ay tumanggi sa 
mga babala. 


24. Kaya sila ay nagsabi: Ito ba ay isang 
makataong lalaki, mag-isa sa amin, na aming 
susundin? Sa gayon sa katunayan kami ay 
mahuhulog sa kamalian at pagkabaliw, 


25. Ang alaala ba ay ibinigay sa kanyang 
mag-isa sa amin? Hindi, nguni't siya ay isang 
mabiglaing sinungaling. 


26. (Sa kanilang tagapagbabala ay sinabi): 
Bukas kanilang malalaman kung sino ang 
mabiglaing sinungaling. 


27. O! Kami ay magpapadala ng babaeng 
kamelyo bilang isang pagsubok para sa kanila: 
kaya matyagan sila at magkaroon ng tiyaga: 


28. At pag-alaman silang ang tubig ay 
paghahatian sa pagitan nila. Bawa't pag-inom 
ay sasaksihan. 


395 


29. Nguni't sila ay tumawag sa kanilang 
kasama at kanyang kinuha at nilumpo (ito). 


30. Pagkatapos masdan kung gaanong 
(kahindikhindik ) ang Aking parusa matapos 
ang Aking mga babala! 


31. O! Kami ay nagpadala sa kanila ng 
isang Tawag, at sila ay naging tulad sa tuyong 
mga sangang maliit (na tinanggihan) ng 
gumagawa ng isang kulungan ng bakahan. 


32. At sa katunayan Aming ginawang ang 
Kuran ay madaling maalaala, nguni't mayroon 
bang alinmang nakaalaala? 


33. Ang katao ni Lot ay tumanggi sa mga 
babala. 


34. O! Kami ay nagpadala ng isang bagyo 
ng mga bato sa kanila (lahat) maliban sa mag- 
anak ni Lot, na Aming iniligtas sa huling 
bantay ng gabi, 


35. Bilang pabuya galing sa Amin. Sa 
gayon Kami ay naggantimpala sa kanyang 
nagbigay ng pasasalamat. 


36. At siya talaga ay nagbabala sa kanila 
ng Aming patama, nguni't sila ay nag- 
alinlangan sa mga babala. 


37. Sila ay nagtanong pa sa kanyang mga 
panauhin para sa isang masamang dahilan. 
Pagkatapos Aming binulag ang kanilang mga 
mata (at sinabi): Tikman ngayon ang Aking 
parusa matapos ang Aking mga babala. 


396 


38. At sa katunayan ang parusang iniutos 
ay bumagsak sa kanilang maaga sa umaga. 


39. Ngayon tikman ang Aking parusa 
matapos ang Aking mga babala! 


40. At sa katunayan Aming ginawang ang 
Kuran ay madaling maalaala, nguni't mayroon 
bang alinmang nakaalaala? 


41. At mga babala ay dumating sa 
katunayan sa tahanan ng Parao, 


42. Na nagtatwa sa Aming mga 
pagsisiwalat, bawa't isa. Sa gayon Aming 
hinawakan sila galing sa hawak ng Isang 
Makapangyarihan sa Lakas, na kayang 
gumawa ng Kanyang Ibig. 


43. Kayo bang mga hindi naniniwala ay 
higit na mabuti kaysa mga yaon, o kayo ba ay 
may ilang panlaban sa Kasulatan? 


44. O sila ay nagsasabi: Kami ba ay isang 
hukbong mapagwagi? 


45. Ang mga hukbo ay mapapalibutang 
lahat at pipihit at tatakas. 


46. Hindi, nguni't ang Oras (ng wakas) ay 
ang kanilang takdang pagkikita, at ang Oras 
ay magiging higit na hamak at higit na mapait 
(kaysa kanilang makalupang pagkabigo), 


47. O! ang may kasalanan ay nasa 
pagkakamali at kabaliwan. 


48. Sa araw nang sila ay kinaladkad 
patungo sa Apoy sa kanilang mga mukha 
(sinasabi sa kanila): Damahin ang dampi ng 
Impiyerno! 


49. O! Aming nilikha ang bawa't bagay sa 
pamamagitan ng sukat. 


50. At ang Aming kautusan ay isa lamang 
(kautusan), tulad sa pagkurap ng isang mata. 


51. At talagang Aming winasak ang inyong 
mga kasama, nguni't mayroon bang alinmang 
nakaalaala? 


52. At bawa't bagay na kanilang ginawa ay 
nasa Kasulatan, 


53. At bawa't maliit at dakilang bagay ay 
nakatala. 


54. O! ang matuwid ay mamamalagi sa 
mga hardin at mga ilog, 


55. Itinaguyod na matatag sa pagtangkilik 
ng isang Makapangyarihang Hari. 


SURA LV 
ANG MAPAGBIGAY 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang Mapagbigay, 


2. Ay gumawang mapag-alaman ang 
Kuran. 


3. Siya ay lumikha sa tao. 


4. Siya ay nagturo sa kanya ng pananalita. 


5. Ang araw at ang buwan ay ginawang 
maagap. 


6. Ang mga bituin at mga punongkahoy ay 
sumamba. 


7. At ang langit ay Kanyang iniangat 
pataas, at Siya ay nagtakda ng sukat, 


8. Na kayo ay hindi lumabis sa sukat, 


9. Nguni't bantayan ang sukat na mahigpit, 
o bumagsak sa maigsi doon. 


10. At ang lupa ay Kanyang hinirang para 
sa (Kanyang) mga nilikha, 


11. Sa loob noon ay bunga at 
pinagsuksukang mga punongkahoy ng palma, 


397 


12. May bunot na butil at mabangong 
halamangdamo. 


13. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


14. Kanyang nilikha ang tao sa putik tulad 
ng sa magpapalayok, 


15. At ang diwang makalupa ay Kanyang 
nilikha sa walang usok na apoy. 


16. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


17. Panginoon ng dalawang Silangan, at 
Panginoon ng dalawang Kanluran! 


18. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


19. Kanyang pinakawalan ang dalawang 
dagat. Sila ay nagtagpo. 


20. May isang hadlang sa pagitan nila. Sila 
ay hindi sumakop (isa sa isa pa). 


21. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


22. May dumating sa pangmasid galing sa 
kanilang dalawang perlas at batong kurales. 


398 


23. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


24. Kanya ay ang mga sasakyangdagat na 
nakatanghal sa dagat, tulad sa mga watawat. 


25. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


26. Bawa't isang naroroon ay dadaang 
palayo, 


27. Doon ay naiwan lamang ang pagpayag 
ng iyong Panginoon ng Kapangyarihan at 
Karangalan. 


28. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


29. Lahat na nasa mga langit at sa lupa ay 
nagsusumamo sa Kanya. Bawa't araw, Siya 
ay gumagamit ng (sandaigdigang) 
kapangyarihan. 


30. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


31. Kami ay susupil sa inyo, o kayong 
dalawang umaasa (tao at diwang makalupa). 


32. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


33. O samahan ng diwang makalupa at 
mga tao, kung kayo ay may kapangyarihang 
pumasok sa (lahat ng) mga pook ng mga 
langit at ng lupa, sa gayon pasukin (sila)! Kayo 
kailanman ay hindi makapapasok sa kanila 
maliban kung Kami ay may pahintulot. 


34. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


35. Doon ay may ipadadala, laban sa 
inyong dalawa, na init ng apoy at kislap ng 
tanso, at kayo ay hindi makatatakas. 


36. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


37. At nang ang langit ay nahating hiwalay 
at naging kulay rosas tulad sa mapulang balat 


38. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


39. Sa araw na iyan, hindi tao o diwang 
makalupa ang tatanungin ng kanyang 
kasalanan. 


40. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


41. Ang may kasalanan ay makikilala sa 
pamamagitan ng kanilang mga tanda, at 
kukunin sa mga kataasan ng noo at mga paa. 


42. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


43. Ito ay Impiyernong itatatwa ng may 
kasalanan. 


44. Sila ay pupuntang umiikot palibot sa 
pagitan nito at ng mabangis, kumukulong 
tubig. 


45. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


46. Nguni't para sa kanyang takot sa 
pagtayo sa harapan ng kanyang Panginoon ay 
may dalawang hardin. 


47. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


48. May kumakalat na mga sanga. 


49. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


50. Sa loob noon ay dalawang mga bukal 
na dumadaloy. 


51. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


52. Sa loob noon ay bawa't uri ng bungang 
magkakatambal. 


399 


53. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


54. Nakahilig sa mga upuang pahingahang 
ginuhitan ng sutlang damit na may burda, ang 
bunga ng dalawang hardin ay malapit sa 
kamay. 


55. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


56. Sa loob noon ay mga yaong may 
pagtinging mahinhin, na hindi tao o diwang 
makalupa ang makasasalang sa harapan nila. 


57. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


58. (Sa kagandahan) tulad sa hayasin at 
bato ng kurales. 


59. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


60. Ang gantimpala ba ng kabutihan ay 
wala maliban sa kabutihan? 


61. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


62. At bukod sa kanila ay dalawa pang 
hardin, — 


400 


63. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


64. Maitim na luntiang mga dahon. 


65. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


66. Sa loob noon ay dalawang saganang 
batis. 


67. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


68. Sa loob noon ay mga bunga, mga 
deitpalma at mga kahel. 


69. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa 


70. Sa loob noon (ay natagpuan) ang 
mabuti at maganda, - 


71. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


72. Mga magaganda, malapit na 
binantayan sa mga gusali, - 


73. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


74. Na walang tao o diwang makalupang 
sumalang bago sa kanila, - 


75. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


76. Humihilig sa luntiang mga kutson at 
magandang mga telang pansahig. 


77. Alin ito, sa mga tulong ng inyong 
Panginoon, na inyong itatatwa? 


78. Pinagpala ang pangalan ng inyong 
Panginoon, Makapangyarihan at 
Pinarangalan! 


SURA LVI 
ANG PANGYAYARI 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Nang ang pangyayari ay dumating 
padaan - 


2. Walang pagtatatwa tungkol sa 
pagdating nito - 


3. Pinabababa (ang ilan), pinatataas (ang 
mga iba), 


4. Nang ang lupa ay inuga ng isang 
pagyanig, 


5. At ang mga bulubundukin ay dinurog sa 
pulbos, 


6. Kaya sila ay naging isang nakakalat na 
alabok, 


7. At kayo ay magiging tatlong uri: 


8. (Una) ang mga yaong nasa kanang 
kamay, ano sa mga yaong nasa kanang 
kamay? 


9. At (pagkatapos) ang mga yaong nasa 
kaliwang kamay: ano sa mga yaong nasa 
kaliwang kamay? 


10. At ang pinakauna sa pakikipag- 
unahan, ang pinakauna sa pakikipag-unahan 
(sa Kabilangbuhay): 


11. Ang mga yaon ay silang dadalhing 
malapit, 


12. Sa mga hardin ng kasiyahan: 


13. Isang karamihan sa mga yaon sa 
katandaan, 


14. At isang kaunti sa mga yaon sa huling 
panahon, 


401 


15. Sa may guhit na mga upuang 
pahingahan, 


16. Humihilig sa loob noon mukha sa 
mukha. 


17. Doon maghihintay sa kanila ang 
walang pagkamakataong mga kabataan, 


18. May mga mangkok at mga pitsel at 
isang tasa galing sa isang dalisay na batis, 


19. Galing doon sila ay kukuha ng walang 
pananakit ng ulo o alinmang pagkabaliw, 


20. At bungang kanilang maaaring piliin, 


21. At laman ng mga ibong maaari nilang 
maibigan. 


22. At (doon ay) mga magagandang may 
maluwang, kaakit-akit na mga mata, 


23. Tulad sa nakatagong mga perlas, 


24. Gantimpala para sa anong kanilang 
dating ginagawa. 


25. Doon sila ay hindi makaririnig ng 
walang saysay na pakikipag-usap o bintang, 


402 


26. (Wala) kundi ang sinasabi: 
Kapayapaan, (at muling) Kapayapaan. 


27. At ang mga yaong nasa kanang 
kamay, ano sa mga yaong nasa kanang 
kamay? 


28. Kasama ng walang tinik na mga 
punongkahoy ng lote, 


29. At kumpol na mga saging, 


30. At nakalatag na panglilim, 


31. At tubig na bumubulwak, 


32. At bungang marami, 


33. Hindi malayo sa pag-abot o kaya ay 
bawal, 


34. At nakaangat na mga upuang 
pahingahan, 


35. O! Aming nilikha silang isang (bagong) 
nilikha, 


36. At ginawa silang mga birhen, 


37. Mga mapagmahal, mga kaibigan, 


38. Para sa mga yaong nasa kanang 
kamay, 


39. Isang karamihan sa mga yaon sa 
katandaan, 


40. At isang karamihan sa mga yaon sa 
huling panahon. 


41. At ang mga yaon sa kaliwang kamay: 
ano sa mga yaong nasa kaliwang kamay? 


42. Sa nakasusunog na hangin at 
nakababanling tubig. 


43. At anino ng itim na usok, 


44. Hindi malamig o nakapananariwa. 


45. O! bago dito sila ay hindi kayang 
gumawa ng karangyaan, 


46. At dating nagpumilit sa nakahihindik na 
kasalanan. 


47. At sila ay dating nagsasabi: Kapag 
kami ay patay at naging alabok at mga buto, 
kami ba sa gayon, sa katunayan, ay itatayong 
muli, 


48. At ang amin ding mga ninuno? 


49. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): O! 
ang mga yaon sa katandaan at ang mga yaon 
sa huling panahon, 


50. Dadalhing samasama sa pagkikita ng 
isang takdang araw. 


51. Pagkatapos O! kayo, ang nagkamali, 
ang mga nagtatwa, 


52. Kayo talaga ay kakain sa isang 
punongkahoy na tinawag na Sakum, 


53. At magpupuno ng inyong mga tiyan 
kasama doon, 


54. At doon kayo ay iinom ng kumukulong 
tubig, 


55. Umiinom tulad sa ang kamelyo ay 
umiinom. 


56. Ito ay magiging kanilang maligayang 
pagdating sa araw ng Paghuhukom. 


57. Kami ay lumikha sa inyo. Kayo ba sa 
gayon ay tatanggap ng katotohanan? 


58. Inyo bang nakita iyang inyong 
inilabas? 


59. Kayo ba ang lumikha nito o Kami ay 
ang Lumikha? 


403 


60. Kami ay nagbigay ng kamatayan sa 
inyo, at Kami ay hindi malalampasan, 


61. Na Kami ay makapagpapabago ng 
inyong anyo at makagagawa sa inyo ng anong 
inyong hindi alam. 


62. At talagang inyong alam ang unang 
paglikha. Bakit, sa gayon, kayo hindi nag-iisip? 


63. Inyo bang nakita iyang inyong 
binungkal? 


64. Kayo ba ang nangalaga nito, o Kami 
ay ang Tagapangalaga? 


65. Kung Aming inibig, Amin talagang 
magagawa itong walang halaga, sa gayon 
kayo ba ay hindi titigil sa pagsigaw: 


66. O! kami ay may dala ng pagkakautang! 


67. Hindi, nguni't kami ay pinagkaitan (ng 
mga bunga ng aming pinaghirapan)! 


68. Inyo bang napagmasdan ang tubig na 
inyong ininom? 


69. Kayo ba ang nagpapabuhos nito galing 
sa ulap ng ulan, o Kami ay ang 
nagpapabuhos? 


404 


70. Kung Aming inibig, Aming magagawa 
talaga itong mapait. Bakit, sa gayon, kayo 
nagbigay ng walang pasasalamat? 


71. Inyo bang napagmasdan ang apoy na 
inyong pinatay: 


72. Kayo ba ang gumawa sa punongkahoy 
doong lumaki, o Kami ay ang Tagapagpalaki? 


73. Kami, kahi't Kami, ay nagtakda ditong 
isang paalaala at isang ginhawa para sa mga 
namamalagi sa kagubatan. 


74. Sa gayon (O Muhamad), purihin ang 
pangalan ng iyong Panginoon, ang 
Kamanghamangha. 


75. Tangi sa doon, Ako ay tumawag sa 
kaayusan ng mga bituin upang sumaksi - 


76. At O! iyan talaga ay isang 
napakalaking panunumpa, kung inyo lamang 
alam - 


77. Na (ito) talaga ay isang marangal na 
Kuran, 


78. Sa isang Aklat na itinagong nakakubli, 


79. Na walang sumalang maliban sa 
pinadalisay, 


80. Isang pagsisiwalat galing sa 
Panginoon ng mga Daigdig. 


81. Ang Pahayag bang ito ang inyong 
hinamak, 


82. At ginawang magtatwa doon ng inyong 
kabuhayan? 


83. Bakit, sa gayon, nang (ang kaluluwa) 
ay dumating pataas patungo sa lalamunan (ng 
mamamatay), 


84. At kayo sa sandaling iyan ay 
tumitingin, 


85. — At Kami ay higit na malapit sa kanya 
kaysa inyo, nguni't kayo ay hindi nakakita - 


86. Bakit, sa gayon, kung kayo ay walang 
panagutan sa kapangyarihan, 


87. Kayo ay hindi nagpadala ditong 
pabalik, kung kayo ay matapat? 


88. Sa gayon kung siya ay sa mga yaong 
dinalang malapit, 


89. (Doon para sa kanya ay) 
pamamahinga at kasiyahan, at isang Hardin 
ng kagalakan. 


90. At kung siya ay sa mga yaon sa 
kanang kamay, 


91. Sa gayon (ang pagbati) "Kapayapaan 
ay maging sa inyo" galing sa mga yaong nasa 
kanang kamay. 


92. Nguni't kung siya ay sa mga umayaw, 
ang nagkamali, 


93. Sa gayon ang mabuting pagdating ay 
magiging kumukulong tubig, 


94. At pagkaihaw sa apoy ng Impiyerno. 


95. O! ito ay tiyak na katotohanan. 


96. Sa gayon (O Muhamad) purihin ang 
pangalan ng Panginoon, ang 
Kamanghamangha. 


SURA LVII 
BAKAL 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Lahat na nasa mga langit at sa lupa ay 
nagpaparangal kay Allah; at Siya ay ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


2. Kanya ay ang Nasasakupan ng mga 
langit at ng lupa; Siya ay nagpadali, at Siya ay 
nagbigay ng kamatayan; at Siya ay Kayang 
gumawa ng lahat ng mga bagay. 


405 


3. Siya ay ang Una at ang Huli, at ang 
Panlabas at ang Panloob; at Siya ay 
Tagaalam ng lahat ng mga bagay. 


4. Siya itong lumikha ng mga langit at ng 
lupa sa anim na araw, pagkatapos Siya ay 
lumuklok sa Trono. Kanyang alam ang lahat 
na pumasok sa lupa at lahat na lumabas 
galing doon at lahat na dumating pababa 
galing sa langit at lahat na umakyat sa loob 
noon; at Siya ay kasama ninyo saanman kayo 
maparoon. At si Allah ay Tagamasid ng anong 
inyong ginagawa. 


5. Kanya ay ang Nasasakupan ng mga 
langit at ng lupa, at kay Allah (lahat ng) mga 
bagay ay dinalang pabalik. 


6. Kanyang ginawa ang gabing dumaan 
patungo sa liwanag, at Kanyang ginawa ang 
araw na dumaan patungo sa gabi, at Siya ay 
Tagaalam ng lahat na nasa mga puso. 


7. Maniwala kay Allah at sa Kanyang 
mensahero, at gumugol diyang doon Kanyang 
ginawa kayong mga tagapagmana; at ang 
ganyan sa inyong naniniwala at gumugugol 
(na matuwid), ang kanila ay magiging isang 
dakilang gantimpala. 


8. Anong nakapagpapasakit sa inyong 
kayo ay hindi naniniwala kay Allah, nang ang 
mensahero ay tumawag sa inyong maniwala 
sa inyong Panginoon, at Siya ay nakagawa na 
ng isang kasunduan sa inyo, kung kayo ay 
mga naniniwala? 


9. Siya itong nagpadalang pababa ng 
maliwanag na mga pagsisiwalat sa Kanyang 
tagapaglingkod, upang Siya ay makapagdala 


406 


sa inyo sa pangmasid galing sa kadiliman 
patungo sa liwanag, at O! para sa inyo, si 
Allah ay Puno ng Habag, Maawain. 


10. At anong nakapagpapasakit sa inyong 
kayo ay hindi gumugol sa landas ni Allah, 
samantalang kay Allah ay ang pagmamay-ari 
ng pamana ng mga langit at ng lupa? Ang mga 
yaong gumugol at lumaban bago ang 
pagwawagi ay wala sa isang kapantay (sa 
nalalabi sa inyo). Ang ganyan ay higit na 
malaki sa tungkulin kaysa mga yaong gumugol 
at lumaban pagkatapos. Sa bawa't isa si Allah 
ay nangako ng mabuti. At si Allah ay Pinag- 
alaman ng anong inyong ginagawa. 


11. Sino siyang magpapahiram kay Allah 
ng isang mabuting pahiram, upang Kanyang 
magawang dalawa ito para sa kanya at ang 
kanya ay maging isang mayamang 
gantimpala? 


12. Sa araw nang ikaw (Muhamad) ay 
makakakita sa mga naniniwala, mga 
kalalakihan at mga kababaihan, ang kanilang 
liwanag ay nagniningning sa pangmasid sa 
harapan nila at sa kanilang kanang mga 
kamay, (at makaririnig ditong sinabi sa kanila): 
Masayang balita para sa inyo sa araw na ito: 
Mga Harding sa ilalim ay mga ilog na 
dumadaloy, sa loob noon mamamalagi 
magpakailanman. Iyan ay ang pinakamataas 
na tagumpay. 


13. Sa araw nang ang mapagpanggap na 
mga kalalakihan at ang mapagpanggap na 
mga kababaihan ay magsasabi sa mga yaong 
naniniwala: Tingnan kami upang kami ay 
makahiram galing sa inyo ng liwanag! 
sasabihin: Pumuntang pabalik at humanap ng 
liwanag! Pagkatapos doon ay maghihiwalay sa 
kanila ang isang pader na sa loob noon ay 
isang pintuan, ang loob na tabi doon ay may 


awa, samantalang ang labas na tabi doon ay 
patungo sa wakas. 


14. Sila ay tatawag sa kanila (nagsasabi): 
Hindi ba kami kasama ninyo? Sila ay 
magsasabi: Oo, talaga, nguni't kayo ay 
nanukso isa sa isa pa, at nag-atubili, at nag- 
alinlangan, at ang mga mithing walang saysay 
ay gumanyak sa inyo hanggang sa ang 
kautusan ni Allah ay dumating na naparaan, at 
ang mandaraya ay dumaya sa inyo tungkol 
kay Allah, 


15. Kaya sa araw na ito ay walang tubos 
na makukuha galing sa inyo o galing sa mga 
yaong hindi naniwala. Ang inyong tahanan ay 
ang Apoy, iyan ay inyong tagatangkilik, at 
isang dulo ng masaklap na paglalakbay. 


16. Ang panahon ay hindi pa hinog para sa 
mga puso ng mga yaong naniniwalang 
sumuko sa paalaala ni Allah at sa 
katotohanang isiniwalat, na sila ay hindi 
naging tulad sa mga yaong tumanggap ng 
Kasulatan sa katandaan, nguni't ang 
kaduluhan ay pinahaba para sa kanila at sa 
gayon ang kanilang mga puso ay pinatigas, at 
karamihan sa kanila ay mga nabubuhay sa 
masama. 


17. Alaming si Allah ay nagpadali sa lupa 
matapos ang kamatayan nito. Aming ginawang 
maliwanag ang Aming pagsisiwalat para sa 
inyo, upang sana kayo ay makaunawa. 


18. O! ang mga yaong nagbigay ng limos, 
kapwa mga kalalakihan at mga kababaihan, at 
nagpahiram kay Allah ng isang mabuting 
pahiram, ito ay gagawing dalawa para sa 
kanila, at ang kanila ay magiging isang 
mayamang gantimpala. 


19. At ang mga yaong naniniwala kay 
Allah at sa Kanyang mga mensahero, sila ay 
ang matapat, at ang mga martir ay kasama ng 
kanilang Panginoon, sila ay may gantimpalang 
kanila at kanilang liwanag, samantalang para 
sa mga yaong hindi naniniwala at nagtatwa sa 
Aming mga isiniwalat, sila ay mga may-ari ng 
apoy ng Impiyerno. 


20. Alaming ang buhay sa daigdig na ito 
ay laro lamang, at katamarang pananalita, at 
palabas, at pagyayabang sa inyo, at pag- 
aaway tungkol sa kayamanan at mga anak: 
tulad sa katularan ng pananim matapos ang 
ulan, doon ang pagtubo ay nakasisiya sa mga 
tagapangalaga, nguni't pagkatapos ito ay 
natuyo at iyong nakita itong naging dilaw, 
pagkatapos ito ay naging dayami. At sa 
Kabilangbuhay may nakahahapis na parusa, 
at kapatawaran (din) galing kay Allah at sa 
Kanyang mabuting kasiyahan, samantalang 
ang buhay sa daigdig ay bagay lamang ng 
malikmata. 


21. Makipag-unahan isa kasama ang isa 
pa para sa kapatawaran galing sa inyong 
Panginoon at isang Harding doon ang lapad 
ay tulad sa lapad ng mga langit at ng lupa, na 
nakatago para sa mga yaong naniniwala kay 
Allah at sa Kanyang mga mensahero. Ang 
ganyan ay ang biyaya ni Allah, na Kanyang 
ipinagkakaloob sa Kanyang ibig, at si Allah ay 
sa walang katapusang biyaya. 


22. Wala sa kapahamakang bumagsak sa 
lupa o sa inyong mga sarili, nguni't ito ay nasa 
isang Aklat bago Namin dinala ito sa 
pagkaganito - O! iyan ay madali para kay 
Allah - 


23. Na kayo ay hindi maghapis para diyan 
sa nakatakas sa inyo, o kaya ay magsaya 
dahil diyan sa ibinigay sa inyo. Si Allah ay 


407 


hindi nagmamahal sa lahat na 
mapagmayabang na mga mapagmalaki, 


24. Na nag-imbak at humimok sa mga tao 
ng kasakiman. At sinumang pumihit palayo, si 
Allah pa rin ay ang Walang Takda, ang May- 
ari ng Papuri. 


25. Kami talaga ay nagpadala sa Aming 
mga mensaherong may maliwanag na mga 
katibayan, at nagsiwalat kasama nila ng 
Kasulatan at ng Timbangan, upang ang 
sangkatauhan ay makapagbantay ng wastong 
sukat, at Kanyang isiniwalat ang bakal, sa loob 
noon ay makapangyarihang lakas at 
(maraming) mga kagamitan para sa 
sangkatauhan, at upang makilala ni Allah 
siyang tumulong sa Kanya at sa Kanyang mga 
mensahero, bagama't hindi nakikita. O! si 
Allah ay Malakas, Makapangyarihan. 


26. At Kami talaga ay nagpadala kay Noa 
at kay Abraham at naglagay ng Pagpropropeta 
at ng Kasulatan sa kanilang binhi, at sa kanila 
naroon siyang pumuntang matuwid, nguni't 
marami sa kanila ay mga nabubuhay sa 
masama. 


27. Pagkatapos Aming ginawang ang 
Aming mga mensahero ay sumunod sa mga 
hakbang ng kanilang paa, at Aming ginawang 
si Hesus, anak na lalaki ni Maria, ay sumunod, 
at ibinigay sa kanya ang Gospel, at nilagyan 
ng habag at awa ang loob ng mga puso ng 
mga yaong sumunod sa kanya. Nguni't ang 
pagmomonghe ay kanilang tinuklas - Hindi 
Namin ipinag-utos ito para sa kanila - 
humahanap lamang ng kasiyahan ni Allah, at 
sila ay hindi sumunod ditong may wastong 
pagsunod. Kaya Kami ay nagbigay sa mga 
yaon sa kanilang naniniwala ng kanilang 
gantimpala, nguni't marami sa kanila ay mga 
nabubuhay sa masama. 


408 


28. O kayong naniniwala! Maging mapag- 
isip ng inyong tungkulin kay Allah at maglagay 
ng pananalig sa Kanyang mensahero. Siya ay 
magbibigay sa inyo ng dalawang tiklop ng 
Kanyang awa at hihirang para sa inyo ng isang 
liwanag na sa loob noon kayo ay lalakad, at 
magpapatawad sa inyo. Si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain, 


29. Upang ang Mga Tao ng Kasulatan ay 
makaalam na kanilang hawak ang wala ng 
biyaya ni Allah, na ang biyaya ay nasa kamay 
lamang ni Allah na magbigay sa Kanyang ibig. 
At si Allah ay sa walang katapusang biyaya. 


SURA LVIII 


SIYANG (BABAENG) 
NAKIPAGTALO 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Si Allah ay nakarinig ng sinasabi niyang 
(babaeng) nakipagtalo sa iyo (Muhamad) 
tungkol sa kanyang asawang lalaki, at 
dumaing kay Allah. At si Allah ay nakarinig ng 
inyong usapan. O! si Allah ay Tagarinig, 
Tagaalam. 


2. Ang ganyan sa inyong naglagay palayo 
sa inyong mga asawang babae (sa 
pamamagitan ng pagsasabing sila ay tulad sa 
kanilang mga ina) - Sila ay hindi kanilang mga 
ina; walang kanilang mga ina maliban sa mga 
yaong nagsupling sa kanila - sila talaga ay 
nagwika ng isang masamang salita at isang 
kasinungalingan. At O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


3. Ang mga yaong naglagay palayo sa 
kanilang mga asawang mga babae (sa 
pamamagitan ng pagsasabing sila ay tulad sa 
kanilang mga ina) at pagkatapos ay pupuntang 
pabalik diyan sa kanilang sinabi, (ang parusa) 
sa kalagayang iyan (ay) ang pagpapalaya ng 
isang alipin bago sila sumalang isa sa isa pa. 
Patungo dito, kayo ay binalaan, at si Allah ay 
Pinag-alaman ng anong inyong ginagawa. 


4. At siyang hindi nakatagpo (ng nararapat 
na kakayahan), pabayaan siyang mag-ayuno 
para sa dalawang magkasunod na buwan 
bago sila sumalang isa sa isa pa, at para sa 
kanyang hindi makayang gumawa ng gayon, 
(ang pagsisisi ay) ang pagpapakain ng 
animnapung mga nangangailangan. Ito, upang 
kayo ay makapaglagay ng pagtitiwala kay 
Allah at sa Kanyang mensahero. Ang ganyan 
ay ang mga dulo (ng ipinag-utos ni Allah): at 
para sa mga hindi naniniwala ay isang masakit 
na wakas. 


5. Ang mga yaong kumalaban kay Allah at 
sa Kanyang mensahero ay gagawing aba 
tulad sa mga yaong bago sa kanila ay 
ginawang aba, at Kami ay nagpadalang 
pababa ng maliwanag na mga palatandaan, at 
para sa mga hindi naniniwala ay isang 
nakahihiyang wakas, - 


6. Sa araw nang si Allah ay magtatayong 
lahat sa kanilang samasama at magsasabi sa 
kanila ng anong kanilang ginawa. Si Allah ay 
nagtago ng bilang nito samantalang sila ay 
nakalimot nito. At si Allah ay Saksi sa ibabaw 
ng lahat ng mga bagay. 


7. Hindi mo ba nakitang si Allah ay alam 
ang lahat na nasa mga langit at lahat na nasa 
lupa? Walang lihim na sanggunian ng tatlo na 
hindi Siya ang kanilang pang-apat, o lima na 
hindi Siya ang kanilang pang-anim, o sa 


kulang kaysa diyan o higit na hindi Siya 
kasama sa kanila saanman sila maparoon, at 
pagkatapos, sa Araw ng Pagkabuhay, Siya ay 
magpapasabi sa kanila ng anong kanilang 
ginawa. O! si Allah ay Tagaalam ng lahat ng 
mga bagay. 


8. Hindi mo ba napagmasdan ang mga 
yaong pinagbawalan ng sabwatan at 
pagkatapos ay bumalik diyan sa ipinagbawal 
sa kanila, at (ngayon ay) nakipagsabwatang 
magkakasama para sa kasalanan at gawang 
mali at hindi pagsunod sa mensahero? At 
nang sila ay dumating sa iyo, sila ay bumati sa 
iyo ng isang pagbating kasama doon, si Allah 
ay hindi bumati sa iyo, at nagsabi sa loob ng 
kanilang mga sarili: Bakit si Allah 
magpaparusa sa amin para sa anong aming 
sinabi? Ang Impiyerno ay magiging sapat sa 
kanila, kanilang mararamdaman ang init doon 
- isang masaklap na dulo ng paglalakbay! 


9. O kayong naniniwala! Kapag kayo ay 
nakipagsabwatang magkakasama, huwag 
makipagsabwatang magkakasama para sa 
kasalanan at gawaing mali at hindi pagsunod 
sa mensahero, nguni't makipagsabwatang 
magkakasama para sa katuwiran at 
kabanalan, at tumupad ng inyong tungkulin 
kay Allah, sa Kanya kayo ay titipunin. 


10. O! ang pakikipagsabwatan ay sa 
demonyo lamang, na siya ay 
makapagpapayamot sa mga yaong 
naniniwala, nguni't siya ay hindi makasasakit 
sa kanila ng anuman maliban sa pamamagitan 
ng pahintulot ni Allah. Kay Allah pabayaan ang 
mga naniniwalang maglagay ng kanilang 
pagtitiwala. 


11. O kayong naniniwala! Nang sinabi: 
Gumawa ng silid! sa mga pagtitipon, sa gayon 
gumawa ng silid, si Allah ay gagawa ng landas 


409 


para sa inyo (matapos nito). At nang sinabi: 
Pumuntang pataas na higit na mataas! 
pumuntang pataas na higit na mataas: si Allah 
ay magpapataas sa mga yaong naniniwala sa 
inyo, at ang mga yaong may kaalaman, sa 
mataas na mga tungkulin. Si Allah ay Pinag- 
alaman ng anong inyong ginagawa. 


12. O kayong naniniwala! Kapag kayo ay 
nakipagsanggunian sa mensahero, mag-alay 
ng isang kawanggawa bago ang inyong 
sanggunian. lyan ay higit na mabuti at higit na 
dalisay para sa inyo. Nguni't kung inyong hindi 
matagpuan (ang nararapat na kakayahan) sa 
gayon O! si Allah ay Mapagpatawad, 
Maawain. 


13. Takot ba kayong mag-alay ng 
kawanggawa bago ang inyong sanggunian? 
Sa gayon, kapag inyong hindi ginawa ito at si 
Allah ay nagpatawad sa inyo, magtaguyod ng 
pagsamba at magbayad ng nararapat sa 
mahirap, at sundin si Allah at ang Kanyang 
mensahero. At si Allah ay Nakababatid ng 
anong inyong ginagawa. 


14. Hindi mo ba nakita ang mga yaong 
kumuha bilang mga kaibigan ng isang kataong 
si Allah ay galit? Sila ay hindi sa inyo o sa 
kanila, at sila ay sumumpa ng isang maling 
sumpang nalalaman. 


15. Si Allah ay naghanda para sa kanila ng 
isang nakahihindik na wakas. Kasamaan 
talaga iyang dati nilang ginagawa. 


16. Sila ay gumawa ng isang taguan sa 
kanilang mga panunumpa, at pumihit (sa mga 
tao) galing sa landas ni Allah; kaya ang kanila 
ay magiging isang nakahihiyang wakas. 


410 


17. Ang kanilang kayamanan at kanilang 
mga anak ay hindi makatutulong sa kanila 
laban kay Allah. Ang ganyan ay 
makatarungang mga nagmamay-ari ng Apoy, 
sila ay mamamalagi sa loob noon. 


18. Sa araw nang si Allah ay magtatayo sa 
kanilang lahat samasama, sa gayon sila ay 
manunumpa sa Kanya tulad sa sila (ngayon) 
ay sumumpa sa inyo, at sila ay mag-iisip na 
sila ay may ilang katayuan. O! hindi ba sila 
ang mga sinungaling? 


19. Ang demonyo ay sumakop sa kanila at 
sa gayon ay gumawa sa kanilang lumimot sa 
alaala ni Allah. Sila ay ang bahagi ng 
demonyo. O! hindi ba ang bahagi ng demonyo 
ay ang magiging mga talunan? 


20. O! ang mga yaong kumalaban kay 
Allah at sa Kanyang mensahero, sila ay 
magiging sa pinakamababa. 


21. Ipinag-utos ni Allah: O! Ako talaga ay 
mananakop, Ako at ang Aking mga 
mensahero. O! si Allah ay Malakas, 
Makapangyarihan. 


22. Iyong hindi matatagpuan ang kataong 
naniniwala kay Allah at sa Huling Araw na 
nagmamahal sa mga yaong kumalaban kay 
Allah at sa Kanyang mensahero, kahi't na sila 
ay maging kanilang mga ama o kanilang mga 
anak na lalaki o kanilang mga kapatid na lalaki 
o kanilang kamag-anak. Para sa ganyan, Siya 
ay sumulat ng pananalig sa kanilang mga 
puso at nagpatibay sa kanila ng isang Diwa 
galing sa Kanya, at Siya ay magdadala sa 
kanila sa loob ng mga Harding sa ilalim ay 
mga ilog na dumadaloy, sa loob noon sila ay 
mamamalagi. Si Allah ay nasiyahang mabuti 


sa kanila, at sila ay nasiyahang mabuti sa 
Kanya. Sila ay bahagi ni Allah. O! hindi ba ang 
bahagi ni Allah ay ang matagumpay? 


SURA LIX 
PAGPAPATAPON SA 
MALAYONG LUPAIN 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Lahat na nasa mga langit at lahat na 
nasa lupa ay nagparangal kay Allah, at Siya ay 
ang Makapangyarihan, ang Paham. 


2. Siya itong gumawa sa mga yaon, sa 
Mga Tao ng Kasulatang hindi naniniwala, na 
magpunta sa pangmasid galing sa kanilang 
mga tahanan patungo sa unang pagpapatapon 
sa malayong lupain. Kayo ay hindi nag-isip na 
sila ay pupunta sa pangmasid, samantalang 
sila ay nag-isip na ang kanilang mga matibay 
na kublihan ay magsasanggalang sa kanila 
kay Allah. Nguni't si Allah ay umabot sa kanila 
galing sa isang lugar na doon sila ay hindi 
nakatanto, at naghasik ng takot sa kanilang 
mga puso kaya sila ay nagwasak ng kanilang 
mga tahanan sa kanilang sariling mga kamay 
at mga kamay ng mga naniniwala. Kaya 
matutuhan ang isang aral, O! kayong may mga 
mata! 


3. At kung si Allah ay hindi nag-utos ng 
pangingibangbayan para sa kanila, Siya talaga 
ay magpaparusa sa kanila sa daigdig na ito, at 
ang kanila sa Kabilangbuhay ay ang parusa ng 
Apoy. 


4. Iyan ay sapagka't sila ay salungat kay 
Allah at sa Kanyang mensahero, at sinumang 
sumalungat kay Allah, (para sa kanya) 
talagang si Allah ay matigas sa pagbawi. 


5. Anumang punongkahoy ng palmang 
inyong pinutol o iniwang nakatayo sa kanilang 
mga ugat, ito ay sa pamamagitan ng pahintulot 
ni Allah, upang Siya ay makapagpalito sa mga 
nabubuhay sa masama. 


6. At iyang ibinigay ni Allah bilang 
sinamsam sa Kanyang mensahero galing sa 
kanila, kayo ay huwag humimok ng alinmang 
kabayo o sasakyang kamelyo para doon, 
nguni't si Allah ay nagbigay sa Kanyang 
mensahero ng Pamumuno sa ibabaw ng 
Kanyang ibig. Si Allah ay Kayang gumawa ng 
lahat ng mga bagay. 


7. Iyang ibinigay ni Allah bilang sinamsam 
sa Kanyang mensahero galing sa mga tao ng 
mga kabayanan, ito ay para kay Allah, at sa 
Kanyang mensahero, at para sa malapit na 
kaanak, at sa mga ulila, at sa 
nangangailangan at sa manlalakbay, na ito ay 
hindi maging isang gamit sa pagitan ng 
mayaman sa inyo. At anumang ibigay ng 
mensahero sa inyo, kunin ito. At anumang 
kanyang ipagbawal, magpigil (dito). At tuparin 
ang inyong tungkulin kay Allah. O! si Allah ay 
mahigpit sa pagbawi. 


8. At (ito ay) para sa mahirap na mga 
tumakas na itinaboy galing sa kanilang mga 
tahanan at kanilang mga pag-aari, na 
naghanap ng biyaya galing kay Allah at 
tumulong kay Allah at sa Kanyang mensahero. 
Sila ay ang matapat. 


411 


9. Ang mga yaong nakatira sa lungsod at 
nasa pananalig bago sa kanila, ay nagmahal 
sa mga yaong tumakas patungo sa kanila 
bilang kublihan, at nakakita sa kanilang mga 
puso ng walang pangangailangan para diyan 
sa ibinigay sa kanila, at pumili (sa mga 
tumakas) sa ibabaw ng kanilang mga sarili 
bagama't ang kahirapan ay naging kanilang 
pitak. At sinumang iniligtas sa kanyang sariling 
kasakiman - ang ganyan ay silang 
matagumpay. 


10. At ang mga yaong dumating (sa 
pananalig), matapos sa kanila, ay nagsabi: 
Aming Panginoon! Patawarin kami at ang 
aming mga kapatid na lalaking nauna sa amin 
sa pananalig, at huwag maglagay sa aming 
mga puso ng alinmang galit sa mga yaong 
naniniwala. Aming Panginoon! Ikaw ay Puno 
ng Habag, Maawain. 


11. Hindi mo ba napagmasdan ang mga 
yaong mga mapagpanggap, (paanong) sila ay 
nagsabi sa kanilang mga kapatid na lalaking 
hindi naniniwala sa Mga Tao ng Kasulatan: 
Kung kayo ay itinaboy palabas, kami talaga ay 
pupuntang palabas kasama ninyo, at kami 
talaga ay hindi susunod sa alinmang isang 
laban sa inyo, at kung kayo ay lusubin, kami 
talaga ay tutulong sa inyo. At si Allah ay 
sumaksing sila talaga ay mga sinungaling. 


12. (Sapagka't) talagang kung sila ay 
itaboy palabas, sila ay hindi pumupuntang 
palabas kasama nila, at talagang kung sila ay 
lusubin, sila ay hindi tumutulong, at talagang 
kung sila ay tumulong sa kanila, sila ay pipihit 
at tatakas, at pagkatapos sila ay hindi 
magiging matagumpay. 


13. Kayo ay higit na nakahihindik tulad sa 
isang takot sa kanilang mga puso kaysa kay 


412 


Allah. Iyan ay sapagka't sila ay isang kataong 
hindi nakauunawa. 


14. Sila ay hindi lalaban sa inyo sa isang 
katawan maliban sa tanggulang mga bayan o 
sa likuran ng mga pader. Ang kanilang 
pagsalungat sa kanilang mga sarili ay 
napakalaki. Kayo ay nag-isip sa kanila bilang 
isang buo samantalang ang kanilang mga 
puso ay magkakaiba. Iyan ay sapagka't sila ay 
isang kataong walang isip. 


15. Sa katularan ng mga yaong (naghirap) 
ng isang maikling panahon bago sa kanila, sila 
ay tumikim ng masamang mga kinahinatnan 
ng kanilang ugali, at ang kanila ay isang 
masakit na parusa. 


16. (At ang mga mapagpanggap ay) sa 
katularan ng demonyo nang siya ay magsabi 
sa taong huwag maniwala, pagkatapos, nang 
siya ay hindi naniniwala, nagsasabi: O! ako ay 
bitaw sa iyo. O! ako ay takot kay Allah, ang 
Panginoon ng mga Daigdig. 


17. At ang kinalabasan para sa dalawa ay 
magiging sila ay nasa Apoy, sa loob noon 
namamalagi. Ang ganyan ay ang gantimpala 
ng mga gumagawa ng masama. 


18. O kayong naniniwala! Tuparin ang 
inyong tungkulin kay Allah. At pabayaang 
bawa't kaluluwa ay tumingin diyan sa ipinadala 
nito sa una para sa kinabukasan. At tuparin 
ang inyong tungkulin kay Allah! O! si Allah ay 
Pinag-alaman ng anong inyong ginagawa. 


19. At huwag maging kayo ay tulad sa 
mga yaong lumimot kay Allah, sa gayon 
Kanyang ginawa silang lumimot sa kanilang 


mga kaluluwa. Ang ganyan ay ang mga 
gumagawa ng masama. 


20. Hindi magkatumbas ay ang mga may- 
ari ng Apoy at ang mga may-ari ng Hardin. 
Ang mga may-ari ng Hardin ay ang 
mapagwagi. 


21. Kung Aming ginawang ang Kurang ito 
ay bumaba sa isang bundok, ikaw (O 
Muhamad) talaga ay hindi nakakita nitong 
ginawang aba, hinating hiwalay sa 
pamamagitan ng takot kay Allah. Ang ganyang 
mga katularan ay Aming inihambing para sa 
sangkatauhan upang sana sila ay makapag- 


isip. 


22. Siya ay si Allah, bukod sa Kanya ay 
walang ibang Maykapal, ang Tagaalam ng 
hindi nakikita at ng nakikita. Siya ay ang 
Mapagbigay, ang Maawain. 


23. Siya ay si Allah, bukod sa Kanya ay 
walang ibang Maykapal, ang Panginoong 
Mapanakop, ang Isang Banal, Kapayapaan, 
ang Tagakupkop ng Pananalig, ang Bantay, 
ang Kagalanggalang, ang Tagapilit, ang 
Magaling. Pinarangalan ay maging si Allah 
galing sa lahat na kanilang inihambing bilang 
katambal (sa Kanya)! 


24. Siya ay si Allah, ang Lumikha, ang 
Tagahugis galing sa wala, ang Tagahubog: 
ang Kanya ay ang pinakamagandang mga 
pangalan. Lahat na nasa mga langit at sa lupa 
ay nagpaparangal sa Kanya, at Siya ay ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


SURA LX 


SIYANG (BABAENG) 
SUSUBUKAN 


(Isiniwalat sa AI-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O kayong naniniwala! Huwag piliin ang 
Aking kaaway at ang inyong kaaway bilang 
mga kaibigan. Kayo ba ay nagbibigay sa 
kanila ng pakikipagkaibigan samantalang sila 
ay hindi naniniwala sa katotohanang iyang 
dumating sa inyo, nagtataboy palabas sa 
mensahero at sa inyo sapagka't kayo ay 
naniniwala kay Allah, ang inyong Panginoon? 
Kung kayo ay dumating sa pangmasid upang 
magsikap sa Aking landas at naghahanap ng 
Aking mabuting kasiyahan, (magpakita sa 
kanila ng hindi pakikipagkaibigan). Kayo ba ay 
nagpapakita ng pakikipagkaibigan sa kanilang 
palihim, samantalang Ako ay 
Pinakanakababatid ng anong inyong itinatago 
at ng anong inyong inihahayag? At sinumang 
gumagawa nito sa inyo, siya talaga ay naligaw 
sa wastong landas. 


2. Kung sila ay may pang-itaas na kamay 
sa inyo, sila ay magiging inyong mga kaaway, 
at mag-uunat palabas ng kanilang mga kamay 
at kanilang mga dilang patungo sa inyong may 
(hangad na) masama, at sila ay nagmimithi sa 
inyong hindi maniwala. 


3. Ang inyong mga kaanak at ang inyong 
mga anak ay hindi ninyo magagamit sa Araw 
ng Pagkabuhay. Siya ay maghihiwalay sa 
inyo. Si Allah ay Tagamasid ng anong inyong 
ginagawa. 


413 


4. May isang mabuting huwaran para sa 
inyo kay Abraham at sa mga yaong kasama 
niya, nang sila ay nagsabi sa kanilang katao: 
O! kami ay walang kasalanan sa inyo at lahat 
na inyong sinasamba bukod kay Allah. Kami 
ay nakatapos kasama ninyo. At may tumayo 
sa pagitan namin at sa inyong pakikipag-away 
at galit na walang katapusan hanggang sa 
kayo ay naniniwala kay Allah lamang - 
maliban diyan sa ipinangako ni Abraham sa 
kanyang ama (nang siya ay nagsabi): Ako ay 
hihingi ng kapatawaran para sa iyo, bagama't 
ako ay may-ari ng wala para sa iyong galing 
kay Allah - Aming Panginoon! Sa Iyo, kami ay 
naglalagay ng aming pagtitiwala, at sa lyo, 
kami ay pumipihit na nagsisisi, at sa lyo ay 
ang paglalakbay. 


5. Aming Panginoon! Huwag kaming 
gawing isang biktima para sa mga yaong hindi 
naniniwala, at patawarin kami, aming 
Panginoon! O! Ikaw, Ikaw lamang, ay ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


6. Talagang kayo ay mayroon sa kanilang 
isang mabuting huwaran para sa bawa't isang 
tumingin kay Allah at sa Huling Araw. At 
sinuman ay makapipihit palayo, O! si Allah rin, 
Siya ay ang Walang Takda, ang May-ari ng 
Papuri. 


7. Maaaring si Allah ay mag-uutos ng 
pagmamahal sa pagitan ninyo at ng mga yaon 
sa kanilang kayo ay may pakikipag-away. Si 
Allah ay Makapangyarihan, at si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


8. Si Allah ay hindi nagbawal sa inyo sa 
mga yaong hindi nakipaglaban sa inyo dahil sa 
pagsamba at hindi nagtaboy sa inyong 
palabas galing sa inyong mga tahanan, na 
kayo ay magpapakita sa kanila ng kabaitan at 
makikipagbagayang makatarungan sa kanila. 


414 


O! si Allah ay nagmamahal sa mga 
nakikipagbagayang makatarungan. 


9. Si Allah ay nagbawal sa inyo lamang sa 
mga yaong nakipaglaban sa inyo dahil sa 
pagsamba at nagtaboy sa inyong palabas 
galing sa inyong mga tahanan at tumulong sa 
pagtataboy sa inyong palabas, na kayo ay 
makipagkaibigan sa kanila. Sinumang 
makipagkaibigan sa kanila - (Lahat) ng 
ganyan ay mga gumagawa ng mali. 


10. O kayong naniniwala! Nang ang mga 
naniniwalang mga kababaihan ay dumating sa 
inyo bilang mga takas, subukan sila. Si Allah 
ay pinakanakababatid ng kanilang pananalig. 
Pagkatapos, kung inyong alam sila bilang 
tunay na mga naniniwala, huwag silang 
ipadalang pabalik patungo sa mga hindi 
naniniwala. Sila ay hindi makatarungan para 
sa mga hindi naniniwala, o ang mga hindi 
naniniwala ay makatarungan para sa kanila. At 
ibigay sa mga hindi naniniwala iyang kanilang 
ginugol (sa kanila). At hindi kasalanan para sa 
inyong mag-asawa sa ganyang mga 
kababaihan kapag kayo ay nakapagbigay sa 
kanila ng kanilang kabayaran. At huwag 
humawak sa mga pagkakatali ng hindi 
naniniwalang mga kababaihan, at humingi (ng 
pagbabalik) niyang inyong ginugol, at 
pabayaan ang mga hindi naniniwalang 
humingi para diyan sa kanilang ginugol. Iyan 
ay ang paghuhukom ni Allah. Siya ay 
naghukom sa pagitan ninyo. Si Allah ay 
Tagaalam, Paham. 


11. At kung alinman sa inyong mga 
asawang babae ang umalis sa inyong patungo 
sa mga hindi naniniwala at pagkatapos kayo 
ay nagkaroon ng inyong pihit (ng tagumpay), 
sa gayon ibigay sa mga yaong ang mga 
asawang babae ay lumayo ang katulad niyang 
kanilang ginugol, at tuparin ang inyong 


tungkulin kay Allah na kayo ay mga 
naniniwala. 


12. O Propeta! Kung ang naniniwalang 
mga kababaihan ay dumating sa iyo, 
kumukuha ng sumpa ng pagkamatapat sa 
iyong sila ay maghahambing ng wala bilang 
katambal ni Allah, at hindi magnanakaw o 
gagawa ng pakikiapid o papaslang sa kanilang 
mga anak, o gagawa ng alinmang 
kasinungalingang kanilang binalak sa pagitan 
ng kanilang mga kamay at mga paa, o 
sumuway sa iyo sa anong matuwid, sa gayon 
tanggapin ang kanilang pagkamatapat at 
hingin kay Allah na patawarin sila. O! si Allah 
ay Mapagpatawad, Maawain. 


13. O kayong naniniwala! Huwag maging 
mapagkaibigan sa isang kataong si Allah ay 
galit, (isang kataong) walang pag-asa sa 
Kabilangbuhay tulad sa ang mga hindi 
naniniwala ay nawalan ng pag-asa sa mga 
yaong nasa mga libingan. 


SURA LXI 
ANG MGA KATUNGKULAN 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Lahat na nasa mga langit at lahat na 
nasa lupa ay nagparangal kay Allah, at Siya ay 
ang Makapangyarihan, ang Paham. 


2. O kayong naniniwala! Bakit ninyo 
sinasabi iyang hindi ninyo ginagawa? 


3. Pinakanakagagalit sa paningin ni Allah 
na kayo ay magsabi niyang hindi ninyo 
ginagawa. 


4. O! si Allah ay nagmamahal sa mga 
yaong nakipaglaban para sa Kanyang 
kadahilanan sa mga katungkulan, tulad sa sila 
ay isang buong kayarian. 


5. At (alalahanin) nang si Moses ay 
nagsabi sa kanyang mga tao: O aking mga 
tao! Bakit ninyo ako inuusig samantalang alam 
ninyong mabuting ako ay ang mensahero ni 
Allah sa inyo? Kaya nang sila ay pumunta sa 
pagkaligaw, si Allah ay nagpadala sa kanilang 
mga puso sa pagkaligaw. At si Allah ay hindi 
pumapatnubay sa kataong nabubuhay sa 
masama. 


6. At nang si Hesus na anak na lalaki ni 
Maria ay nagsabi: O Mga Anak ni Israel! O! 
ako ay ang mensahero ni Allah sa inyo, 
nagpapatunay niyang (isiniwalat) bago sa akin 
sa Tora, at nagdadala ng mabuting mga 
pambungad ng isang mensaherong 
dumarating matapos sa akin, na ang pangalan 
ay ang Isang Pinapurihan. Subali't nang siya 
ay dumating sa kanilang may maliwanag na 
mga katibayan, sila ay nagsabi: Ito ay 
salamangka lamang. 


7. At sinong gumawa ng higit na malaking 
isang kamalian kaysa kanyang tumuklas ng 
isang kasinungalingan laban kay Allah nang 
siya ay tinawag patungo sa Islam? At si Allah 
ay hindi pumapatnubay sa kataong gumagawa 
ng mali. 


8. May kasabikang sila ay papatay ng 
liwanag ni Allah sa pamamagitan ng kanilang 
mga bibig, nguni't itutumpak ni Allah ang 


415 


Kanyang liwanag gaano mang ang mga hindi 
naniniwala ay salungat. 


9. Siya ay itong nagpadala sa Kanyang 
mensaherong kasama ang batayan at ang 
katotohanang pagsamba, upang Kanyang 
magawa itong sumakop ng lahat ng pagsamba 
gaano mang ang mga hindi naniniwala ay 
salungat. 


10. O kayong naniniwala! Ako ba ay 
magpapakita sa inyo ng isang pangangalakal 
na magliligtas sa inyo galing sa isang masakit 
na wakas? 


11. Kayo ay dapat maniwala kay Allah at 
sa Kanyang mensahero, at dapat magsumikap 
para sa kadahilanan ni Allah sa inyong 
kayamanan at inyong mga buhay. Iyan ay higit 
na mabuti para sa inyo, kung inyo lamang 
alam. 


12. Siya ay magpapatawad sa inyo ng 
inyong mga kasalanan at magdadala sa 
inyong patungo sa mga Harding sa ilalim ay 
mga ilog na dumadaloy, at nakasisiyang mga 
pamalagian sa mga Hardin ng Eden, iyan ay 
ang pinakamataas na tagumpay. 


13. At (Siya ay magbibigay sa inyo) ng isa 
pang pagpapalang inyong mahal: tulong galing 
kay Allah at pangkasalukuyang pagwawagi. 
Magbigay ng mabuting mga pambungad (O 
Muhamad) sa mga naniniwala. 


14. O kayong naniniwala! Maging mga 
katulong ni Allah, tulad sa si Hesus na anak na 
lalaki ni Maria ay nagsabi sa mga disipulo: 
Sino ang aking mga katulong para kay Allah? 
Sila ay nagsabi: Kami ay mga katulong ni 


416 


Allah. At ang isang bahagi ng mga Anak ni 
Israel ay naniwala, samantalang ang isang 
bahagi ay hindi naniwala. Pagkatapos Aming 
pinalakas ang mga yaong naniwala laban sa 
kanilang kaaway, at sila ay naging 
pinakamataas. 


SURA LXII 
ANG PAGTITIPON 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Lahat na nasa mga langit at lahat na 
nasa lupa ay nagparangal kay Allah, ang 
Panginoong Mananakop, ang Isang Banal, 
ang Makapangyarihan, ang Paham. 


2. Siya ay itong nagpadala sa mga walang 
panitik ng isang mensahero sa kanilang sarili, 
upang bumigkas sa kanila ng kanyang mga 
isiniwalat at gumawa sa kanilang lumago, at 
magturo sa kanila ng Kasulatan at 
Katalinuhan, bagama't dito sa una sila ay 
talagang nasa lantarang pagkakamali, 


3. Kasama ng mga iba sa kanilang hindi 
pa sumasama sa kanila. Siya ay ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


4. Iyan ay ang biyaya ni Allah, na Kanyang 
ibinigay sa Kanyang ibig. Si Allah ay sa 
walanghanggang biyaya. 


5. Ang katularahan ng mga yaong 
pinagkatiwalaan ng Batas ni Moses, subali't 


hindi nagsagawa nito, ay tulad sa katularan ng 
asnong nagdadala ng mga aklat. Hamak ay 
ang katularan ng kataong nagtatatwa ng mga 
pagsisiwalat ni Allah. At si Allah ay hindi 
pumapatnubay sa kataong gumagawa ng mali. 


6. Sabihin (O Muhamad): O kayong mga 
Hudyo! Kung kayo ay umaangking kayo ay 
tinangkilik ni Allah na hiwalay sa (lahat ng) 
sangkatauhan, sa gayon humanap ng 
kamatayan kung kayo ay matapat. 


7. Nguni't sila kailanman ay hindi hahanap 
nito dahil sa lahat na ipinadala ng kanilang 
sariling mga kamay sa una, at si Allah ay 
Nakababatid sa mga gumagawa ng masama. 


8. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): O! ang 
kamatayang galing doon kayo ay lumiit, ay 
talagang makatatagpo sa inyo, at pagkatapos 
kayo ay ibabalik patungo sa Tagaalam ng 
hindi nakikita at nakikita: at Siya ay magsasabi 
sa inyo ng anong dati ninyong ginagawa. 


9. O kayong naniniwala! Nang ang tawag 
ay napakinggan para sa dalangin sa araw ng 
pagtitipon, magmadali patungo sa alaala ni 
Allah at iwanan ang inyong pangangalakal. 
lyan ay higit na mabuti para sa inyo kung inyo 
lamang alam. 


10. At nang ang dalangin ay matapos, sa 
gayon maghiwalay sa lupain at humanap ng 
biyaya ni Allah, at alalahaning mabuti si Allah, 
upang kayo ay maging matagumpay. 


11. Nguni 't nang sila ay makatiktik sa ilang 
kalakal o libangan, sila ay kumalas palayo dito 
at nag-iwan sa iyong nakatayo. Sabihin: Iyang 
mayroon si Allah ay higit na mabuti kaysa 


libangan at kaysa kalakal, at si Allah ay 
pinakamagaling sa mga naglalaan ng 
pangkinabukasan. 


SURA LXIII 
ANG MGA MAPAGPANGGAP 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Nang ang mga mapagpanggap ay 
dumating sa iyo (O Muhamad), sila ay 
nagsasabi: Kami ay naging saksing ikaw 
talaga ay mensahero ni Allah. At si Allah ay 
alam na ikaw talaga ay Kanyang mensahero, 
at si Allah ay naging saksing ang mga 
mapagpanggap ay talagang mga sinungaling. 


2. Kanilang ginawa ang kanilang pananalig 
na isang pagkukunwari upang sila ay 
makapagpapihit (sa mga tao) galing sa landas 
ni Allah. Talagang masama ay iyang dati 
nilang ginagawa. 


3. Iyan ay sapagka't sila ay naniwala, 
pagkatapos hindi naniwala, sa gayon ang 
kanilang mga puso ay tinakpan upang sila ay 
hindi makaunawa. 


4. At nang iyong makita sila, ang kanilang 
mga anyo ay nagbigay ng kasiyahan sa iyo, at 
kung sila ay magsalita, ikaw ay nagbigay ng 
pandinig sa kanilang salita. (Sila ay) tulad sa 
sila ay mga tipak ng kahoy sa guhitang mga 
kapa. Kanilang inisip ang bawa't tawag na 
laban sa kanila. Sila ay ang kaaway, kaya 
mag-ingat sa kanila. Si Allah ay lumito sa 


417 


kanila! Paano sila salungat (palayo sa 
Katotohanan)! 


5. At nang sinabi sa kanila: Pumunta! Ang 
mensahero ni Allah ay hihingi ng kapatawaran 
para sa inyo! sila ay sumalungat sa kanilang 
mga mukha at iyong nakita silang pumihit 
palayo, galit. 


6. Ikaw man ay humingi ng kapatawaran 
para sa kanila o hindi humingi ng kapatawaran 
para sa kanila, si Allah ay hindi 
magpapatawad sa kanila. O! si Allah ay hindi 
pumapatnubay sa kataong nabubuhay sa 
masama. 


7. Sila itong nagsasabi: Huwag gumugol 
sa kapakanan ng mga yaong (namamalagi) 
kasama ang mensahero ni Allah upang sila ay 
maghiwahiwalay (at pumuntang palayo galing 
sa inyo), samantalang kay Allah ay ang mga 
kayamanan ng mga langit at ng lupa, nguni't 
ang mga mapagpanggap ay hindi nakatatanto. 


8. Sila ay nagsabi: Talaga, kung kami ay 
bumalik sa Al-Madina, ang higit na 
makapangyarihan sa hindi kalaunan ay 
magtataboy palabas sa higit na mahina, 
samantalang ang kapangyarihan ay 
pagmamay-ari ni Allah at ng Kanyang 
rnensahero at ng mga naniniwala, nguni't ang 
mga mapagpanggap ay hindi nakaaalam. 


9. O kayong naniniwala! Huwag 
pabayaang ang inyong kayamanan o inyong 
mga anak ay lumito sa inyo galing sa alaala ni 
Allah. Ang mga yaong gumawa sa gayon, sila 
ay ang mga talunan. 


418 


10. At gumugol diyang kasama doon Kami 
ay naglaan ng pangkinabukasan sa inyo bago 
ang kamatayan ay dumating sa isa sa inyo at 
siya ay nagsabi: Aking Panginoon! Kung Ikaw 
lamang ay magpapaliban ng parusa sa akin 
para sa isang maliit na sandali, sa gayon ako 
ay magbibigay ng kawanggawa at magiging sa 
matuwid. 


11. Nguni't si Allah ay nagpaliban ng 
parusa sa walang kaluluwa nang ang wakas 
nito ay dumating, at si Allah ay Nakababatid 
ng anong inyong ginagawa. 


SURA LXIV 
GANTIHANG WALANG 
PAGKAMALIKMATA 


(Isiniwalat sa AI-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Lahat na nasa nga langit at lahat na 
nasa lupa ay nagparangal kay Allah, sa Kanya 
ay ang pagmamay-ari ng nasasakupan, at sa 
Kanya ay ang pagmamay-ari ng papuri, at 
Siya ay Kayang gumawa ng lahat ng mga 
bagay. 


2. Siya itong lumikha sa inyo, nguni't ang 
isa sa inyo ay isang hindi naniniwala at ang isa 
sa inyo ay isang naniniwala, at si Allah ay 
Tagamasid ng anong inyong ginagawa. 


3. Siya ay lumikha ng mga langit at ng 
lupang may katotohanan, at Siya ay humugis 


sa inyo at gumawang mabuti ang inyong mga 
hugis, at sa Kanya ay ang paglalakbay. 


4. Kanyang alam ang lahat na nasa mga 
langit at lahat na nasa lupa, at Kanyang alam 
ang anong inyong itinatago at ang anong 
inyong inihahayag. At si Allah ay Nakababatid 
ng anong nasa mga puso (ng lahat)! 


5. Hindi ba ang kasaysayan ay umabot sa 
inyo sa mga yaong hindi naniwala sa 
katandaan at sa gayon ay tumikim ng 
masamang mga kinahinatnan ng kanilang 
ugali, at ang kanila ay magiging isang masakit 
na wakas? 


6. Iyan ay sapagka't ang kanilang mga 
mensahero (galing kay Allah) ay tuloy ang 
pagdating sa kanilang may maliwanag na mga 
katibayan (ng nasasakupan ni Allah), nguni't 
sila ay nagsabi: Ang mga makatao lamang ba 
ang papatnubay sa amin? Kaya sila ay hindi 
naniwala at pumihit palayo, at si Allah ay 
Malaya (sa kanila). Si Allah ay Walang Takda, 
May-ari ng Papuri. 


7. Ang mga yaong hindi naniniwala ay 
nagpahayag na sila ay hindi itatayong muli. 
Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Oo, talaga, 
sa pamamagitan ng aking Panginoon! kayo ay 
itatayong muli at pagkatapos kayo ay 
sasabihan ng anong inyong ginawa, at iyan ay 
madali para kay Allah. 


8. Kaya maniwala kay Allah at sa Kanyang 
mensahero at sa liwanag na Aming isiniwalat. 
At si Allah ay Nakababatid ng anong inyong 
ginagawa. 


9. Sa araw nang Siya ay magtitipon sa 
inyong patungo sa Araw ng Pagtitipon, iyan ay 
magiging isang araw ng gantihang walang 
pagkamalikmata. At sinumang naniniwala kay 
Allah at gumagawa ng matuwid, Siya ay 
magpapatawad sa kanya ng kanyang mga 
gawang masama at magdadala sa kanyang 
patungo sa mga Harding sa ilalim ay mga ilog 
na dumadaloy, sa loob noon mamamalagi 
kailanman. lyan ay ang pinakamataas na 
tagumpay. 


10. Nguni't ang mga yaong hindi 
naniniwala at nagtatatwa sa Aming mga 
pagsisiwalat, ang ganyan ay mga may-ari ng 
Apoy: sila ay mamamalagi sa loob noon, isang 
masaklap na dulo ng paglalakbay. 


11. Walang sakunang mahuhulog maliban 
sa pamamagitan ng pahintulot ni Allah. At 
sinumang naniniwala kay Allah, Siya ay 
pumapatnubay sa kanyang puso. At si Allah ay 
Tagaalam ng lahat ng mga bagay. 


12. Sundin si Allah at sundin ang Kanyang 
mensahero, nguni't kung kayo ay pumihit 
palayo, sa gayon ang tungkulin ng Aming 
mensahero ay magpahatid lamang (ng 
pahatid) na pantay. 


13. Si Allah! Walang Maykapal maliban sa 
Kanya. Kay Allah, sa gayon, pabayaan ang 
mga naniniwalang maglagay ng kanilang 
pagtitiwala. 


14. O kayong naniniwala! O! sa inyong 
mga asawang babae at inyong mga anak ay 
may mga kaaway para sa inyo, kaya mag- 
ingat sa kanila. At kung kayo ay makalimot at 
magpatawad, at magtakip (ng kanilang 


419 


kamalian), sa gayon O! si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


15. Ang inyong kayamanan at ang inyong 
mga anak ay isa lamang tukso, samantalang si 
Allah! sa Kanya ay isang napakalaking 
gantimpala. 


16. Kaya tuparin ang inyong tungkulin kay 
Allah sa abot ng inyong kaya, at makinig, at 
sumunod, at gumugol sa kawanggawa, iyan ay 
higit na mabuti para sa inyong mga kaluluwa. 
At sinumang iligtas sa kanyang sariling 
kasakiman, ang ganyan ay ang matagumpay. 


17. Kung kayo ay magpahiram kay Allah 
ng isang mabuting pahiram, Kanyang 
gagawing dalawa ito para sa inyo at 
patatawarin kayo, sapagka't si Allah ay 
Tumutugon, Mahabagin, 


18. Tagaalam ng hindi nakikita, ang 
Makapangyarihan, ang Paham. 


SURA LXV 
PAGHIWALAY SA ASAWA 


(Isiniwalat sa Al-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O Propeta! Kapag kayong (mga 
kalalakihan) ay naglagay palayo sa mga 
kababaihan, maglagay sa kanilang palayo 
para sa kanilang tangingpanahon (ayon sa 
batas), at tantuin ang tangingpanahon, at 
tuparin ang inyong tungkulin kay Allah, ang 


420 


inyong Panginoon. Huwag silang paalisin sa 
kanilang mga tahanan o pabayaan silang 
umalis sa pangmasid maliban kung sila ay 
gumawa ng lantarang masamang gawa. Ang 
ganyan ay ang mga dulo (ng ipinag-utos ni) 
Allah, at sinumang sumuway sa mga dulo ni 
Allah, siya talaga ay gumawa ng mali sa 
kanyang kaluluwa. Hindi mo alam, maaaring si 
Allah pagkatapos ay magdadala ng ilang 
bagong bagay na magdaan. 


2. Pagkatapos, kapag sila ay umabot sa 
kanilang takda, kunin silang pabalik sa 
kabaitan o hiwalayan sila sa kabaitan, at 
tawagin upang sumaksi ang dalawang 
makatarungang tao sa inyo, at gawin ang 
inyong patunay na nakatayong matuwid para 
kay Allah. Sinumang naniniwala kay Allah at 
sa Huling Araw ay binalaang kumilos sa 
gayon. At sinumang tumupad ng kanyang 
tungkulin kay Allah, si Allah ay hihirang ng 
isang landas palabas para sa kanya, 


3. At maglalaan ng pangkinabukasan para 
sa kanya galing sa (isang ikaapat) na doon 
siya ay walang paghahangad. At sinumang 
maglagay ng kanyang pagtitiwala kay Allah, 
Siya ay magbibigay ng sapat sa kanya. O! si 
Allah ay nagdala ng Kanyang utos na 
magdaan. Si Allah ay nagtakda ng isang sukat 
para sa lahat ng mga bagay. 


4. At para sa ganyan sa inyong mga 
kababaihang walang pag-asang duguin, kung 
kayo ay nag-aalinlangan, ang kanilang 
tangingpanahon (ng paghihintay) ay magiging 
tatlong buwan, kasama ng mga yaong wala 
nito. At para sa mga yaong may anak, ang 
kanilang tangingpanahon ay magiging 
hanggang sa sila ay magdala sa pangmasid 
ng kanilang dala. At sinumang tumupad ng 
kanyang tungkulin kay Allah, Siya ay talagang 
gagawa sa kanyang patutunguhang madali 
para sa kanya. 


5. Iyan ay ang utos ni Allah na Kanyang 
isiniwalat sa inyo. At sinumang tumupad ng 
kanyang tungkulin kay Allah, Siya ay 
magpapatawad sa kanya ng kanyang mga 
gawang masama at magpapalaki ng 
gantimpala para sa kanya. 


6. Patahanin sila sa inyong 
pinamamalagian, ayon sa inyong kayamanan, 
at huwag silang pahirapan upang tuwirin ang 
buhay para sa kanila. At kung sila ay may dala 
sa sinapupunan, sa gayon gumugol para sa 
kanila hanggang sa sila ay magdala sa 
pangmasid ng kanilang dala. Pagkatapos, 
kung sila ay magbigay ng pasuso para sa inyo, 
magbigay sa kanila ng kanilang nararapat na 
kabayaran at sumangguning magkasama sa 
kabaitan, nguni't kung kayo ay makatagpo ng 
mga paghihirap para sa isa at isa, sa gayon 
pabayaan ang ilang ibang babaeng magbigay 
ng pasuso para sa kanya (ama ng bata). 


7. Pabayaan siyang may kasaganaang 
gumugol ng kanyang kasaganaan, at siyang 
ang laang pangkinabukasan ay sinukat, 
pabayaan siyang gumugol niyang ibinigay ni 
Allah sa kanya. Si Allah ay humingi ng wala sa 
alinmang kaluluwa maliban diyan sa Kanyang 
ibinigay dito. Si Allah ay magkakaloob, 
matapos ang kahirapan, ng kaginhawahan. 


8. At gaano karaming isang pamayanan 
ang naghimagsik laban sa kautusan ng 
Panginoon nito at ng Kanyang mga 
mensahero, at Aming tinawag ito sa isang 
mahigpit na pananagutan at pinarusahan ito 
ng nakahihindik na parusa. 


9. Sa gayon ito ay sumubok sa masamang 
mga kinahinatnan ng ugali nito, at ang 
kinalabasan ng ugali nito ay nawala. 


10. Si Allah ay naghanda para sa kanila ng 
mahigpit na parusa, kaya tuparin ang inyong 
tungkulin kay Allah, O mga tao ng 
pagkakaunawa! O kayong naniniwala! Ngayon 
si Allah ay nagpadalang pababa sa inyo ng 
isang paalaala: 


11. Isang mensaherong bumibigkas sa 
inyo ng mga isiniwalat ni Allah na ginawang 
pantay, upang siya ay makapagdala sa 
pangmasid sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa galing sa 
kadiliman patungo sa liwanag. At sinumang 
maniwala kay Allah at gumawa ng matuwid, 
siya ay magdadala sa kanyang patungo sa 
mga Harding sa ilalim ay mga ilog na 
dumadaloy, sa loob noon mamamalagi 
magpakailanman. Si Allah ay talagang 
gumawa ng mabuting laang pangkinabukasan 
para sa kanya. 


12. Si Allah ay itong lumikha ng pitong 
langit, at sa lupa ang katulad noon. Ang 
kautusan ay dumating pababa sa kanilang 
dahandahan, upang kayo ay makaalam na si 
Allah ay Kayang gumawa ng lahat ng mga 
bagay, at si Allah ay pumapalibot sa lahat ng 
mga bagay na may kaalaman. 


SURA LXVI 
PAGBABAWAL 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O Propeta! Bakit mo ipinagbabawal 
iyang ginawang makatarungan ni Allah para sa 
iyo, humahanap na magbigay ng kasiyahan sa 


421 


iyong mga asawang babae? At si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain. 


2. Ginawa ni Allah na makatarungan para 
sa inyo (mga Muslim) ang kapatawaran sa 
inyong mga sumpa (na ganyang isang uri), at 
si Allah ay inyong Tagapagtanggol. Siya ay 
ang Tagaalam, ang Paham. 


3. Nang ang Propeta ay nagtapat ng isang 
katotohanan sa isa sa kanyang mga asawang 
babae at nang siya (ang babae) pagkatapos 
ay nagsiwalat nito at si Allah ay nagpabatid sa 
kanya doon, kanyang ginawang alam (sa 
kanya) ang bahagi doon at pinadaan ang 
bahagi sa ibabaw. At nang kanyang sabihin sa 
kanya (ang babae), siya (ang babae) ay 
nagsabi: Sinong nagsabi sa iyo? Siya ay 
nagsabi: Ang Tagaalam, ang Nakababatid ay 
nagsabi sa akin. 


4. Kung kayong dalawa ay pumihit 
patungo kay Allah na nagsisisi, (kayo ay may 
dahilang gumawa sa gayon) sapagka't ang 
inyong mga puso ay nagnasa (ng bawal), at 
kung kayo ay tumulong isa sa isa pa laban sa 
kanya (Muhamad) sa gayon O! si Allah, kahi't 
Siya, ay kanyang Kaibigang Tagapagtanggol, 
at si Gabriel at ang matuwid sa mga 
naniniwala, at karagdagan pang ang mga 
anghel ay kanyang mga katulong. 


5. Maaaring mangyaring ang kanyang 
Panginoon, kung siya ay makipaghiwalay sa 
pag-aasawa sa inyo, ay magbibigay sa kanya 
sa inyong kinalalagyan ng mga asawang 
babaeng higit na mabuti kaysa inyo, sumusuko 
(kay Allah), naniniwala, mapanampalataya, 
nagsisisi, nakahilig sa pag-aayuno, mga balo 
at mga walang asawang babae. 


422 


6. O kayong naniniwala! Alisin galing sa 
inyong mga sarili at inyong mga mag-anak ang 
isang Apoy na doon ang panggatong ay mga 
tao at mga bato, sa ibabaw ay hinirang ang 
mga anghel na malakas, mahigpit, na hindi 
lumalaban kay Allah diyan sa Kanyang iniutos 
sa kanila, nguni't gumagawa niyang sa kanila 
ay ipinag-utos. 


7. (Pagkatapos sasabihin): O kayong hindi 
naniniwala! Gumawa ng walang mga 
paumanhin para sa inyong mga sarili sa araw 
na ito. Kayo ay binabayaran lamang para sa 
anong inyong dating ginagawa. 


8. O kayong naniniwala! Pumihit kay Allah 
sa matapat na pagsisisi! Maaaring ang inyong 
Panginoon ay magpapatawad sa inyo ng 
inyong gawang masama at magdadala sa 
inyong patungo sa mga Harding sa ilalim ay 
mga ilog na dumadaloy, sa araw nang si Allah 
ay hindi magpapababa sa Propeta at mga 
yaong naniniwalang kasama niya. Ang 
kanilang liwanag ay tatakbo sa harapan nila at 
sa kanilang kanang kamay, sila ay magsasabi: 
Aming Panginoon! Pagtamain ang aming 
liwanag para sa amin, at patawarin kami! O! 
Ikaw ay Kayang gumawa ng lahat ng mga 
bagay. 


9. O Propeta! Magsikap laban sa mga 
hindi naniniwala at mga mapagpanggap, at 
maging mahigpit sa kanila. Impiyerno ay 
kanilang magiging tahanan, isang masaklap 
na dulo ng paglalakbay. 


10. Si Allah ay bumanggit ng isang 
halimbawa para sa mga yaong hindi 
naniniwala: ang asawang babae ni Noa at ang 
asawang babae ni Lot, na nasa ilalim ng 
dalawa Naming matuwid na mga 
tagapaglingkod subali't nagtaksil sa kanila 
kaya sila ay hindi kumita ng tubo kay Allah 


dahil sa kanilang ginawa, at sinabi (sa kanila): 
Pumasok sa Apoy kasama ng mga yaong 
pumasok. 


11. At si Allah ay bumanggit ng isang 
halimbawa para sa mga yaong naniniwala: 
ang asawang babae ng Parao nang siya (ang 
babae) ay nagsabi: Aking Panginoon! Magtayo 
para sa akin ng isang tahanang kasama Ka sa 
Hardin, at iligtas ako sa Parao at sa kanyang 
gawa, at iligtas ako sa kataong gumagawa ng 
masama: 


12. At si Maria, anak na babae ni Imran, na 
ang katawan ay dalisay, sa gayon Kami ay 
huminga sa loob noon ng ilang bagay ng 
Aming Diwa. At siya (ang babae) ay naglagay 
ng pananalig sa mga salita ng kanyang 
Panginoon at Kanyang Kasulatan at isa sa 
masunurin. 


SURA LXVII 
ANG NASASAKUPAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Pinagpala Siyang sa Kanyang kamay 
ang Nasasakupan, at Siya ay Kayang gumawa 
ng lahat ng mga bagay; - 


2. Siyang lumikha ng buhay at kamatayan 
upang Siya ay makasubok sa inyo kung alin sa 
inyo ang pinakamagaling sa ugali; at Siya ay 
ang Makapangyarihan, Mapagpatawad; 


3. Siyang lumikha ng pitong mga langit na 
magkakatugma. Ikaw (Muhamad) ay nakakita 
ng walang kamalian sa nilikha ng Isang 
Mapagbigay: pagkatapos tumingin muli: 
Nakakita ka ba ng alinmang mga sira? 


4. Pagkatapos tumingin muli at muli pa rin, 
ang iyong paningin ay babalik sa iyong mahina 
at ginawang madilim. 


5. At talagang Kami ay nagpaganda ng 
langit ng daigdig na may mga ilaw, at Kami ay 
gumawa sa kanilang mga pantapong sandata 
para sa mga demonyo: at para sa kanila, Kami 
ay naghanda ng wakas ng ningas. 


6. At para sa mga yaong hindi naniniwala 
sa kanilang Panginoon, doon ay wakas ng 
Impiyerno, isang masaklap na dulo ng 
paglalakbay! 


7. Kapag sila ay inihagis sa loob noon, 
kanilang mapapakinggan ang pag-ungol nito 
habang ito ay kumukulo, 


8. Tulad sa ito ay sasabog na may galit. 
Tuwing ang isang (sariwang) hukbo ay itapon 
sa loob noon, ang mga bantay doon ay 
magtatanong sa kanila: Dumating ba roon sa 
inyo ang walang tagapagbabala? 


9. Sila ay magsasabi: Oo, talaga, isang 
tagapagbabala ay dumating sa amin, nguni't 
kami ay nagtatwa at nagsabi: Si Allah ay 
walang isiniwalat, kayo ay wala kundi sa isang 
malaking kamalian. 


423 


10. At sila ay magsabi pa: Kung kami ay 
dating nakinig o may isip, kami ay hindi naging 
sa mga namamalagi sa mga ningas. 


11. Sa gayon sila ay aamin sa kanilang 
mga kasalanan, nguni't malayong aalisin (sa 
awa) ay ang mga namamalagi sa mga ningas. 


12. O! ang mga yaong takot sa kanilang 
Panginoong palihim, ang kanila ay magiging 
kapatawaran at isang dakilang gantimpala. 


13. At gawin ang inyong palagay na lihim o 
ipahayag ito, O! Siya ay Tagaalam ng lahat na 
nasa mga puso (ng mga tao). 


14. Hindi ba Niya dapat malaman ang 
anong Kanyang nilikha? At Siya ay ang 
Maselan, ang Nakababatid. 


15. Siya ay itong gumawa sa lupang 
masunurin sa inyo, kaya lumakad sa mga 
landas doon at kumain ng Kanyang laang 
pangkinabukasan. At magiging sa Kanya ang 
pagkabuhay (ng patay). 


16. Kayo ba ay kumukuha ng kapanatagan 
galing sa Kanyang nasa langit na hindi Niya 
gagawing ang lupa ay lumulon sa inyo nang O! 
ito ay mayugyug? 


17. O kayo ba ay kumukuha ng 
kapanatagan sa Kanyang nasa langit na hindi 
Niya pababayaang maluwag sa inyo ang isang 
buhawi? Nguni't kayo ay makaaalam ng 
paraan ng Aking babala. 


424 


18. At talagang ang mga yaong bago sa 
kanila ay nagtatwa, sa gayon (tingnan) ang 
paraan ng Aking galit (sa kanila)! 


19. Hindi ba nila nakita ang mga ibon sa 
ibabaw nilang naglatag palabas ng kanilang 
mga bagwis at nagbalik sa kanila? Walang 
humawak patayo sa kanila maliban sa 
Mapagbigay. O! Siya ay Tagamasid ng lahat 
ng mga bagay. 


20. O sino siyang magiging isang 


sandatahang hukbo sa inyong tutulong sa inyo 


sa halip na ang Mapagbigay? Ang mga hindi 
naniniwala ay sa wala kundi sa 
pagkamalikmata. 


21.0 sino siyang maglalaan ng 
pangkinabukasan para sa inyo kung Siya ay 
magtatago ng Kanyang laang 
pangkinabukasan? Hindi, nguni't sila ay 
nakatakda sa kayabangan at pangunguna. 


22. Siya bang pumuntang nangangapa sa 
kanyang mukha ay higit na pinatnubayang 
matuwid, o siyang lumalakad na nakatayong 
matuwid sa isang masamang daan? 


23. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Siya 
ay itong nagbigay sa inyo ng pagkaganyan, at 
nagtakda sa inyo ng mga tenga at mga mata 
at mga puso. Maliit na pasasalamat ay inyong 
ibinigay! 


24. Sabihin: Siya ay itong nagparami sa 
inyo sa lupa, at sa Kanya kayo ay titipunin. 


25. At sila ay nagsabi: Kailan (matutupad) 
ang pangakong ito, kung ikaw ay nagsasabi ng 
katotohanan? 


26. Sabihin: Ang kaalaman ay kay Allah 
lamang, at ako ay isa lamang tagapagbabala, 


27. Nguni't nang kanilang makita itong 
malapit, ang mga mukha ng mga yaong hindi 
naniniwala ay magiging malayo, at sasabihin 
(sa kanila): Ito ay iyang para diyan kayo ay 
dating tumatawag. 


28. Sabihin (O Muhamad): Kayo ba ay 
nag-isip? Ginawa man ni Allah na ako (si 
Muhamad) at ang mga yaong kasama ko ay 
mamatay o magkaroon ng awa sa amin, 
gayundin, sinong magtatanggol sa mga hindi 
naniniwala sa isang masakit na wakas? 


29. Sabihin: Siya ay ang Mapagbigay. Sa 
Kanya, kami ay naniniwala, at sa Kanya, kami 
ay naglagay ng aming pagtitiwala. At kayo ay 
malapit nang makaalam kung sino itong nasa 
lantarang pagkakamali. 


30. Sabihin: Kayo ba ay may mga isip? 
Kung ang (lahat ng) inyong tubig ay maglaho 
sa loob ng lupa, sino sa gayon ang magdadala 
sa inyo ng bumubulwak na tubig? 


SURA LXVIII 
ANG PLUMA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Nun. Sa pamamagitan ng pluma at 
iyang kanilang sinulat (kasama noon), 


2. Ikaw ay hindi, para sa pagtangkilik ng 
Panginoon sa iyo, isang baliw na lalaki. 


3. At O! talagang magiging sa iyo ang 
isang gantimpalang walang pagkabigo. 


4. At O! ikaw ay sa isang napakalaking 
kalikasan. 


5. At iyong makikita at kanilang makikita, 


6. Ang alin sa inyong nasisiraan ng bait. 


7. O! ang iyong Panginoon ay 
pinakanakababatid sa kanyang naligaw sa 
Kanyang landas, at Siya ay pinakanakababatid 
sa mga yaong lumakad ng matuwid. 


8. Sa gayon huwag mong pakinggan ang 
mga tumanggi (sa katotohanan). 


9. Ang kanilang mithi ay makakuha sa iyo 
sa kasunduan, na sila ay maaaring 
makipagkasunduan. 


10. Huwag sumunod sa uri ng 
kasuklamsuklam na mga tao, - nakahanda sa 
kanilang mga panunumpa, 


11. Maninira ng puri, tagakalat sa labas ng 
bansa ng mga kasinungalingan, 


425 


12. Tagapigil ng kabutihan, manunuway, 
tagagawa ng masama, 


13. Walang dangal, mapanghimasok. 


14. Iyan ay sapagka't siya ay may-ari ng 
kayamanan at mga anak na lalaki, 


15. Na nang ang Aming mga isiniwalat ay 
binigkas sa kanya, siya ay nagsasabi: Pawang 
mga pabula sa katandaan. 


16. Kami ay magtatatak sa kanya sa ilong. 


17. O! Kami ay sumubok sa kanila tulad sa 
Aming pagsubok sa mga may-ari ng hardin 
nang sila ay nangakong sila ay mamimitas ng 
bunga nito sa susunod na umaga, 


18. At gumawa ng walang pagkakaligta 
para sa ibig ni Allah. 


19. Pagkatapos ang isang pagdalaw ay 
dumating dito habang sila ay tulog. 


20. At sa umaga ito ay parang pinitas. 


21. At sila ay sumigaw palabas isa sa isa 
pa sa umaga, 


22. Nagsasabi: Tumakbong patungo sa 
inyong lupain kung kayo ay pipitas (ng bunga). 


426 


23. Kaya sila ay nagpunta, nagsasabi isa 
sa isa pa sa mababang mga tunog: 


24. Walang nangangailangang taong 
papasok dito sa araw na itong laban sa inyo. 


25. Sila ay madaling nagpunta, malakas sa 
isang pagnanasa. 


26. Nguni't nang kanilang makita ito, sila 
ay nagsabi: O! Kami ay nasa pagkakamali! 


27. Hindi, nguni't kami ay malungkot! 


28. Ang pinakamagaling sa kanila ay 
nagsabi: Hindi ba sinabi ko sa inyo: Bakit kayo 
hindi nagparangal (kay Allah)? 


29. Sila ay nagsabi: Pagpaparangal ay 
maging sa aming Panginoon! O! kami ay 
naging mga gumagawa ng mali. 


30. Pagkatapos ang ilan sa kanila ay 
pumuntang malapit patungo sa mga iba, 
naninisi sa sarili. 


31. Sila ay nagsabi: Kapighatian para sa 
amin! Sa katunayan kami ay nagkakasala. 


32. Maaaring ang aming Panginoon ay 
magbibigay sa amin ng higit na mabuti kaysa 
ditong kapalit doon. O! kami ay nakikiusap sa 
aming Panginoon. 


33. Ang ganyan ay ang kaparusahan. At 
talagang ang kaparusahan sa Kabilangbuhay 
ay higit na malaki kung kanilang alam lamang. 


34. O! para sa mga yaong lumayo sa 
masama ay mga hardin ng kaligayahan sa 
kanilang Panginoon. 


35. Kami ba ay makipagkakasundo sa 
mga yaong sumuko tulad sa Kami ay 
nakipagkasundo sa may kasalanan? 


36. Anong nakapagpapasakit sa inyo? 
Gaanong kawalan ng isip kayo naghuhukom! 


37. O kayo ba ay may isang Kasulatang sa 
loob noon kayo ay natuto, 


38. Na kayo ay talagang magkakaroon ng 
lahat ng inyong pinili? 


39. O kayo ba ay may isang kasunduang 
may panunumpa galing sa Aming umabot sa 
Araw ng Paghuhukom, na magiging sa inyo 
ang lahat ng inyong ipag-uutos? 


40. Tanungin sila (O Muhamad) kung alin 
sa kanila ang mananagot para diyan! 


41.0 sila ba ay may ibang mga 
maykapal? Sa gayon pabayaan silang 
magdala ng kanilang ibang mga maykapal 
kung sila ay matapat. 


42. Sa araw nang ito ay mahulog na 
mataimtim, at sila ay pinag-utusang dumapang 
tungo ang kanilang mga sarili nguni't hindi 
kaya, 


43. May mga matang malungkot, ang 
pagkaaba ay nagpapalito sa kanila. At sila ay 
ipinatawag na dumapang tungo ang kanilang 
mga sarili habang sila ay hindi pa nasasaktan. 


44. Iwanan Ako (na makipagbagayan) sa 
mga yaong nagbigay ng kasinungalingan sa 
pahayag na ito. Kami ay gagabay sa kanila sa 
pamamagitan ng mga hakbang na doon sila ay 
hindi nakaaalam. 


45. Kahi't ganoon, Ako ay nakipagbata sa 
kanila, sapagka't O! ang Aking balak ay 
matatag. 


46. O ikaw ba (Muhamad) ay humingi ng 
isang kabayaran sa kanila kaya sila ay 
mabigat ang buwis? 


47. O ang Hindi Nakikita ay nasa kanilang 
mga kamay, upang sila ay makasusulat 
(doon)? 


48. Kaya maghintay na may tiyaga para sa 
kautusan ng iyong Panginoon, at huwag 
maging katulad niya sa isda, na sumigaw 
palabas sa kapighatian. 


49. Kung hindi dahil sa ang tangkilik galing 
sa kanyang Panginoon ay umabot sa kanya, 
siya talaga ay napatapon sa hubad na lupa, sa 
kahihiyan. 


427 


50. Nguni't ang kanyang Panginoon ay 
pumili sa kanya at naglagay sa kanya sa 
matuwid. 


51. At O! ang mga yaong hindi naniniwala 
ay handang lumito sa iyo sa pamamagitan ng 
kanilang mga mata nang kanilang 
mapakinggan ang Paalaala, at sila ay 
nagsasabi: O! siya talaga ay baliw, 


52. Samantalang ito ay walang iba kundi 
isang Paalaala sa paglikha. 


SURA LXIX 


ANG KATUNAYAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang Katunayan! 


2. Ano ang Katunayan? 


3. A, anong maghahatid sa iyo kung ano 
ang katunayan! 


4. (Ang mga lipi ng) Tamud at Aad ay hindi 
naniwala sa paghuhukom na darating. 


5. Para sa Tamud, sila ay winasak sa 
pamamagitan ng kidlat. 


428 


6. At para sa Aad, sila ay winasak sa 
pamamagitan ng isang mabangis na umuungol 
na hangin, 


7. Na Kanyang ipinataw sa kanila sa 
pitong mahabang mga gabi at walong 
mahabang mga araw upang ikaw ay maaaring 
makakita sa mga tao doong nakahandusay na 
talunan, tulad sa sila ay hungkag na mga 
katawan ng mga punongkahoy ng palma. 


8. Iyo bang nakikita (O Muhamad) ang 
anumang labi sa kanila? 


9. At ang Parao at ang mga yaong bago sa 
kanya, at ang pamayanang winasak, ay 
nagdala ng kamalian, 


10. At sila ay hindi sumunod sa 
mensahero ng kanilang Panginoon, sa gayon 
Siya ay humawak sa kanilang may isang 
humihigpit na hawak. 


11. O! nang ang mga tubig ay tumaas, 
Aming dinala kayo sa sasakyang dagat, 


12. Upang Aming magawa itong isang 
alaala para sa inyo, at upang ang 
nakaaalaalang mga tenga (na nakarinig ng 
kasaysayan) ay makaalaala. 


13. At nang ang trumpeta ay 
magpapatunog ng isang tunog, 


14. At ang lupa kasama ang mga bundok 
ay aangating pataas at duduruging may isang 
pagdurog, 


15. Sa gayon, sa araw na iyan ay 
mahuhulog ang Pangyayari. 


16. At ang langit ay mahahating hiwalay: 
sapagka't sa araw na iyan, ito ay magiging 
marupok. 


17. At ang mga anghel ay magiging sa 
mga tabi roon, at walo ang magdadalang 
patayo sa Trono ng kanilang Panginoon sa 
araw na iyan, sa ibabaw nila. 


18. Sa araw na iyan, kayo ay magiging 
lantad, walang isang lihim sa inyong 
maitatago. 


19. Pagkatapos, para sa kanyang binigyan 
ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, 
siya ay magsasabi: Kunin, basahin ang aking 
aklat. 


20. Talagang aking alam na dapat kong 
makatagpo ang aking pagtanto. 


21. Pagkatapos siya ay magiging nasa 
maligayang kalagayan, 


22. Sa isang mataas na Hardin, 


23. Doon ang mga bungangkahoy ay nasa 
madaling pagkaabot. 


24. (At sasabihin sa mga yaong nasa loob 
noon): Kumain at uminom na maginhawa para 


diyan sa inyong ipinadala bago sa inyo sa 
nakaraang mga araw. 


25. Nguni't para sa kanyang binigyan ng 
kanyang talaan sa kanyang kaliwang kamay, 
siya ay magsasabi: O, maaaring ako ay hindi 
binigyan ng aking aklat! 


26. At hindi ko nalaman kung ano ang 
aking pagtanto! 


27. O, maaaring ito ay naging kamatayan! 


28. Ang aking kayamanan ay hindi 
makatutulong sa akin, 


29. Ang aking kapangyarihan ay nawala sa 


akin. 


30. (Sasabihin): Kunin siya at bantayan 
siya, 


31. At pagkatapos ilantad siya sa apoy ng 
Impiyerno, 


32. At pagkatapos ipasok siya sa isang 
tanikalang doon ang haba ay pitumpong siko. 


33. O! siya ay dating hindi naniniwala kay 
Allah, ang Kamanghamangha, 


34. At hindi humimok sa pagpapakain ng 
sawimpalad. 


429 


35. Sa gayon walang nagmamahal sa 
kanya dito sa araw na ito, 


36. O alinmang pagkain maliban sa dumi, 


37. Na walang kumain kundi mga 
makasalanan. 


38. Nguni't hindi! Ako ay sumumpa sa 
lahat ng inyong nakikita, 


39. At sa lahat ng inyong hindi nakikita, 


40. Na ito ay talagang talumpati ng isang 
bantog na mensahero. 


41. Ito ay hindi talumpati ng isang makata 
- maliit itong inyong pinaniniwalaan! 


42. O talumpati ng mapagbanal - maliit 
itong inyong naaalaala! 


43. Ito ay pagsisiwalat galing sa 
Panginoon ng mga Daigdig. 


44. At kung siya ay tumuklas ng maling 
mga salawikain tungkol sa Amin, 


45. Kaming talaga ay kukuha sa kanya sa 
kanang kamay, 


430 


46. At pagkatapos ay talagang puputol ng 
kanyang malaking ugat ng dugo ng buhay, 


47. At walang isa sa inyong makapipigil sa 
Amin sa kanya. 


48. At O! ito ay isang panagutan sa mga 
yaong nagtakwil (sa masama). 


49. At O! Aming alam na ang ilan sa inyo 
ay nagtatatwa (dito). 


50. At O! ito ay talagang isang hapis para 
sa mga hindi naniniwala. 


51. At O! ito ay walang takdang 
katotohanan. 


52. Kaya parangalan ang pangalan ng 
iyong Kamanghamanghang Panginoon. 


SURA LXX 
ANG PAAKYAT NA MGA 
HAGDANAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Isang nagtatanong ay nagtanong 
tungkol sa wakas na malapit nang bumagsak, 


2. Sa mga hindi naniniwala, na walang 
makapipigil, 


3. Galing kay Allah, Panginoon ng Paakyat 
na mga Hagdanan. 


4. (Sa pamamagitan noon), ang mga 
anghel at ang Diwa ay umaakyat patungo sa 
Kanya sa isang Araw na doon, ang agwat ay 
limampung libong taon. 


5. Nguni't maging matiyaga (O Muhamad) 
na may isang pagtitiyagang makatarungang 
makita. 


6. O! sila ay nagmamasid dito sa malayo, 


7. Samantalang Kami ay nagmamasid 
ditong malapit, 


8. Sa araw nang ang langit ay magiging 
tunaw na tanso, 


9. At ang mga bulubundukin ay magiging 
tulad sa mga hiniwang lana, 


10. At walang kilalang kaibigang 
magtatanong ng isang tanong sa kanyang 
kaibigan. 


11. Bagamat sila ay bibigyan ng paningin 
sa kanila. Ang lalaking may kasalanan ay 
matagal makakayanang tumubos sa kanyang 
sarili sa parusa ng araw na iyan sa halaga ng 
kanyang mga anak, 


12. At kanyang asawang babae at 
kanyang kapatid na lalaki, 


13. At kanyang kaanak na nag-alaga sa 
kanya, 


14. At lahat na nasa lupa, upang sa gayon 
ito ay makapagliligtas sa kanya. 


15. Nguni't hindi! sapagka't O! ito ay ang 
apoy sa Impiyerno, 


16. Tumatanggal ng mga kaduluhan, 


17. Ito ay tumatawag sa kanyang pumihit 
at tumakas (sa katotohanan), 


18. At nag-iimbak (ng kayamanan) at 
pumipigil nito. 


19. O! ang tao ay nilikhang talagang hindi 
mapagtimpi, 


20. Nangangamba kapag ang masama ay 
bumagsak sa kanya, 


21. At nang ang mabuti ay bumagsak sa 
kanya, naiinggit, 


22. Maliban sa mga sumasamba, 


23. Na tapat sa kanilang pagsamba, 


431 


24. At sa kanilang ang kayamanan ay may 
isang karapatang aminin, 


25. Para sa namamalimos at sa mahirap: 


26. At ang mga yaong naniniwala sa Araw 
ng Paghuhukom, 


27. At ang mga yaong takot sa wakas ng 
kanilang Panginoon - 


28. O ang wakas ng kanilang Panginoon 
ay iyang bago iyan ay walang makararamdam 
na ligtas - 


29. At ang mga yaong nangangalaga ng 
kanilang kapurihan, 


30. Maliban sa kanilang mga asawang 
babae at mga yaong ang kanilang kanang 
mga kamay ay nagmamay-ari, sapagka't sa 
gayon sila ay hindi nararapat sisihin: 


31. Nguni't sinumang humanap ng higit 
kaysa diyan, ang mga yaon ay silang mga 
sumusuway, 


32. At ang mga yaong tumutupad ng 
kanilang mga pangako at kanilang kasunduan, 


33. At ang mga yaong tumatayo sa 
kanilang patunay, 


432 


34. At ang mga yaong taimtim sa kanilang 
pagsamba, 


35. Ang mga ito ay mamamalagi sa mga 
Hardin, pinarangalan. 


36. Anong nagpapasakit sa mga yaong 
hindi naniniwala, na sila ay palaging 
nagmamadaling patungo sa iyo (O Muhamad), 
bukas ang mata, 


37. Sa kanan at sa kaliwa, sa mga 
pulutong? 


38. Bawa't isang tao ba sa kanila ay 
umaasang papasok sa Hardin ng Kasiyahan? 


39. Hindi, talaga. O! Aming nilikha sila 
galing sa anong kanilang alam. 


40. Nguni't hindi! Ako ay sumumpa sa 
Panginoon ng tumataas na mga lugar at ng 
bumababang mga lugar ng mga planeta! Kami 
ay kayang talaga - 


41. Na magpalit sa kanila ng (mga ibang) 
higit na mabuti kaysa kanila. At Kami ay hindi 
malalampasan sa pagtakbo. 


42. Kaya pabayaan silang mag-usap at 
maglaro hanggang sa kanilang matagpuan 
ang kanilang Araw na ipinangako sa kanila, 


43. Ang araw nang sila ay dumating sa 
pangmasid galing sa mga libingang 


nagmamadali, tulad sa pakikipag-unahang 
patungo sa isang layunin, 


44. May mga matang takot, pagkaabang 
nagpapahina ng kanilang isip: Ang ganyan ay 
ang Araw na ipinangako sa kanila. 


SURA LXXI 
NOA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O! Kami ay nagpadala kay Noa patungo 
sa kanyang mga tao (nagsasabi): Balaan ang 
iyong mga tao bago ang masakit na wakas ay 
dumating sa kanila. 


2. Siya ay nagsabi: O aking mga tao! O! 
ako ay isang pantay na tagapagbabala sa 
inyo, 


3. (Nag-uutos sa inyo): Paglingkuran si 
Allah at tuparin ang inyong tungkulin sa Kanya 
at sundin ako, 


4. Upang Siya ay makapagpatawad sa 
inyo ng ilang ano sa inyong mga kasalanan at 
magpalugit sa inyo sa isang takdang wakas. 
O! ang wakas ni Allah, kapag ito ay dumating, 
ay hindi maaantala, kung inyo lamang alam. 


5. Siya ay nagsabi: Aking Panginoon! O! 
ako ay tumawag sa aking mga tao sa gabi at 
araw, 


6. Nguni't ang lahat ng aking pagtawag ay 
gumawa lamang magdagdag sa kanilang 
pagkasuklam: 


7. At O! tuwing ako ay tatawag sa kanilang 
Ikaw ay magpapatawad sa kanila, sila ay 
naglalagay ng kanilang mga daliri sa kanilang 
mga tenga at nagtataklob sa kanilang mga 
sarili ng kanilang mga damit at nagpupumilit 
(sa kanilang pagkakaila) at nagpapalaki sa 
kanilang mga sarili sa kayabangan. 


8. At O! ako ay tumawag sa kanilang 
malakas, 


9. At O! ako ay gumawa ng hayagang 
pagpapahayag sa kanila, at ako ay nakiusap 
sa kanilang lihim. 


10. At ako ay nagsabi: Humanap ng 
pagpapatawad ng inyong Panginoon. O! Siya 
ay palaging Mapagpatawad. 


11. Kanyang pababayaang maluwag ang 
langit para sa inyo sa maraming ulan, 


12. At tutulungan kayo sa pamamagitan ng 
kayamanan at mga anak na lalaki, at 
magtatalaga sa inyo ng mga Hardin at 
magtatalaga sa inyo ng mga ilog. 


433 


13. Anong nakasasakit sa inyong kayo ay 
hindi umasa patungo kay Allah para sa 
kadakilaan, 


14. Samantalang Kanyang nilikha kayo sa 
(ibaibang) mga antas? 


15. Inyo bang hindi makita kung paanong 
nilikha ni Allah ang pitong mga langit na 
magkakatugma, 


16. At ginawa ang buwang isang liwanag 
sa loob noon, ginawa ang araw na isang 
ilawan? 


17. At si Allah ay gumawa sa inyong 
lumago tulad sa isang paglagong galing sa 
lupa, 


18. At pagkatapos Siya ay gumawa sa 
inyong bumalik doon, at Siya ay magdadala sa 
inyong muli sa pangmasid, isang (bagong) 
pagdadala sa pangmasid. 


19 At si Allah ay gumawa sa lupang isang 
malapad na kalawakan para sa inyo, 


20. Upang kayo ay makalabaspasok sa 
mga landas ng libis doon. 


21. Si Noa ay nagsabi: Aking Panginoon! 
O! sila ay sumuway sa akin at sumunod sa 
isang ang kayamanan at mga anak ay 
nagdagdag sa kanya sa wala maliban sa 
pagkasira, 


434 


22. At sila ay nagbalak ng isang 
makapangyarihang balak, 


23. At sila ay nagsabi: Huwag pabayaan 
ang inyong mga maykapal. Huwag pabayaan 
ang Wad, o Suwa, o Yagut at Yauk at Nasar. 


24. At sila ay nagdala sa marami sa 
pagkaligaw, at Ikaw ay nagdaragdag sa mga 
gumagawa ng mali sa wala maliban sa 
kamalian. 


25. Dahil sa kanilang mga kasalanan sila 
ay nilunod, pagkatapos ginawang pumasok sa 
isang Apoy. At kanilang natagpuang sila ay 
walang katulong sa lugar ni Allah. 


26. At si Noa ay nagsabi: Aking 
Panginoon! Huwag mag-iwan ng isa sa mga 
hindi naniniwala sa lupain. 


27. Kung lyong iwanan sila, sila ay 
magliligaw sa lyong mga tagapaglingkod at 
makakakuha ng wala maliban sa malaswang 
mga walang utang na loob. 


28. Aking Panginoon! Patawarin ako at 
ang aking mga magulang at siyang pumasok 
sa aking tahanang naniniwala, at ang mga 
kalalakihang naniniwala at mga kababaihang 
naniniwala, at huwag dagdagan ang mga 
gumagawa ng mali kahi't kaunti maliban sa 
pagkasira. 


SURA LXXII 
ANG DIWANG MAKALUPA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sabihin (O Muhamad): Isiniwalat sa 
aking isang samahan ng diwang makalupa ay 
nagbigay ng pandinig, at sila ay nagsabi: O! ito 
ay isang kamanghamanghang Kuran, 


2. Na pumatnubay patungo sa katuwiran, 
kaya kami ay naniniwala dito at kami ay 
naghahambing ng walang katambal sa aming 
Panginoon. 


3. At (kami ay naniniwalang) Siya - 
maging itinaas ang parangal ng aming 
Panginoon! - ay kumuha ng walang asawang 
babae o anak na lalaki, 


4. At ang isang walang isip sa amin ay 
dating nagsasalita tungkol kay Allah ng isang 
napakasamang kasinungalingan, 


5. At O! aming inakalang ang 
sangkatauhan at diwang makalupa ay hindi 
magsasalita ng isang kasinungalingan tungkol 
kay Allah - 


6. At talaga (O Muhamad) may mga katao 
ng sangkatauhang dating tumawag ng 
pagtatanggol sa mga katao ng diwang 
makalupa, kaya sila ay nagparami sa kanila sa 
paghihimagsik (laban kay Allah), 


7. At talagang sila ay nag-akala, tulad sa 
kayo ay nag-akala, na si Allah ay hindi 
magtatayo sa alinmang isa (galing sa patay) - 


8. At ang diwang makalupang nakinig sa 
Kuran ay nagsabi: Kami ay humanap sa langit 
nguni't nakatagpo nitong puno ng malakas na 
mga bantay at mga bulalakaw, 


9. At kami ay dating umuupo sa mga lugar 
(na mataas) sa loob noon upang makinig. 
Nguni't siyang nakinig ay nakatagpo ngayon 
ng isang ningas na naghihintay para sa kanya, 


10. At hindi namin alam kung ang pinsala 
ay ginawang kababalaghan sa lahat na nasa 
lupa, o ang kanilang Panginoon ay nagbalak 
ng batayan para sa kanila. 


11. At sa amin ay may kataong matuwid, 
at sa amin ay may malayo diyan: kami ay mga 
lupunang may magkakaibang mga alituntunin: 


12. At aming alam na kami ay hindi 
makatatakas kay Allah sa lupa, o kami ay 
makatatakas sa pamamagitan ng pag-alis. 


13. At nang aming mapakinggan ang 
batayan, kami ay naniwala sa loob noon; at 
sinumang maniwala sa kanyang Panginoon, 
siya ay hindi takot sa pagkawala o pagkasiil. 


14. At mayroon sa aming ilang sumuko 
(kay Allah) at mayroon sa aming ilang hindi 
makatarungan. At sinumang sumuko kay 
Allah, ang ganyan ay kumuha ng wastong 
landas na sadya. 


15. At para sa mga yaong hindi 
makatarungan, sila ay kahoy na panggatong 
para sa Impiyerno. 


435 


16. Kung sila (ang mga sumasamba sa 
huwad) ay lumakad sa wastong landas, Kami 
ay magbibigay sa kanila ng tubig na 
masagana upang inumin, 


17. Upang Kami ay makasubok sa kanila 
sa pamamagitan noon, at sinumang pumihit 
palayo galing sa alaala ng kanyang 
Panginoon, Kanyang ipagkakatiwala siya sa 
mahigpit na pahirap. 


18. At ang mga lugar ng pagsamba ay 
para kay Allah lamang, kaya huwag magdasal 
sa alinmang isa kasama si Allah. 


19. At nang ang tagapaglingkod ni Allah ay 
tumatayo sa pagdalangin sa Kanya, sila ay 
dumumog sa kanya, halos hindi makahinga. 


20. Sabihin (sa kanila, O Muhamad): Ako 
ay dumadalangin kay Allah lamang, at 
naghahambing sa Kanya ng walang katambal. 


21. Sabihin: O! hindi ko hawak ang sakit o 
pakinabang para sa inyo. 


22. Sabihin: O! walang makapagtatanggol 
sa akin kay Allah, o ako ay makatatagpo ng 
alinmang kublihan bukod sa Kanya, 


23. (Ang akin ay) pagpapahatid lamang 
(ng katotohanan) galing kay Allah, at Kanyang 
pahatid, at sinumang hindi sumunod kay Allah 
at sa Kanyang mensahero, O! ang kanya ay 
ang apoy ng Impiyernong sa loob noon, ang 
ganyan ay mamamalagi magpakailanman. 


436 


24. Hanggang (sa araw) nang sila ay 
magmamasid niyang ipinangako sa kanila, 
(sila ay mag-aalinlangan): nguni't sa gayon sila 
ay makaaalam (sa katiyakan) kung sino ang 
higit na mahina sa mga kasapi at higit na 
kaunti sa paramihan. 


25. Sabihin (O Muhamad, sa mga hindi 
naniniwala): Hindi ko alam kung iyang 
ipinangako sa inyo ay malapit, o kung ang 
aking Panginoon ay nagtakda ng isang 
malayong wakas para dito. 


26. (Siya ay) ang Tagaalam ng Hindi 
Nakikita, at Siya ay nagsisiwalat sa wala ng 
Kanyang lihim, 


27. Maliban sa bawa't mensaherong 
Kanyang pinili, at pagkatapos Siya ay 
gumagawa sa isang bantay na pumunta sa 
harapan niya at isang bantay sa likuran niya. 


28. Upang Kanyang malamang sila ay 
talagang nakapaghatid ng mga pahatid ng 
kanilang Panginoon. Siya ay pumapalibot sa 
lahat ng kanilang mga gawa: at Siya ay 
nagtatago ng bilang ng lahat ng mga bagay. 


SURA LXXIII 


ANG ISANG BINALOT 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O ikaw na binalot sa iyong kasuotan! 


2. Maglamay sa kahabaan ng gabi, 
maliban sa kaunti — 


3. Isang kalahati doon, o bawasan ang 
isang kaunti doon. 


4. O magdagdag (ng isang kaunti) doon — 
at awitin ang Kuran sa sukat, 


5. Sapagka't Kami ay magpapamahala sa 
iyo ng isang salitang may timbang. 


6. O! ang paglalamay sa gabi ay (isang 
panahong) ang bunga ay higit na matindi at 
ang salita ay higit na tiyak. 


7. O! ikaw sa araw ay may isang tanikala 
ng pangangalakal. 


8. Kaya alalahanin ang pangalan ng iyong 
Panginoon at iukol ng buong puso ang iyong 
sarili sa Kanya. 


9. Panginoon ng Silangan at ng Kanluran: 
walang Maykapal maliban sa Kanya; kaya 
pilin mo lamang Siya bilang iyong 
tagapagtanggol. 


10. At batahing may pagtitiyaga ang anong 
kanilang sinasambit; at humiwalay sa kanilang 
may isang makatarungang pagkuha ng pag- 
alis. 


11. Pabayaan Akong makipagbagayan sa 
mga mapagtatwa, mga panginoon ng kadalian 


at kaginhawahan (sa buhay na ito), at ikaw ay 
magpalugit sa kanila sa sumandali. 


12. O! sa Amin ay mabigat na tanikala at 
isang nagngangalit na apoy, 


13. At pagkaing sumasakal (sa 
nakikibahagi), at isang masakit na wakas, 


14. Sa araw nang ang lupa at ang mga 
bulubundukin ay umuga, at ang mga 
bulubundukin ay maging isang bunton ng 
tumatakbong buhangin. 


15. O! Kami ay nagpadala sa inyo ng isang 
mensahero bilang isang saksi laban sa inyo, 
tulad sa Kami ay nagpadala sa Parao ng isang 
mensahero. 


16. Nguni't ang Parao ay naghimagsik 
laban sa mensahero, doon Aming kinuha 
siyang may walang pagkamahinahong hawak. 


17. Pagkatapos paano, kung kayo ay hindi 
naniniwala, kayo magtatanggol sa inyong mga 
sarili sa araw na gagawang ang mga anak ay 
maging kulay abo, 


18. Ang talagang langit sa gayon ay 
magiging hinating hiwalay. Ang Kanyang 
pangako ay tutuparin. 


19. O! ito ay isang Paalaala. Sa gayon, 
pabayaan ang sinumang may ibig, na pumili 
ng isang landas patungo sa kanyang 
Panginoon. 


437 


20. O! ang iyong Panginoon ay alam kung 
paano ikaw maglamay sa ilang ulit na malapit 
sa dalawang ikatlo ng gabi, o (ilang ulit) na 
kalahati o isang ikatlo doon, tulad sa ginagawa 
ng isang bahagi sa mga yaong kasama mo. Si 
Allah ay sumukat ng gabi at ng araw. Kanyang 
alam na kayo ay hindi bumilang nito, at pumihit 
sa inyo sa awa. Bumigkas, sa gayon, sa Kuran 
niyang madali para sa inyo. Kanyang alam na 
may kataong maysakit sa inyo, samantalang 
ang mga iba ay naglalakbay sa lupain sa 
paghahanap ng biyaya ni Allah, at ang iba (pa) 
ay nakikipaglaban para sa kadahilanan ni 
Allah. Kaya bigkasin dito iyang madali (para sa 
inyo), at magtaguyod ng pagsamba, at 
magbayad ng nararapat sa mahirap, at (sa 
gayon) magpahiram kay Allah ng isang 
mabuting pahiram. Anumang mabuting inyong 
ipinadala bago sa inyo para sa inyong mga 
kaluluwa, kayo ay talagang makatatagpo nito 
kay Allah, higit na mabuti at higit na malaki sa 
kabayaran. At humanap ng kapatawaran ni 
Allah. O! si Allah ay Mapagpatawad, Maawain. 


SURA LXXIV 


ANG ISANG NAKAKAPA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O ikaw na pinalibutan sa iyong kapa, 


2. Tumayo at magbabala! 


3. Ang iyong Panginoon ay nagpalaki, 


4. Ang iyong kasuotan ay nagpadalisay, 


438 


5. Pagkamarumi ay iwasan! 


6. At huwag magpakita ng pagtangkilik, 
humahanap ng kitang pandaigdig! 


7. Para sa kadahilanan ng iyong 
Panginoon, maging matiyaga! 


8. Sapagka't kapag ang trumpeta ay 
tumunog, 


9. Talagang ang araw na iyan ay magiging 
isang araw ng hinagpis, 


10. Hindi sa kadalian, para sa mga hindi 
naniniwala. 


11. Pabayaan Akong (makipagbagayan) 
sa kanyang Aking nilikhang malungkot, 


12. At pagkatapos ay nagkaloob sa kanya 
ng saganang gamit, 


13. At mga anak na lalaking matatag sa 
kanyang harapan, 


14. At ginawa (na ang buhay) ay makinis 
para sa kanya, 


15. Subali't siya ay nagmithing Ako ay 
magbigay ng higit pa. 


16. Hindi! Sapagka't O! siya ay naging 
matigas sa Aming mga isiniwalat. 


17. Sa kanya Ako ay magpapataw ng 
isang nakatatakot na wakas. 


18. Sapagka't O! siya ay nagsaalang- 
alang, pagkatapos siya ay nagbalak - 


19. (Sariling) pagkasira ay siya, paano siya 
nagbalak! 


20. Inulit (sariling) pagkasira ay siya, 
paano siya nagbalak! - 


21. Pagkatapos siya ay tumingin, 


22. Pagkatapos siya ay sumimangot at 
nagpakita ng hindi pagkasiya. 


23. Pagkatapos siya ay pumihit palayong 
may kayabangan, 


24. At nagsabi: Ito ay walang iba kundi 
salamangka galing sa katandaan, 


25. Ito ay walang iba kundi talumpati ng 
isang makatao. 


26. Siya ay Aking ihahagis sa pagkasunog. 


27. A, anong magpapahatid sa iyo kung 
ano ang pagsunog na iyan? 


28. Ito ay nag-iwan ng wala, ito ay nagtira 
ng wala. 


29. Ito ay nagpadilim at nagpabago ng 
kulay ng tao! 


30. Sa ibabaw nito ay labingsiyam. 


31. Kami ay humirang lamang sa mga 
anghel na maging mga bantay ng apoy, at ang 
kanilang bilang ay Aming ginawang maging 
isang balakid para sa mga yaong hindi 
naniniwala, na ang mga yaong ang Kasulatan 
ay ibinigay ay magkaroon ng katiyakan, at ang 
mga naniniwala ay magdagdag sa pananalig, 
at ang mga yaong ang Kasulatan ay ibinigay at 
ang mga naniniwala ay hindi nag-alinlangan, 
at ang mga yaong sa kanilang mga puso ay 
may sakit, at mga hindi naniniwala, ay 
makapagsabi: Anong ibig sabihin ni Allah sa 
katularang ito? Sa gayon si Allah ay 
nagpapadala sa pagkaligaw sa Kanyang ibig, 
at sa Kanyang ibig, Siya ay pumapatnubay. 
Walang nakaaalam sa mga hukbo ng iyong 
Panginoon maliban sa Kanya. Ito ay walang 
iba kundi isang Paalaala sa mga makatao. 


32. Hindi, sa pamamagitan ng Buwan, 


33. At ng gabi nang ito ay umurong, 


34. At ng bukangliwayway nang ito ay 
sumikat sa pangmasid, 


439 


35. O! ito ay isa sa pinakadakila (na mga 
kababalaghan), 


36. Bilang isang babala sa sangkatauhan, 


37. Sa kanya sa inyong susulong o bibitin 
sa likuran. 


38. Bawa't kaluluwa ay isang pangako 
para sa sarili nitong mga gawa, 


39. Maliban sa mga yaong tatayo sa 
kanang kamay. 


40. Sa mga hardin, sila ay magtatanong 
isa sa isa pa, 


41. Tungkol sa may kasalanan: 


42. Anong nagdala sa inyo sa pagkasunog 
na ito? 


43. Sila ay sasagot: Kami ay hindi sa mga 
yaong dumalangin: 


44. O kami ay nagpakain ng hamak. 


45. Kami ay dating nagtatampisaw (sa 
walang saysay na pakikipagtalo) sa (lahat ng) 
mga nagtatampisaw, 


440 


46. At kami ay dating nagtatatwa sa Araw 
ng Paghuhukom, 


47. Hanggang sa ang Hindi Maiwasan ay 
dumating sa amin. 


48. Ang pamamagitan ng mga 
namamagitan ay hindi makatutulong sa kanila 
sa gayon. 


49. Bakit ngayon sila pipihit palayo galing 
sa Pagpapaalaala, 


50. Tulad sa sila ay takot na mga asno, 


51. Tumatakas sa isang leon? 


52. Hindi, nguni't bawa't isa sa kanila ay 
nagmimithing siya ay dapat bigyan ng bukas 
na mga pahina (galing kay Allah). 


53. Hindi, talaga. Sila ay hindi takot sa 
Kabilangbuhay. 


54. Hindi, talaga. O! ito ay isang 
Pagpapaalaala, 


55. Kaya sinumang may ibig ay 
makapapansin nito. 


56. At sila ay hindi papansin maliban kung 
inibig ni Allah. Siya ay ang bukal ng takot. Siya 
ay ang bukal ng Awa. 


SURA LXXV 
ANG PAGKABUHAY 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Hindi, Ako ay sumusumpa sa Araw ng 
Pagkabuhay, 


2. Hindi, Ako ay sumusumpa sa nang- 
uusig na kaluluwa (na ang Kasulatang ito ay 
totoo). 


3. Nag-isip ba ang taong Kami ay hindi 
magbubuo ng kanyang mga buto? 


4. Oo, Kami ay Kayang makapagsauli 
talaga ng mga dulo ng kanyang mga daliri! 


5. Hindi, ang tao ay nagmimithing gumawa 
ng masama sa harapan niya. 


6. Siya ay nagtatanong: Kailan itong Araw 
ng Pagkabuhay? 


7. Nguni't nang ang paningin ay nilito, 


8. At ang buwan ay pinaglaho, 


9. At ang araw at buwan ay pinagsama, 


10. Sa araw na iyan, ang tao ay 
magsasabi: Saan tatakas? 


11. Sa kamalasan! Walang kublihan! 


12. Sa iyong Panginoon ay ang puntahan 
sa araw na iyan. 


13. Sa araw na iyan ang tao ay sasabihan 
ng (lahat na) kanyang ipinadala sa harapan at 
iniwan sa likuran. 


14. O! nguni't ang tao ay isang tagasabing 
saksi laban sa kanyang sarili, 


15. Kahi't siya ay maglahad ng kanyang 
mga paumanhin. 


16. Huwag pakilusin ang iyong dila 
kasama dito upang magpadali nito. 


17. O! sa Amin (nakasalalay) ang 
paglalagay samasama nito at ang pagbasa 
nito. 


18. At kapag Aming binasa ito, sumunod 
ka sa pagbasa: 


19. Pagkatapos O! sa Amin (nakasalalay) 
ang pagpapaliwanag nito. 


20. Hindi, nguni't inyong mahal ang mabilis 
na dumaraang Ngayon, 


441 


21. At pinabayaan ang Kabilangbuhay. 


22. Sa araw na iyan, ang mga mukha ay 
magiging maliwanag, 


23. Tumitingin patungo sa kanilang 
Panginoon: 


24. At sa araw na iyan, ang ibang mga 
mukha ay magiging walang pag-asa, 


25. lyong malalamang may ilang malaking 
sakunang malapit bumagsak sa kanila. 


26. Hindi, nguni't nang ang buhay ay 
dumating paakyat sa lalamunan, 


27. At may isang sigaw: Nasaan ang 
matalino (na makapagliligtas sa kanya 
ngayon)? 


28. At kanyang alam na ito ay ang 
paghihiwalay, 


29. At ang paghihirap ay ibinunton sa 
paghihirap: 


30. Sa iyong Panginoon sa araw na iyan 
ay magiging ang pagtataboy. 


31. Sapagka't siya ay hindi nagtiwala, o 
dumalangin! — 


442 


32. Nguni't sa kabaligtaran, siya ay 
nagtatwa sa Katotohanan at pumihit palayo! 


33. Pagkatapos siya ay nagpunta sa 
kanyang kaanak na may buong kayabangan! 


34. Higit na malapit sa iyo at higit na 
malapit, 


35. Inuulit higit na malapit sa iyo at higit na 
malapit (ay ang pagkaaba). 


36. Nag-isip ba ang taong siya ay iiwanang 
walang layunin? 


37. Hindi ba siya isang patak ng likidong 
bumulwak sa pangmasid? 


38. Pagkatapos siya ay naging isang 
namumuong bunton, pagkatapos (si Allah ay) 
naghugis at humubog, 


39. At gumawa sa kanyang isang 
magkatambal, ang lalaki at babae. 


40. Hindi ba Siya (na gumawa sa gayon) 
ay Kayang magdala ng patay sa pagkabuhay? 


SURA LXXVI 
"PANAHON" O "TAO" 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. May dumating ba sa tao (kailanman) na 
alinmang tangingpanahong siya ay isang 
bagay na hindi naalaala? 


2. O! Kami ay lumikha sa tao galing sa 
isang patak ng pinakapal na likido upang 
subukan siya; sa gayon Kami ay gumawa sa 
kanyang nakaririnig, nakaaalam. 


3. O! Kami ay nagpakita sa kanya ng 
landas, siya man ay may pagtanaw ng loob o 
hindi naniniwala. 


4. O! Kami ay naghanda para sa mga hindi 
naniniwala ng mga tanikala sa kamay at mga 
panlagay sa leeg at isang nagngangalit na 
apoy. 


5. O! ang matuwid ay iinom sa isang 
tasang doon ang halo ay sa tubig ng Kapur, 


6. Isang batis na doon ang mga 
tagapaglingkod ni Allah ay umiinom, 
gumagawa nitong bumulwak na sagana sa 
pangmasid, 


7. (Sapagka't) sila ay gumagawa ng 
pangako, at takot sa isang araw na doon, ang 
masama ay malawak na lumalaganap, 


8. At nagpakain ng pagkain sa 
nangangailangang hamak, ang ulila at ang 
bilanggo, para sa pagmamahal sa Kanya, 


9. (Nagsasabi): Kami ay nagpakain sa 
inyo, para sa kadahilanan ni Allah lamang. 
Kami ay nagmithi para sa walang gantimpala o 
pasasalamat galing sa inyo. 


10. O! kami ay takot sa isang araw ng 
nakababagabag na ngitngit galing sa aming 
Panginoon. 


11. Sa gayon si Allah ay maglalayo sa 
kanila sa masama sa araw na iyan, at gagawa 
sa kanilang makatagpo ng ningning at 
kasayahan: 


12. At magbibigay ng gantimpala sa kanila 
para sa lahat na kanilang binata, isang Hardin 
at kasuotang sutla, 


13. Nakahilig sa loob noon sa mga upuang 
pahingahan, sila ay makatatagpo doon ng 
walang (labis na init ng) isang araw o 
mahapding lamig. 


14. Ang lilim doon ay malapit sa kanila at 
ang kumpol na mga bunga doon ay 
nakayukong pababa. 


15. Mga inumang pilak ay dadalhin sa 
palibot para sa kanila, at mga inumang (tulad) 
sa salamin, 


16. (Malinaw tulad sa) salamin nguni't 
(yari) sa pilak, na silang (kanilang sarili) ay 
sumukat sa sukat (ng kanilang mga gawa). 


17. Doon ay silang tinubigan sa isang 
tasang doon ang halo ay sa Sanhabil, 


443 


18. Ang tubig ng batis sa loob noon, 
tinawag na Salsabil. 


19. Doon maghihintay sa kanila ang hindi 
makataong mga kabataan, na kapag iyong 
makita, iyong kukunin bilang nakakalat na mga 
perlas. 


20. Kapag ikaw ay tumingin, iyong 
makikita doon ang kabanalan at mataas na 
kalagayan. 


21. Ang kanilang kasuotan ay magiging 
manipis na luntiang sutla at gintong burda. 
Mga palamuti sa kamay na pilak ay kanilang 
susuotin. Ang kanilang Panginoon ay 
magpapasiya sa kanilang pagkauhaw sa isang 
dalisay na inumin. 


22. (At sasabihin sa kanila): O! ito ay isang 
gantimpala para sa inyo. Ang inyong 
pagsisikap (sa lupa) ay nakatagpo ng 
pagtanggap. 


23. O! Kami, kahi't Kami, ay nagsiwalat sa 
iyo ng Kuran, isang pagsisiwalat, 


24. Kaya sumukong matiyaga sa utos ng 
iyong Panginoon, at huwag sumunod sa 
kanilang alinmang isang may kasalanan o 
hindi naniniwala. 


25. Alalahanin ang pangalan ng iyong 
Panginoon sa umaga at gabi. 


444 


26. At sambahin Siya sa (isang bahagi ng) 
gabi. At parangalan Siya sa haba ng buhay sa 
gabi. 


27. O! ang mga ito ay nagmahal sa mabilis 
na buhay, at naglagay sa likuran nila ng 
(alaala ng) isang mapaghinagpis na araw. 


28. Kami, kahi't Kami, ay lumikha sa 
kanila, at nagpatibay sa kanilang pagkayari. At 
kapag Aming inibig, Aming mapapalitan sila, 
nagdadala sa mga ibang tulad nila sa kanilang 
kinatatayuan. 


29. O! ito ay isang Pagpapaalaala, na 
sinumang may ibig ay makapamimili ng isang 
landas patungo sa kanyang Panginoon. 


30. Subali't inyong hindi magagawa, 
maliban kung inibig ni Allah. O! si Allah ay 
Tagaalam, Paham. 


31. Siya ay gumawa sa Kanyang ibig na 
pumasok sa Kanyang awa, at para sa mga 
gumagawa ng masama ay naghanda ng isang 
masakit na wakas. 


SURA LXXVII 
ANG MGA TAGAHATID 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng tagahatid na mga 
hangin, (ipinadala) isa matapos ang isa pa, 


2. Sa pamamagitan ng nagngingitngit na 
mga bagyo, 


3. Sa pamamagitan ng mga yaong 
gumawa sa pananim ng lupang mabuhay, 


4. Sa pamamagitan ng mga yaong 
nagpahangin ng isang pagpapahangin, 


5. Sa pamamagitan ng mga yaong 
nagdalang pababa ng Paalaala, 


6. Upang magpaumanhin o magbabala, 


7. Talagang iyang ipinangako sa inyo ay 
mahuhulog. 


8. Kaya nang ang mga bituin ay pinaglaho, 


9. At nang ang langit ay hinating hiwalay, 


10. At nang ang mga bundok ay hinipang 
palayo, 


11. At nang ang mga mensahero ay 
dinalang patungo sa kanilang takdang 
panahon - 


12. Para sa anong araw ang kanilang 
takdang panahon? 


13. Para sa araw ng Pagpapasiya. 


14. At anong maghahatid sa iyo kung ano 
ang Araw ng Pagpapasiya? - 


15. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


16. Hindi ba Namin winasak ang unang 
katao, 


17. Pagkatapos ay ginawang ang 
sumunod na katao ay sumunod pagkatapos? 


18. Sa gayon Kami ay nakipagbabagayang 
palagi sa may kasalanan. 


19. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


20. Hindi ba Kami lumikha sa inyo galing 
sa hamak na likido, 


21. Na Aming iniladlad pataas sa isang 
ligtas na pamalagian, 


22. Para sa isang alam na katapusan? 


445 


23. Sa gayon Kami ay nag-ayos. Gaano 
kahusay ang Aming pag-aayos! 


24. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


25. Hindi ba Kami gumawa sa lupang 
isang lalagyan, 


26. Kapwa para sa nabubuhay at sa patay, 


27. At naglagay sa loob noon ng mataas 
na mga bundok at nagbigay sa inyo ng 
matamis na tubig sa loob noon upang inumin? 


28. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


29. (Sasabihin sa kanila): Umalis patungo 
sa (wakas na iyang) inyo dating itinatatwa, 


30. Umalis patungo sa aninong iyang 
nahuhulog na tatlong tiklop, 


31. (Na sa gayon ay) hindi lunas o taguan 
laban sa ningas. 


32. O! ito ay naghahagis pataas ng mga 
kislap tulad sa mga kastilyo, 


33. (O) tulad sa ito ay maaaring maging 
mga kamelyong kulay dilaw na maliwanag. 


446 


34. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


35. Ito ay isang araw, na sa loob noon, sila 
ay hindi makapagsasalita, 


36. O sila ay mahihirapang maglagay sa 
pangmasid ng mga paumanhin. 


37. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


38. Ito ay ang Araw ng Pagpapasiya, Kami 
ay magdadala sa inyo at sa mga tao sa 
katandaang samasama. 


39. Kung sa ngayon kayo ay may 
alinmang galing, maging higit na magaling 
laban sa Akin! 


40. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


41. O! ang mga yaong tumupad ng 
kanilang tungkulin ay nasa gitna ng lilim at 
mga bukal, 


42. At mga bungang ganyang kanilang 
minithi. 


43. (Sa kanila ay sinabi): Kumain, uminom, 
at maligayang pagdating, O! kayong 
pinagpala, bilang kapalit para sa anong inyong 
ginawa. 


44. Sa gayon Kami ay nagbibigay ng 
gantimpala sa mabuti. 


45. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


46. Kumain at kumuha ng kaluwagan (sa 
lupa) ng isang kaunti. O! kayo ay may 
kasalanan. 


47. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


48. Nang sinabi sa kanila: Yumukong 
pababa, sila ay hindi yumukong pababa! 


49. Kapighatian sa mga mapagkaila sa 
araw na iyan! 


50. Sa anong pahayag, matapos ito, sila 
maniniwala? 


SURA LXXVIII 


ANG MGA PAMBUNGAD 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa ano sila nagtatanong isa sa isa pa? 


2. (Ito ay) sa nakahihindik na mga 
pambungad, 


3. Tungkol diyang sila ay nasa pagtatalo. 


4. Hindi, nguni't sila ay darating sa 
pagkaalam! 


5. Hindi, inulit nguni't sila ay darating sa 
pagkaalam! 


6. Hindi ba Namin ginawang ang lupa ay 
isang kapalaran, 


7. At ang mataas na mga bulubundukin ay 
mga tanggulan? 


8. At Aming nilikha kayong 
magkakatambal, 


9. At itinakda ang inyong pagtulog bilang 
pamamahinga, 


10. At itinakda ang gabi bilang isang 
orasan, 


11. At itinakda ang araw para sa 
pamumuhay. 


12. At Aming itinayo sa ibabaw ninyo ang 
pitong matibay (na mga langit), 


447 


13. At itinakda ang isang nakasisilaw na 
ilawan, 


14. At ipinadalang pababa galing sa 
maulang mga ulap ang masaganang tubig, 


15. Sa pamamagitan noon ay gumawa ng 
butil at tanim, 


16. At mga harding makapal ang dahon. 


17. O! ang Araw ng Pagpapasiya ay isang 
takdang panahon, 


18. Isang araw nang ang trumpeta ay 
hihipan, at kayo ay dumating sa mga 
karamihan, 


19. At ang langit ay binuksan at naging 
tulad sa mga pintuan, 


20. At ang mga bulubundukin ay itinakda 
sa paggalaw at naging tulad sa isang 
pangitain. 


21. O! ang Impiyerno ay nakaabang sa 
pagtambang, 


22. Isang tahanan para sa 
mapaghimagsik. 


23. Sila ay mamamalagi sa loob noon sa 
mga panahon. 


448 


24. Sa loob noon, sila ay hindi tumikim ng 
kalamigan o (alinmang) inumin, 


25. Maliban sa kumukulong tubig at isang 
nakababaldadong lamig: 


26. Gantimpalang katumbas (sa kanilang 
masamang mga gawa). 


27. Sapagka't O! sila ay hindi tumitingin 
para sa isang pagtanto, 


28. Kanilang tinawag ang Aming mga 
isiniwalat na maling may malakas na 
pagtatatwa. 


29. Bawa't bagay ay Aming itinala sa isang 
Aklat. 


30. Kaya tumikim (diyan sa inyong kinita). 
Walang dagdag Kaming ibinigay sa inyo 
maliban sa pahirap. 


31. O! para sa tumutupad ng tungkulin ay 
katuparan ng gawain - 


32. Mga Harding pinalibutan at mga 
taniman ng baging, 


33. At mga kadalagahan bilang mga 
kasama, 


34. At isang tasang puno. 


35. Doon sila ay hindi nakarinig kailanman 
ng walang saysay na pag-uusap, 
pagsisinungaling - 


36. Kabayaran galing sa iyong Panginoon 
- isang handog bilang kabayaran - 


37. Panginoon ng mga langit at ng lupa, at 
(lahat) na nasa pagitan nila, ang Mapagbigay, 
sa Kanya walang maaaring makipag-usap. 


38. Sa araw nang ang mga anghel at ang 
Diwa ay tatayong nakahanay, sila ay hindi 
magsasalita, maliban sa kanyang ang 
Mapagbigay ay nagpahintulot at nagsasalita 
ng matuwid. 


39. Iyan ay tunay na Araw. Kaya sinumang 
may ibig ay dapat humanap ng pagbabalik 
patungo sa kanyang Panginoon. 


40. O! Kami ay nagbabala sa inyo ng isang 
wakas na nasa kamay, isang araw na doon 
ang tao ay titingin diyan sa ipinadala ng 
kanyang sariling mga kamay sa una, at ang 
hindi naniniwala ay sisigaw: Maging ako ay 
alabok! 


SURA LXXIX 
ANG MGA YAONG HUMILA 
SA PANGMASID 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng mga yaong 
humihila sa pangmasid sa pagkawasak, 


2. Sa pamamagitan ng mga bulalakaw na 
nagmamadali, 


3. Sa pamamagitan ng mag-isang mga 
bituing lumulutang, 


4. Sa pamamagitan ng mga anghel na 
nagmamadali, 


5. At ang mga yaong namamahala ng 
pangyayari, 


6. Sa araw nang ang unang trumpeta ay 
umalingawngaw, 


7. At ang pangalawa ay sumunod dito, 


8. Sa araw na iyan ang mga puso ay 
tumibok na masakit, 


9. Habang ang mga mata ay malungkot. 


10. (Ngayon) sila ay nagsasabi: Kami bang 
talaga ay ibabalik sa aming unang kalagayan, 


11. Kahi't matapos na kami ay 
nagkapirapirasong mga buto? 


449 


12. Sila ay nagsabi: Sa gayon iyan ay 
magiging isang walang saysay na pangyayari. 


13. Talagang ito ay mangangailangan 
lamang ng isang tawag, 


14. At O! sila ay magigising. 


15. May dumating ba sa iyong kasaysayan 
ni Moses? 


16. Paanong ang kanyang Panginoon ay 
tumawag sa kanya sa banal na libis ng Tuwa, 


17. (Nagsasabi): Pumunta ka sa Parao - 
O! siya ay naghimagsik - 


18. At sabihin: lyo bang lilinisin ang iyong 
sarili? 


19. Sa gayon ako ay papatnubay sa iyo sa 
iyong Panginoon, at ikaw ay matatakot (sa 
Kanya). 


20. At siya ay nagpakita sa kanya ng 
napakalaking palatandaan. 


21. Nguni't siya ay nagtatwa at sumuway, 


22. Pagkatapos siya ay pumihit palayo sa 
pagmamadali, 


450 


23. Pagkatapos siya ay tumipon at 
nagpatawag, 


24. At nagpahayag: “Ako (ang Parao) ay 
inyong Panginoon, ang Pinakamataas.” 


25. Kaya si Allah ay kumuha sa kanya (at 
gumawa sa kanya) na isang halimbawa para 
sa pagkatapos (ng buhay) at para sa una. 


26. O! sa loob nito ay talagang isang aral 
para sa kanyang natatakot. 


27. Kayo ba ay higit na mahirap likhain, o 
ang langit na Kanyang itinayo? 


28. Kanyang itinaas ang taas doon at 
pinag-utusan ito, 


29. At Kanyang ginawa ang dilim na gabi 
doon, at Kanyang dinala sa pangmasid ang 
umaga doon. 


30. At pagkatapos niyan, Kanyang 
iniladlad ang lupa, 


31. At ginawa galing doon ang tubig doon 
at ang pastulan doon, 


32. At Kanyang ginawang matatag ang 
mga bulubundukin, 


33. Isang laang pangkinabukasan para sa 
inyo at para sa inyong bakahan. 


34. Nguni't nang ang malaking sakuna ay 
dumating, 


35. Ang araw nang ang tao ay tatawag 
upang isaisip ang kanyang (buong) 
pagsisikap, 


36. At ang Impiyerno ay tatayo sa 
pangmasid na nakikita sa kanyang nakakakita, 


37. Pagkatapos, para sa kanyang 
naghihimagsik, 


38. At pumili ng buhay sa daigdig, 


39. O! ang Impiyerno ay magiging kanyang 
tahanan. 


40. Nguni't para sa kanyang takot tumayo 
sa harapan ng kanyang Panginoon at pumigil 
sa kanyang kaluluwa sa kalaswaan, 


41. O! ang Hardin ay magiging kanyang 
tahanan. 


42. Sila ay nagtanong sa iyo tungkol sa 
Oras: Kailan ito nakatakdang darating? 


43. Bakit (sila nagtatanong)? Anong 
mayroon kang magsabi tungkol doon? 


44. Sa iyong Panginoon ay ang 
pagmamay-ari ng (kaalaman ng) katapusan 
doon. 


45. Ikaw ay isa lamang tagapagbabala sa 
kanyang takot dito. 


46. Sa araw nang kanilang mapagmasdan 
ito, ito ay magiging tulad sa sila ay namahinga 
lamang para sa isang gabi o umaga doon. 


SURA LXXX 


"SIYA AY SUMIMANGOT" 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Siya ay sumimangot at pumihit palayo, 


2. Sapagka't ang bulag na tao ay dumating 
patungo sa kanya. 


3. Anong makapagpapabatid sa iyong 
maaaring siya ay maging malaki (sa biyaya), 


4. O kumuha ng pansin, at sa gayon ang 
paalaala ay makatutulong sa kanya? 


5. Para sa kanyang nag-isip sa kanyang 
sariling walang pangangailangan, 


6. Sa kanya, ikaw ay nagbibigay ng 
paggalang. 


451 


7. At hindi ka masisisi kung siya ay 
maglinis o hindi sa kanyang sarili. 


8. Nguni't para sa kanyang dumating sa 
iyong may marubdob na kadahilanan, 


9. At may takot, 


10. Galing sa kanya, ikaw ay nalito. 


11. Hindi, nguni't talagang ito ay isang 
Pagpapaalaala, 


12. Kaya pabayaan ang sinumang 
magbibigay ng pansin dito, 


13. Sa pinarangalang mga dahon, 


14. Itinaas, dinalisay, 


15. (Itinakdang pababa) sa pamamagitan 
ng mga tagasulat, 


16. Marangal at matuwid. 


17. Ang tao ay (sariling) mapagwasak: 
gaano kawalang utang na loob! 


18. Galing sa anong bagay Siya lumikha 
sa kanya? 


452 


19. Galing sa isang patak ng binhi, Siya ay 
lumikha sa kanya at nagtugma sa kanya, 


20. Pagkatapos gumawa sa landas na 
madali para sa kanya, 


21. Pagkatapos gumawa sa kanyang 
mamatay, at naglibing sa kanya, 


22. Pagkatapos, nang Kanyang ibig, 
Kanyang dinala siyang muli sa pagkabuhay. 


23. Hindi, nguni't (ang tao ay) hindi 
gumawa ng anong Kanyang ipinag-utos sa 
kanya. 


24. Pabayaan ang taong magturing ng 
kanyang pagkain: 


25. Paanong Aming ibinuhos ang tubig sa 
mga ambon: 


26. Pagkatapos hinati ang lupa sa mga 
hati, 


27. At ginawang ang butil ay lumago sa 
loob noon, 


28. At mga ubas at luntiang dayami, 


29. At mga punongkahoy ng oliba at mga 
punong kahoy ng palma, 


30. At mga kulong na harding may 
makapal na dahon, 


31. At mga bunga at mga damo, 


32. Laang pangkinabukasan para sa inyo 
at sa inyong mga bakahan. 


33. Nguni't nang ang nakaririnding Tawag 
ay dumating, 


34. Sa araw nang ang isang tao ay tatakas 
sa kanyang kapatid na lalaki, 


35. At kanyang ina at kanyang ama, 


36. At kanyang asawang babae at 
kanyang mga anak, 


37. Bawa't isa sa kanila sa araw na iyan ay 
magkakaroon ng pagkabahalang sapat upang 
gumawa sa kanyang walang pansin (sa mga 
iba). 


38. Sa araw na iyan, ang mga mukha ay 
magiging kasingliwanag ng bukangliwayway, 


39. Humahalakhak, nagsasaya sa 
mabuting balita: 


40. At ang ibang mga mukha, sa araw na 
iyan, may alikabok sa kanila, 


41. May talukbong sa kadiliman. 


42. Ang mga yaon ay ang mga hindi 
naniniwala, ang masama. 


SURA LXXXI 


ANG PAGBABAGSAK 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Nang ang araw ay ibinagsak, 


2. At nang ang mga bituin ay bumagsak, 


3. At nang ang mga bulubundukin 


ay iginalaw, 


4. At nang ang mga kamelyong malaking 
may bata ay pinabayaan, 


5. At nang ang mailap na mga hayop ay 
ikinawang samasama, 


6. At nang ang mga dagat ay tumaas, 


7. At nang ang mga kaluluwa ay pinag- 
isang muli, 


453 


8. At nang ang batang babaeng buhay na 
inilibing ay tinanong: 


9. Tungkol sa anong kasalanan siya (ang 
babae) ay pinaslang, 


10. At nang ang mga pahina ay iniladlad 
na bukas, 


11. At nang ang langit ay pinunit palayo, 


12. At nang ang Impiyerno ay inilawan, 


13. At nang ang hardin ay dinala sa 
malapit, 


14. (Sa gayon) bawa't kaluluwa ay 
makaaalam kung ano ang inihanda nito. 


15. O, nguni't Aking tinawag upang 
sumaksi ang mga planeta, 


16. Ang mga bituing tumaas at bumaba, 


17. At ang katapusan ng gabi, 


18. At ang hinga ng umaga, 


19. Na ito sa katunayan ay ang salita ng 
isang pinarangalang mensahero, 


454 


20. Makapangyarihan, itinaguyod sa 
harapan ng Panginoon ng Trono, 


21. (Isang) susundin, at 
mapagkakatiwalaan: 


22. At ang inyong kasama ay hindi baliw. 


23. Talagang kanyang napagmasdan siya 
sa maliwanag na guhittagpuan. 


24. At siya ay hindi sabik sa Hindi Nakikita, 


25. O ito ay ang pagsasabi ng isang 
demonyong nararapat batuhin. 


26. Kayo ba sa gayon ay lumalayo? 


27. Ito ay walang iba kundi isang paalaala 
sa nilikha, 


28. Sa sinuman sa inyong ibig lumakad ng 
tuwid, 


29. At inyong hindi maiibig, maliban kung 
(ito ay maging) ibig ni Allah, ang Panginoon ng 
Paglikha. 


SURA LXXXII 
ANG PAGHAHATI 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Nang ang langit ay hinating hiwalay, 


2. Nang ang mga planeta ay ikinalat, 


3. Nang ang mga dagat ay ibinuhos sa 
pangmasid, 


4. At ang mga libingan ay binaligtad, 


5. Ang isang kaluluwa ay makaaalam kung 
ano ang ipinadala nito sa harapan at ano ang 
iniwan sa likuran. 


6. O ikaw na tao! Anong gumawa sa iyong 
walang ingat tungkol sa iyong Panginoon, ang 
Mabiyaya, 


7. Na lumikha sa iyo, pagkatapos humugis 
sa iyo, pagkatapos nagtugma sa iyo? 


8. Sa anumang anyong Kanyang ibig, Siya 
ay naghulma sa iyo. 


9. Hindi, nguni't kayo ay nagtatwa sa 
Paghuhukom. 


10. O! mayroon sa ibabaw ninyong mga 
tagapangalaga, 


11. Mapagbigay at nagtatala, 


12. Na alam ang anong inyong ginagawa. 


13. O! ang matuwid talaga ay magiging 
nasa kasiyahan. 


14. At O! ang masama talaga ay magiging 
nasa Impiyerno, 


15. Sila ay masusunog sa loob noon sa 
Araw ng Paghuhukom, 


16. At hindi mawawala doon. 


17. A, anong magpapahatid sa iyo kung 
ano ang Araw ng Paghuhukom? 


18. Inuulit, anong magpapahatid sa iyo 
kung ano ang Araw ng Paghuhukom? 


19. Isang araw na doon walang 
kaluluwang may kapangyarihang anuman para 
sa isa pang kaluluwa. Ang utos sa araw na 
iyan ay kay Allah. 


SURA LXXXIII 
PANDARAYA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


455 


1. Kapighatian sa mga mandaraya: 


2. Ang mga yaong nang sila ay kumukuha 
ng sukat galing sa sangkatauhan ay humihingi 
nitong buo, 


3. Nguni't kung sila ay sumusukat sa 
kanila o tumitimbang para sa kanila, kanilang 
ginagawa sila sa pagkatalo. 


4. Sila ba ay hindi nagsasaalang-alang na 
sila ay itatayong muli, 


5. Patungo sa isang nakahihindik na Araw, 


6. Ang Araw nang ang mga tao ay tatayo 
sa harapan ng Panginoon ng mga Daigdig? 


7. Hindi, nguni't ang tala ng masama ay 
nasa Sidyin — 


8. A! anong magpapahatid sa iyo kung ano 
ang Sidyin? 


9. (Doon ay) isang nakasulat na tala. 


10. Kapighatian sa mga mapagtatwa sa 
araw na iyan! 


11. Ang mga yaong nagtatatwa sa Araw 
ng Paghuhukom, 


456 


12. Na walang makapagtatatwa maliban 
sa bawa't may kasalanang suwail, 


13. Na nagsasabi, nang ikaw ay bumasa 
sa kanya ng Aming mga isiniwalat: (Pawang) 
mga pabula ng mga tao ng katandaan. 


14. Hindi, nguni't iyang kanilang kinita ay 
kalawang sa kanilang mga puso. 


15. Hindi, nguni't talagang sa araw na iyan, 
sila ay tatakpan galing sa (awa ng) kanilang 
Panginoon. 


16. Pagkatapos O! sila talaga ay 
masusunog sa Impiyerno, 


17. At sasabihin (sa kanila): Ito ay iyang 
inyo dating itinatatwa. 


18. Hindi, nguni't ang tala ng matuwid ay 
nasa lliyin! - 


19. A, anong magpapahatid sa iyo kung 
ano ang Iliyin? 


20. (Doon ay) isang nakasulat na tala, 


21. Pinatunayan ng mga yaong dinalang 
malapit (sa kanilang Panginoon). 


22. O! ang matuwid ay nasa kasiyahan, 


23. Nasa mga upuang pahingahan, 
nakatitig, 


24. lyong malalaman sa kanilang mga 
mukha ang ningning ng kasiyahan. 


25. Sila ay bibigyan, upang inumin, ng 
isang dalisay na alak, may takip, 


26. Na ang takip ay muska - Para dito 
pabayaang magsikap ang mga yaong 
nagsisikap para sa kabanalan - 


27. At hinaluan ng tubig ng Tasnim - 


28. Isang bukal na doon, ang mga yaong 
dinalang malapit kay Allah ay umiinom. 


29. O! ang may kasalanan ay dating 
humahalakhak sa mga yaong naniniwala, 


30. At kumindat ang isa sa isa pa tuwing 
sila ay napadaan sa kanila, 


31. At nang sila ay bumalik sa kanilang 
sariling katao, sila ay bumabalik na 
nangungutya, 


32. At nang kanilang makita sila, sila ay 
nagsabi: O! ang mga taong ito ay talagang 
napunta sa pagkaligaw. 


33. Subali't sila ay hindi ipinadala bilang 
mga tagapangalaga sa ibabaw nila. 


34. Sa araw na ito ay ang mga yaong 
naniniwala ang may paghalakhak ng mga hindi 
naniniwala, 


35. Nasa mataas na upuang pahingahan, 
nakatitig. 


36. Hindi ba ang mga hindi naniniwala ay 
binayaran para sa anong kanilang dating 
ginagawa? 


SURA LXXXIV 


ANG PAGHIHIWALAY 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Nang ang langit ay hinating hiwalay, 


2. At mapaglingkod sa kanyang Panginoon 
sa pangamba, 


3. At nang ang lupa ay iniladlad palabas, 


4. At nagtapon palabas ng lahat na nasa 
kanya, at walang laman, 


5. At mapaglingkod sa kanyang Panginoon 
sa pangamba! 


457 


6. O ikaw na tao! Ikaw ay dapat 
magsumikap patungo sa iyong Panginoon ng 
isang mahirap na pagsusumikap, - nguni't 
matatagpuan mo Siya. 


7. Pagkatapos sinumang binigyan ng 
kanyang bilang sa kanyang kanang kamay, 


8. Siya sa katunayan ay tatanggap ng 
isang madaling pagtanto, 


9, At babalik sa kanyang kataong 
nagsasaya. 


10. Nguni't sinumang binigyan ng kanyang 
bilang sa likuran sa kanyang likod, 


11. Siya talaga ay maghahanap ng 
pagkawasak, 


12. At itatapon sa nakapapasong apoy. 


13. Siya talaga ay nabuhay na maligayang 
kasama ang kanyang katao, 


14. Kanya talagang isinaisip na siya 
kailanman ay hindi babalik (kay Allah). 


15. Hindi, nguni't O! ang kanyang 
Panginoon ay palaging nakamasid sa kanya! 


16. O, ako talaga ay tumatawag upang 
sumaksi sa liwanag ng pagbaba ng araw, 


458 


17. At sa gabi at lahat ng natatakpan nito, 


18. At sa buwan nang siya ay nasa 
kabuuan, 


19. Na kayo ay maglalakbay galing sa 
kapatagan patungo sa kapatagan. 


20. Anong nakasasakit sa kanila, sa 
gayon, na sila ay hindi naniniwala? 


21. At, nang ang Kuran ay binigkas sa 
kanila, sila ay hindi bumagsak na nakadapang 
tungo, 


22. Hindi, sa kabaligtaran ang mga yaong 
hindi naniniwala ay nagtatatwa (nito). 


23. At si Allah ay pinakanakaaalam ng 
anong kanilang itinatago (sa kanilang mga 
dibdib). 


24. Kaya bigyan sila ng mga pambungad 
ng isang masakit na wakas, 


25. Maliban sa mga yaong naniniwala, at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, sapagka't 
ang kanila ay gantimpalang walang pagkabigo. 


SURA LXXXV 
ANG MGA MALALAKING 
TAHANAN NG MGA BITUIN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng mga langit, 
humahawak sa mga malalaking tahanan ng 
mga bituin, 


2. At sa pamamagitan ng Ipinangakong 
Araw, 


3. At sa pamamagitan ng saksi at niyang 
doon siya ay nagbata ng pagsaksi: 


4. (Sariling) pagkawasak ay sa mga may- 
ari ng mahabang hukay (ng apoy), 


5. Ng apoy na nilagyan ng maraming 
panggatong, 


6. Nang sila ay umupo dito, 


7. At ang kanilang mga sarili ay mga saksi 
ng anong kanilang ginawa sa mga naniniwala. 


8. Sila ay walang laban sa kanila maliban 
sa sila ay naniwala kay Allah, ang 
Makapangyarihan, ang May-ari ng Papuri, 


9. Siyang sa Kanya ay ang pagmamay-ari 
ng Nasasakupan ng mga langit at ng lupa, at 
si Allah sa lahat ng mga bagay ay Saksi. 


10. O! silang mapang-usig sa 
naniniwalang mga kalalakihan at naniniwalang 


mga kababaihan at hindi nagsisisi, ang kanila 
talaga ay magiging ang wakas ng Impiyerno, 
at kanila ang wakas ng pagkasunog. 


11. O! ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, ang kanila 
ay magiging mga Harding sa ilalim ay mga ilog 
na dumadaloy. Iyan ay ang Dakilang 
Tagumpay. 


12. O! ang parusa ng iyong Panginoon ay 
mahigpit. 


13. O! Siya ay itong lumikha, pagkatapos 
ay lumikhang muli, 


14. At Siya ay ang Mapagpatawad, ang 
Mapagmahal, 


15. Panginoon ng Trono ng Karangalan, 


16. Tagagawa ng anong Kanyang ibig. 


17. May dumating ba sa iyong kasaysayan 
ng mga hukbo, 


18. Ng Parao at (ng lipi ng) Tamud? 


19. Hindi, nguni't ang mga yaong hindi 
naniniwala ay nabuhay sa pagtatatwa. 


20. At si Allah, sa kalahatang hindi 
nakikita, ay pumalibot sa kanila galing sa 
likuran! 


459 


21. Hindi, nguni't ito ay isang marangal na 
Kuran. 


22. Sa isang binantayang pantay na 
kalatagan. 


SURA LXXXVI 
ANG PANG-UMAGANG BITUIN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng langit at ng Pang- 
umagang Bituin; — 


2. At anong magpapaliwanag sa iyo kung 
ano ang Pang-umagang Bituin? 


3. (Ito) ay ang bituing may tumatagos na 
liwanag! — 


4. Walang isang kaluluwang may 
tagapangalaga sa ibabaw nito. 


5. Kaya pabayaan ang taong magturing 
kung ano ang kanyang pinaglikhaan. 


6. Siya ay nilikha galing sa isang 
bumubulwak na likido, 


460 


7. Na lumabas galing sa pagitan ng likod 
at mga tadyang. 


8. O! Siya talaga ay Kayang magbalik sa 
kanya (sa pagkabuhay), 


9. Sa araw nang ang nakakubling mga 
iniisip ay hahanaping palabas. 


10. Pagkatapos siya ay magkakaroon ng 
walang kapangyarihan o alinmang katulong. 


11. Sa pamamagitan ng langit na nagbigay 


ng bumabalik na ulan, 


12. At ng lupang nahati (kasama ang 
pagtubo ng mga punongkahoy at mga 
halaman), - 


13. O! (ang Kurang) ito ay isang 
pangwakas na salita: 


14. Ito ay hindi tudyuhan. 


15. O! sila ay nagbabalak ng isang balak 
(laban sa iyo, O Muhamad). 


16. At Ako ay nagbabalak ng isang balak 
(laban sa kanila). 


17. Kaya magbigay ng isang palugit sa 
mga hindi naniniwala. Makipagbagayan ka sa 
kanilang magalang sa isang sumandali. 


SURA LXXXVII 
ANG PINAKAMATAAS 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Purihin ang pangalan ng iyong 
Panginoon, ang Pinakamataas, 


2. Na lumilikha, pagkatapos ay 
gumagawang lubos; 


3. Na sumusukat, pagkatapos ay 
pumapatnubay; 


4. Na nagdadala sa pangmasid ng 
pastulan, 


5. Pagkatapos nagpipihit nito sa kulay 
kalawang na tuod. 


6. Aming gagawin kang bumasa (O 
Muhamad) upang ikaw ay hindi makalimot, 


7. Maliban diyan sa inibig ni Allah. O! 
Kanyang alam ang isiniwalat at iyang 
nakatago pa; 


8. At Aming padadaliin ang iyong landas 
patungo sa kalagayan ng kadalian. 


9. Sa gayon paalalahanan (ang mga tao), 
sapagka't may gamit ay ang paalaala. 


10. Siyang takot ay papansin, 


11. Nguni't ang pinakamalas ay hahamak 
dito, 


12. Siyang itatapon sa malaking apoy. 


13. Sa loob noon, siya ay hindi 
mamamatay o mabubuhay. 


14. Siya ay matagumpay na lumalaki, 


15. At nakaaalaala ng pangalan ng 
kanyang Panginoon, kaya dumalangin, 


16. Nguni't kayo ay pumili ng buhay sa 
daigdig, 


17. Bagama't ang Kabilangbuhay ay higit 
na mabuti at higit na tumatagal. 


18. O! ito ay nasa dating mga talaan, 


19. Ang mga Aklat ni Abraham at ni 
Moses. 


SURA LXXXVIII 


ANG NAKAPANGYAYARI 


461 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. May dumating ba sa iyong mga 
pambungad ng Nakapangyayari? 


2. Sa araw na iyan, (maraming) mga 
mukhang magiging malungkot, 


3. Nagpapakahirap, pagod, 


4. Sunog sa sumusunog na apoy; 


5. Umiinom galing sa isang kumukulong 
bukal, 


6. Walang pagkain para sa kanila maliban 
sa mapait na bungang matinik, 


7. Na hindi nakapagpapalusog o 
nakapagpapaalis ng gutom. 


8. Sa araw na iyan, ang ibang mga mukha 
ay magiging mahinahon, 


9. Masaya para sa kanilang nakaraang 
pagsisikap, 


10. Sa isang mataas na hardin. 


462 


11. Doon sila ay makaririnig ng walang 
hindi ginagawang pananalita, 


12. Sa loob noon ay isang bumubulwak na 


bukal, 


13. Sa loob noon ay mga upuang 
pahingahang itinaas, 


14. At mga inumang itinakda sa kamay, 


15. At mga kutsong inihanay, 


16. At mga sutlang damit pansahig na 
nakalatag. 


17. Hindi ba sila gagalang sa mga 
kamelyo, paanong sila ay nilikha? 


18. At ang langit, paanong ito ay iniakyat 
na mataas? 


19. At ang mga bulubundukin, paanong 
ang mga ito ay itinakdang matatag? 


20. At ang lupa, paanong ito ay inilatag? 


21. Paalalahanan sila, sapagka't ikaw ay 
isa lamang tagapagpaalaala, 


22. Ikaw ay hindi isang tagabantay ng 
kanilang mga gawa. 


23. Nguni't sinumang salungat at hindi 
naniniwala, 


24. Si Allah ay magpaparusa sa kanyang 
may pinakanakahihindik na parusa. 


25. O! sa Amin ay ang kanilang 
pagbabalik, 


26. At sa Amin ang pagtanto sa kanila. 


SURA LXXXIX 


ANG BUKANGLIWAYWAY 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa Bukangliwayway, 


2. At sampung gabi, 


3. At ang Gansal at ang Tukol, 


4. At sa gabi nang ito ay umalis, 


5. Mayroon ba talagang isang panunumpa 
para sa mga yaong nakauunawa? 


6. Hindi mo ba isinaalang-alang kung 
paano ang iyong Panginoon ay 
nakipagbagayan sa (liping) Aad, 


7. May maraming haliging Iram, 


8. Ang katulad noon ay hindi nilikha sa 
mga lupain? 


9. At sa (lipi ng) Tamud, na naghati sa 
mga bato sa libis, 


10. At sa Parao, matatag sa 
kapangyarihan, 


11. Na (lahat ay) mapaghimagsik (kay 
Allah) sa mga lupaing ito, 


12. At nagparami ng hindi pagkakapantay 
sa loob noon. 


13. Sa gayon ang iyong Panginoon ay 
nagbuhos sa kanila ng isang bahagi ng 
kanyang parusa. 


14. O! ang lyong Panginoon ay palaging 
nagbabantay. 


15. Para sa tao tuwing ang kanyang 
Panginoon ay susubok sa kanya sa 
pamamagitan ng pagpaparangal sa kanya, at 
mapagpabuya sa kanya, siya ay nagsasabi: 


Ang aking Panginoon ay nagparangal sa akin. 


463 


16. Nguni't tuwing Siya ay susubok sa 
kanya sa pamamagitan ng pagtutuwid ng 
kanyang kakayahan sa buhay, siya ay 
nagsasabi: Ang aking Panginoon ay 
humahamak sa akin. 


17. Hindi, nguni't kayo (para sa inyong 
bahagi) ay hindi nagpaparangal sa ulila, 


18. At hindi humihimok sa pagpapakain sa 
mahirap, 


19. At kayo ay lumalamon ng mga 
pamanang may lumalamong kasakiman, 


20. At nagmamahal sa kayamanang may 
mayamang pagmamahal. 


21. Hindi, kapag ang lupa ay giniling sa 
pinakamaliit na mga bagay, 


22. At ang iyong Panginoon ay dumating, 
kasama ang Kanyang mga anghel, 
katungkulan sa katungkulan, 


23. At ang Impiyerno, sa araw na iyan, ay 
dinalang malapit, - sa araw na iyan ang tao ay 
makaaalaala, nguni't paano ang alaala (sa 
gayon ay makatutulong sa kanya)? 


24. Siya ay magsasabi: A, maaaring ako 
ay magpapadala bago sa akin (ng ilang laang 
pangkinabukasan) para sa aking buhay! 


464 


25. Walang nagpaparusang tulad sa Siya 
ay nagpaparusa sa araw na iyan! 


26. Walang nagtataling tulad sa Siya sa 
gayon ay magtatali. 


27. Nguni't A! (ikaw na) kaluluwa, sa 
buong pahinga at kasiyahan! 


28. Bumalik sa iyong Panginoon, may 
kasiyahan sa Kanyang mabuting kasiyahan! 


29. Pumasok kasama ang Aking mga 
tagapaglingkod! 


30. At pumasok sa Aking Hardin! 


SURA XC 


ANG LUNGSOD 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Hindi, Ako ay tumatawag upang 
tunghayan ang lungsod na ito. 


2. At ikaw ay gagawing malaya sa 
tungkulin sa lungsod na ito - 


3. At ang tagakuha at siyang kanyang 
kinuha, 


4. Kami talaga ay lumikha sa tao sa 
pagharap sa mga paghihirap. 


5. Siya ba ay nag-isip na walang may 
kapangyarihan sa ibabaw niya? 


6. At siya ay makapagsasabi: Ako ay 
nagwasak ng malawak na kayamanan! 


7. Siya ba ay nag-iisip na walang 
nakamasid sa kanya? 


8. Hindi ba Kami nagtakda sa kanya ng 
dalawang mata, 


9. At isang dila at dalawang labi, 


10. At nagpakita sa kanya ng dalawang 
matarik na landas? 


11. Nguni't siya ay hindi sumubok sa Pag- 
akyat - 


12. A, anong magpapahatid sa iyo kung 
ano ang Pag-akyat? - 


13. (Ito ay) magpalaya ng isang alipin, 


14. At magpakain sa araw ng pagkagutom, 


15. Sa isang ulilang malapit na kaanak, 


16. O ilang mahirap na hamak sa 
karukhaan. 


17. At maging sa mga yaong naniniwala at 
humihimok isa sa isa pa sa pagtitiyaga at 
humihimok isa sa isa pa sa pagkahabag. 


18. Ang kanilang lugar ay magiging sa 
kanang kamay. 


19. Nguni't ang mga yaong hindi 
naniniwala sa Aming mga pagsisiwalat, ang 
kanilang lugar ay magiging sa kaliwang 
kamay. 


20. Apoy ang magiging isang talukbong sa 
ibabaw nila. 


SURA XCI 


ANG ARAW 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng araw at ng liwanag 
nito, 


2. At ang buwan nang ito ay sumunod dito, 


3. At ang araw nang ito ay nagpakita nito 
sa pangmasid, 


465 


4. At ang gabi nang ito ay tumalukbong sa 
ibabaw nito, 


5. At ang langit at Siyang nagtayo nito, 


6. At ang lupa at Siyang nagladlad nito, 


7. At isang kaluluwa at Siyang tumumpak 
dito, 


8. At nagbigay ng sigla dito (na may budhi) 
kung ano ang mali para dito at (ano) ang 
wasto para dito. 


9. Siya talaga ay matagumpay na gumawa 
ditong tumubo, 


10. At siya talaga ay isang bigong pumigil 
dito. 


11. (Ang lipi ng) Tamud ay nagtatwa (sa 
katotohanan) sa kanilang mapaghimagsik na 
pagpapahalaga. 


12. Nang ang pinakamababa sa kanila ay 
bumasag sa pangmasid, 


13. At ang mensahero ni Allah ay nagsabi: 
Ito ay ang babaeng kamelyo ni Allah, kaya 
pabayaan itong uminom! 


14. Nguni't sila ay nagtatwa sa kanya, at 
sila ay lumumpo dito, kaya si Allah ay 
nagwakas sa kanila para sa kanilang 


466 


kasalanan at nagpatag (ng kanilang mga 
pinamamalagian). 


15. At Siya ay walang takot sa kalalabasan 
nito. 


SURA XCII 


ANG GABI 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng gabing tumataklob, 


2. At ang araw na maliwanag, 


3. At Siyang lumikha ng lalaki at babae, 


4. O! ang inyong pagsisikap ay 
pinaghiwalay (patungo sa ibaibang mga dulo). 


5. Para sa kanyang nagbibigay at 
tumutupad sa tungkulin (kay Allah), 


6. At naniniwala sa kabutihan, — 


7. Talagang Aming padadaliin ang 
kanyang landas patungo sa kalagayan ng 
kadalian. 


8. Nguni't para sa kanyang nag-iimbak at 
nag-iisip sa kanyang sariling malaya, 


9. At hindi naniniwala sa kabutihan, - 


10. Talagang Aming padadaliin ang 
kanyang landas patungo sa pagsalungat. 


11. Ang kanyang kayamanan ay hindi 
magliligtas sa kanya kapag siya ay namatay. 


12. O! Amin ay itong (magbigay ng) 
batayan, 


13. At O! sa Amin ay ang pagmamay-ari 
ng sumunod na bahagi at ng sinusundan. 


14. Sa gayon Ako ay nagbabala sa inyo ng 
nagniningas na Apoy, 


15. Na ang pinakahamak lamang ang 
dapat magtiis, 


16. Siyang nagtatwa at pumihit palayo. 


17. Ang malayong inalis dito ay magiging 
ang matuwid, 


18. Na nagbibigay ng kanyang kayamanan 
upang siya ay lumaki (sa kabutihan), 


19. At walang kasama niyang alinmang 
tulong, bilang gantimpala, 


20. Maliban sa paghahanap ng kasiyahan 
ng kanyang Panginoon, ang Pinakamataas, 


21. Siya talaga ay magiging nasisiyahan. 


SURA XCIII 
ANG UMAGANG MGA ORAS 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng umagang mga 
oras, 


2. At sa pamamagitan ng gabi nang ito ay 
pinakawalang galaw, - 


3. Ang iyong Panginoon ay hindi 
nagpabaya sa iyo o Siya ay galit sa iyo. 


4. At talagang ang sumunod na bahagi ay 
magiging higit na mabuti para sa iyo kaysa 
sinusundan, 


5. At sa malapit ang iyong Panginoon ay 
magbibigay sa iyo upang ikaw ay masiyahan. 


467 


6. Hindi ka ba Niya natagpuang isang ulila 
at binigyan (ka) ng pagsisilungan? 


7. Hindi ka ba Niya natagpuang 
naglalagalag at pinatnubayan (ka)? 


8. Hindi ka ba Niya natagpuang mahirap at 
pinayaman (ka)? 


9. Sa gayon ang ulila ay huwag apihin, 


10. Sa gayon ang pulubi ay huwag itaboy 
palayo, 


11. Sa gayon ang biyaya ng iyong 
Panginoon ay maging iyong pananalita at 
gawa. 


SURA XCIV 


PAGKAALIW SA KAPIGHATIAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Hindi ba Namin ginawang lumaki para 
sa iyo ang iyong dibdib, 


2. At pinaginhawa ka sa dinadala, 


3. Na nagpabigat pababa sa iyong likuran, 


468 


4. At pinataas ang iyong katanyagan? 


5. Nguni't O! kasama ng paghihirap ay 
pumunta ang kadalian, 


6. O! kasama ng paghihirap ay ang 
kadalian: 


7. Kaya kapag ikaw ay guminhawa, 
gumawa pa rin, 


8. At magsikap na pasiyahin ang iyong 
Panginoon. 


SURA XCV 


ANG (PUNONGKAHOY NA) PIG 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa (punongkahoy na) pig at sa oliba, 


2. Sa Bundok ng Sinai, 


3. At sa lupaing itong ginawang ligtas: 


4. Talagang Aming nilikha ang taong 
pinakamagaling ang kalagayan, 


5. Pagkatapos Aming pinababa siya sa 
pinakamababa sa kababaan, 


6. Maliban sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, at kanila 
ay isang gantimpalang walang pagkabigo. 


7. Kaya sino simula ngayon ang 
magbibigay ng kasinungalingan sa iyo tungkol 
sa paghuhukom? 


8. Hindi ba si Allah ang Pinakapangwakas 
sa lahat ng mga hukom? 


SURA XCVI 


ANG NAMUMUONG BUNTON 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Basahin: Sa pangalan ng iyong 
Panginoong lumikha, 


2. Lumikha ng tao galing sa isang 
namumuong bunton. 


3. Basahin: At ang iyong Panginoon ay 
ang Pinakamapagbiyaya, 


4. Na nagturo sa pamamagitan ng pluma, 


5. Nagturo sa tao niyang kanyang hindi 
alam. 


6. Hindi, nguni't talagang ang tao ay 
mapaghimagsik, 


7. Na kanyang inisip ang kanyang sariling 
malaya! 


8. O! sa iyong Panginoon ay ang 
pagbabalik. 


9. lyo bang nakita siyang nang-akit sa 
pagpihit sa tabi, - 


10. Isang sumasamba kapag siya ay 
dumadalangin? 


11. Iyo bang nakita kung siya ay umasa sa 
batayan (ni Allah), 


12. O humimok sa kabanalan? 


13. Iyo bang nakita kung siya ay nagtatwa 
(sa batayan ni Allah) at salungat? 


14. Siya ba sa gayon ay hindi nakababatid 
na si Allah ay nakakakita? 


15. Hindi, nguni't kung siya ay hindi 
tumigil, Aming kukunin siya sa kulot na buhok 
sa ibabaw ng noo - 


469 


16. Ang sinungaling, makasalanang kulot 
na buhok sa ibabaw ng noo - 


17. Pagkatapos pabayaan siyang 
tumawag sa kanyang mga alagad! 


18. Kami ay tatawag sa mga bantay ng 
Impiyerno. 


19. Hindi! Huwag mo siyang sundin. 
Nguni't idapang tungo ang iyong sarili, at 
pumuntang malapit (kay Allah). 


SURA XCVII 
KAPANGYARIHAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O! Aming isiniwalat ito sa Gabi ng 
Kapangyarihan. 


2. A, anong magpapahatid sa iyo kung ano 
ang Gabi ng Kapangyarihan? 


3. Ang Gabi ng Kapagyarihan ay higit na 
mabuti kaysa isang libong buwan. 


4. Ang mga anghel at ang Diwa ay 
bumaba sa loob noon, sa pamamagitan ng 
pahintulot ng kanilang Panginoon, may mga 
kautusang lahat. 


470 


5. (Ang gabing iyan ay) Kapayapaan 
hanggang sa pagtaas ng bukangliwayway. 


SURA XCVIII 
ANG MALIWANAG NA 
KATIBAYAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang mga yaong hindi naniniwala sa Mga 
Tao ng Kasulatan at ang mga sumasamba sa 
huwad ay hindi makaaalis (sa kanilang mga 
gawa) hanggang sa ang maliwanag na 
katibayan ay dumating sa kanila, 


2. Isang mensahero galing kay Allah, 
bumabasa ng dalisay at banal na mga 
kasulatan, 


3. Naglalaman ng tamang mga kautusan. 


4. O ang Mga Tao ng Kasulatan ay 
magkakahiwalay hanggang sa matapos na 
ang maliwanag na katibayan ay dumating sa 
kanila. 


5. At sila ay pinag-utusan sa walang iba 
maliban sa paglilingkod kay Allah, 
gumagawang ang pagsamba ay dalisay para 
sa Kanya, bilang mga matuwid, at 
pagtataguyod ng pagsamba at pagbabayad ng 
nararapat sa mahirap. Iyan ay tunay na 
pagsamba. 


6. O! ang mga yaong hindi naniniwala, sa 
Mga Tao ng Kasulatan at mga sumasamba sa 
huwad, ay mamamalagi sa apoy ng Impiyerno. 
Sila ay pinakamasama sa mga bagay na 
nilikha. 


7. (At) O! ang mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa ay 
pinakamagaling sa mga bagay na nilikha. 


8. Ang kanilang gantimpala ay sa kanilang 
Panginoon: Mga Hardin ng Edeng sa ilalim ay 
mga ilog na dumadaloy, sa loob noon sila ay 
mamamalagi magpakailanman. Si Allah ay 
may kasiyahan sa Kanya. Ito ay (nakatago) 
para sa kanyang takot sa kanyang Panginoon. 


SURA XCIX 
ANG LINDOL 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Nang ang Lupa ay niyugyog sa 
pamamagitan ng kanyang (katapusang) lindol, 


2. At ang Lupa ay nagsuko ng kanyang 
mga dala, 


3. At ang lalaki ay sumigaw: Anong 
nagpapasakit sa kanya (ang babae)? 


4. Sa araw na iyan, siya (ang babae) ay 
magsasalaysay ng kanyang mga kasaysayan, 


5. Sapagka't ang iyong Panginoon ay 
makapagbibigay ng sigla sa kanya (ang 
babae). 


6. Sa araw na iyan, ang sangkatauhan ay 
magpapalabas sa pangmasid sa nakakalat na 
mga pulutong upang ipakita ang kanilang mga 


gawa. 


7. At sinumang gumawang mabuti sa 
isang timbang ng pinakamaliit na bagay ng 
kabutihan ay makakakita nito sa gayon. 


8. At sinumang gumawa ng masama sa 
isang timbang ng pinakamaliit na bagay ng 
kasamaan ay makakakita nito sa gayon. 


SURA C 


ANG MGA NAGPAPATUNGO 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng nagngingitgit sa 
ilong na mga nagpapatungo, 


2. Nagpapatama ng mga kislap ng apoy, 


3. At naglilinis sa pagsalakay sa 
bukangliwayway, 


4. Pagkatapos, kasama doon, kasama ang 


kanilang dinaanang alikabok, 


471 


5. Naghahati, bilang isa, ng gitna (ng 
kaaway), 


6. O! Ang tao talaga ay isang walang 
utang na loob sa kanyang Panginoon. 


7. At O! siya ay isang saksi diyan; 


8. At O! sa pagmamahal sa kayamanan, 
siya ay marahas. 


9. Hindi niya alam, na kapag ang mga 
laman ng mga libingan ay ibinuhos sa 
pangmasid, 


10. At ang mga lihim ng mga dibdib ay 
ginawang alam, 


11. Sa araw na iyan, ang kanilang 
Panginoon ay walang pagkakamaling 
makaaalam ng tungkol sa kanila. 


SURA CI 


ANG SAKUNA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang Sakuna! 


2. Ano ang Sakuna? 


472 


3. A, anong magpapahatid sa iyo kung ano 
ang Sakuna? 


4. (Ito ay) isang araw na sa loob noon, ang 
sangkatauhan ay magiging tulad sa mga 
gamugamong makapal na nakakalat, 


5. At ang mga bundok ay magiging tulad 
sa sinuklay na lana. 


6. Pagkatapos, para sa kanyang ang mga 
lalagyang timbangan ay mabigat (sa mabuting 
mga gawa), 


7. Siya ay mabubuhay sa isang 
nakasisiyang buhay. 


8. Nguni't para sa kanyang ang mga 
lalagyang timbangan ay magaan, 


9. Ang Pinagkaitan at Isang Gutom ay 
magiging kanyang ina. 


10. A, anong magpapabatid sa iyo kung 
ano ito? 


11. (Ito ay) isang nag-aalab na apoy. 


SURA CII 
PAG-AAWAY SA MAKADAIGDIG 
NA PAGDAMI 


(Isiniwalat Sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang pag-aaway sa makadaigdig na 
pagdami ay nagpabaling sa inyo, 


2. Hanggang kayo ay dumating sa mga 
libingan. 


3. Hindi, nguni't kayo ay darating sa 
pagkaalam (ng katotohanan)! 


4. Hindi, nguni't kayo ay darating sa 
pagkaalam! 


5. Hindi, maaaring kayo ay makaalam 
(ngayong) may isang tiyak na kaalaman. 


6. Sapagka't kayo ay magmamasid ng 
apoy ng Impiyerno, 


7. Oo, kayo ay magmamasid nitong may 
tiyak na paningin. 


8. Pagkatapos, sa araw na iyan, kayo ay 
tatanungin tungkol sa kasiyahan. 


SURA CIII 
ANG PABABANG ARAW 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sa pamamagitan ng pababang araw, 


2. O! ang tao ay nasa isang kalagayan ng 
pagkatalo, 


3. Maliban sa mga yaong naniniwala at 
gumagawa ng mabuting mga gawa, at 
humihimok isa sa isa pa sa katotohanan at 
humihimok isa sa isa pa sa pagtitiis. 


SURA CIV 
ANG NANINIRA NG PURI 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Kapighatian sa bawa't mapanirang 
naninira ng puri, 


2. Na nagtitipon ng kayamanan (ng daigdig 
na ito), at nag-aayos nito. 


3. Siya ay nag-iisip na ang kanyang 
kayamanan ay gagawa sa kanyang hindi 
makatao. 


4. Hindi, nguni't talagang siya ay ihahagis 
sa Isang Umuubos. 


473 


5. A, anong magpapahatid sa iyo kung ano 
ang Isang Umuubos? 


6. (Ito ay) ang apoy ni Allah, sinindihan, 


7. Na lumuksong pataas sa ibabaw ng 
mga puso (ng mga tao). 


8. O! ito ay ilalapit sa kanila, 


9. Sa binatak palabas na mga haligi. 


SURA CV 


ANG ELEPANTE 


(Isiniwalat Sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Hindi mo ba nakita kung paanong ang 
iyong Panginoon ay nakipagbagayan sa mga 
may-ari ng Elepante? 


2. Hindi ba Siya nagdala sa kanilang 
panlinlang sa wala, 


3. At nagpadala laban sa kanila ng mga 
makapal na lumilipad na mga nilikha, 


4. Na nagbalat sa kanila sa pamamagitan 
ng mga batong yari sa nilutong putik. 


474 


5. At gumawa sa kanilang tulad sa luntiang 
mga pananim na nilamon (ng bakahan)? 


SURA CVI 
“TAGLAMIG” O “KURAIS” 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Para sa pagpapaamo ng Kurais. 


2. Para sa kanilang pagpapaamo, (Aming 
ginawa) ang mga pulutong ng manlalakbay na 
maghanda sa pangmasid sa taglamig at tag- 
init. 


3. Kaya pabayaan silang sumamba sa 
Panginoon ng Tahanang ito, 


4. Na nagpakain sa kanila laban sa gutom 
at gumawa sa kanilang ligtas sa pangamba. 


SURA CVII 
MALIIT NA MGA KABAITAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Iyo bang napagmasdan siyang 
nagbalatkayo sa pagsamba? 


2. lyan ay siyang humadlang sa ulila, 


3. At hindi humimok sa pagpapakain sa 
nangangailangan. 


4. A, kapighatian sa mga sumasamba, 


5. Na walang pansin sa kanilang dalangin, 


6. Na makikita (sa pagsamba), 


7. Subali't umayaw sa maliit na mga 
kabaitan! 


SURA CVIII 
KASAGANAAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. O! Kami ay nagbigay sa iyo ng 
Kasaganaan; 


2. Kaya dumalangin sa iyong Panginoon, 
at magpakasakit. 


3. O! ang iyong tagahamak (at hindi ikaw) 
ay ang walang pangkinabukasang salinlahi. 


SURA CIX 
ANG MGA HINDI NANINIWALA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sabihin: O mga hindi naniniwala! 


2. Ako ay hindi sumasamba diyan sa 
inyong sinasamba, 


3. O kayo ay sumasamba diyan sa aking 
sinasamba. 


4. At ako ay hindi sasamba diyan sa 
inyong sinasamba. 


5. O kayo ay sasamba diyan sa aking 
sinasamba. 


6. Sa inyo ang inyong pagsamba, at sa 
akin ang aking pagsamba. 


SURA CX 
SAKLOLO 


(Isiniwalat sa AI-Madina) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


475 


1. Nang ang saklolo ni Allah at ang 
tagumpay ay dumating, 


2. At iyong nakita ang sangkatauhang 
pumapasok sa pagsamba ni Allah, sa mga 
pulutong, 


3. Sa gayon awitin ang mga papuri ng 
iyong Panginoon, at hanapin ang 
pagpapatawad Niya. O! Siya ay palaging 
handang magpakita ng awa. 


SURA CXI 
HIBLA NG PALMA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Ang kapangyarihan ni Abu Lahab ay 
mamamatay, at siya ay mamamatay. 


2. Ang kanyang kayamanan at mga kita ay 


hindi magpapatawad sa kanya. 


3. Siya ay ihahagis sa nagniningas na 
apoy, 


4. At ang kanyang asawang babae, ang 
tagabitbit ng kahoy, 


5. Ay magkakaroon sa kanyang leeg ng 
isang taling yari sa hibla ng palma. 


476 


SURA CXII 
ANG PAG-IISA 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sabihin: Siya ay si Allah, ang Isa! 


2. Si Allah, ang walang hanggang 
Pinaghahanap sa lahat! 


3. Siya ay hindi naging ama o naging 
anak. 


4. At walang katulad sa Kanya. 


SURA CXIII 


ANG PAGKABASAG NG ARAW 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sabihin: Ako ay humanap ng kublihan 
sa Panginoon ng Pagkabasag ng Araw, 


2. Laban sa masama niyang Kanyang 
nilikha; 


3. Laban sa masama ng kadiliman nang ito 


ay masidhi; 


4. At laban sa masama ng 
nakapipinsalang pangkukulam, 


5. At laban sa masama ng mapag-inggit 
nang siya ay naiinggit. 


SURA CXIV 


SANGKATAUHAN 


(Isiniwalat sa Meka) 


Sa pangalan ni Allah, ang Mapagbigay, 
ang Maawain. 


1. Sabihin: Ako ay humanap ng kublihan 
sa Panginoon ng sangkatauhan, 


2. Ang Hari ng sangkatauhan, 


3. Ang Maykapal ng sangkatauhan, 


4. Laban sa masama ng patagong 
tagabulong, 


5. Na bumulong sa mga puso ng 
sangkatauhan, 


6. Sa mga diwang makalupa at sa 
sangkatauhan. 


PANALANGIN 


(Gagamitin matapos basahin ang Banal na 
Kuran) 


O Allah! Palitan ang aking pangamba sa 
aking libingan patungo sa pagmamahal! O 
Allah! magkaroon ng awa sa akin sa pangalan 
ng Dakilang Kuran, at gawin ito para sa aking 
isang Patnubay at Liwanag at Batayan at Awa: 
O Allah! Gawin akong makaalaala ng aking 
nalimutan, gawin akong makaalam nitong 
diyan ako ay naging oras ng gabi at ng araw: 
at gawin itong isang pangangatwiran para sa 
akin, O Ikaw na Tagaalalay ng (lahat ng) mga 
daigdig! Amen! 


- WAKAS - 


477 


